ÆFISAGA 

JÓNS  ÓLAFSSONAR 
INDÍAFARA 

SAMIN  AF  HONUM  SJÁLFUM 
(1661) 

NÚ  í  FYRSTA  SKIFTI  GEFIN  ÚT 

AF 

HINU  ÍSLENSKA  BÓKMENTAFJELAGI 
MEÐ  ATHUGASEMDUM 

EFTIR 

SIGFÚS  BLÖNDAL 


^ 


V) 


cn 


KAUPMANNAHÖFN 
PRENTSMIÐJU  S.  L.  M0LLERS 

1908-1909 


FORMALI. 


Bók  sú,  sem  hjer  kemur  á  prent  i  fyrsta  skifti,  nærri 
þvi  þrjúhundruð  og  íimtiu  árum  eftir  að  hún  var  samin,  er 
að  mörgu  leyti  merkileg.  Hún  er  ein  af  hinum  fáu  sjálfs- 
æfum  i  islenskum  bókmentum  og  ein  af  okkar  fáu  reglu- 
legu  ferðabókum.  I  henni  eru  mjög  merkilegar  og  góðar 
lýsingar  á  liíinu  i  Kaupmannahöfn  á  dögum  Kristjáns  4., 
og  hún  fræðir  um  ýmislegt,  er  menn  ekki  hafa  vitað  til  hlitar 
áður,  viðvikjandi  staðarlýsing  þeirrar  borgar.  Hún  er  á 
kafla  merkilegt  heimildarrit  fyrir  verslunarsögu  Norðurlanda- 
þjóða  á  Indlandi  og  gefur  góðar  upplýsingar  um  sum  atriði  i 
íslands  sögu,  sem  ekki  fást  annars  staðar.  Af  öllu  þessu 
leiðir,  að  hana  má  telja  með  merkari  ritum  i  islenskum  bók- 
mentum  á  17.  öld. 

Að  islenskri  alþýðu  hefur  fallið  sagan  vel  i  geð  má 
ætla  af  þvi  hvað  margar  afskriftir  eru  til  af  svo  löngu  riti. 
Lærðir  Islendingar  og  útlendingar,  sem  þektvi  ritið,  hafa 
heldur  ekki  verið  i  neinum  vafa  um  gildi  þess.  Finnur 
biskup  Jónsson  (Hist.  Eccl.  Isl.  III,  bls.  563)  bendir  k,  að  i 
riti  Jóns  sje  ýmislegur  fróðleikur,  sem  ekki  sje  annarsstaðar 
að  fá,  og  Hálfdán  Einarsson  (sem  nefnir  bókina  Hist.  litt. 
Isl.  1786,  bls.  154 — 155)  reyndi  til  að  gera  hana  kunna  i 
útlöndum.  Sendi  hann  hinum  danska  sagnaritara  J.  H. 
Schlegel  útdrátt  á  dönsku  úr  sögunni.  Schlegel  Ijet  svo 
prenta  útdrátt  úr  sögunni  á  þýsku,  i  hinu  merka  safnriti 
sinu  Samlung  zur  Dánischen  Geschichte  II,  4,  bls.  173 — 
179,  Kph.  1775,  er  sá  útdráttur  eingöngu  úr  1.  hlutanum; 
átti  framhaldið    að  koma  siðar,    en  Schlegel  dó  frá  verkinu 


IV 

og  varð  svo  ekki  meira  úr  því.  —  Merkilegfc  er  það  að 
Espólin  ekki  virðist  liafa  þekkt  söguna,  að  minnsta  kosfci 
hefur  hann  ekki  í  árbókum  sínum  fcilfærfc  neifct  um  víg  Pjeturs 
hirðstjóra,  og  eru  þó  ekki  mörg  hirðstjóravígin  á  Islandi, 
ekki  heldur  um  bardagann  milli  Englendinga  og  Frakka 
fyrir  Látrabjargi,  nje  sendiförina  til  Bessastaða  og  það  sem 
i  3.  parti  sögunnar  er  sagt  um  Tyrki  þar,  en  alt  þetta  hefði 
hann  líklega  notað  ef  hann  hefði  þekkt  bókina. 

A  19.  öldinni  fengust  nokkrir  við  ritið.  í  Konunglega 
bókasafninu  í  Khöfn  er  til  dönsk  þýðing  (hdr.  Nj^  kgl. 
Saml.  2077  a,  sjá  skrá  Dr.  Kálunds,  bls.  289—90),  en  hún 
endur  í  16.  kap.  fyrsta  partsins,  og  er  full  af  misskilningi 
og  vitleysum;  hún  hefur  því  aldrei  verið  geíin  út.  Heyrt 
hef  jeg  sagt  að  Páll  heitinn  Briem  amtmaður  haíi  haft  i 
hyggju  að  gefa  söguna  út,  en  orðið  að  hætta  við  það.  Pá 
gerði  Valdimar  Ásmundsson  ritstjóri  útdrátt  úr  sögunni,  og 
birti  í  blaði  sínu  Pjallkonunni  4.  árg.  1887.  Olafur  Daviðs- 
son  birti  i  Sunnanfara  V,  37 — 38  frásögn  Jóns  um  viðræðu 
sina  og  Jóns  Halldórssonar  við  Kristján  4.  (hjer  bls.  49—50) 
og  um  íslendinga  i  Höfn  (hjer  bls.  33 — 34).  Dr.  Jón  Por- 
kelsson  landsskjalavörður  gaf  út  kaflana  um  Tyrkjaránið 
(III.  partur,  k.  2 — 6)  í  »Tyrkjaránið  á  Islandi  1627.  Sögu- 
félag  gaf  út.  Rvik  1906-09«,  bls.  200—316.  Árið  1905 
kom  út  fj^rsti  partur  bókarinnar  i  danskri  þýðingu  eftir 
mig:  Jon  Olafssons  Oplevelser  som  Bosseskytte  under  Chri- 
stian  IV.  Nedskrevne  af  ham  selv.  I  Oversættelse  ved  S. 
Blöndal.  Udgivne  af  Julius  Clausen  og  P.  Fr.  Rist.  G-yl- 
dendalske  Boghandel,  Nordisk  Forlag  (Kobenhavn  1905), 
V  -\-  244  bls.  8^,  og  er  sú  þýðing  1.  bindi  i  ritsafninu 
»Memoirer  og  Breve«  sem  þeir  Julius  Clausen  bókavörður 
og  P.  Fr.  Rist  ofursti  gefa  út.  Athugasemdirnar  voru  lang- 
ílestar  eftir  þá  útgefendurna,  jeg  ritaði  lika  stuttan  for- 
mála  og  ýmsar  athugasemdir  um  það  er  Island  snerti. 
Arið  1907  kom  svo  siðari  hlutinn:  Jon  Olafssons  Oplevelser 
som  Ostindiefarer  under  Christian  IV.  Nedskrevne  af  ham 
selv.  I  Oversættelse  ved  S.  Blöndal.  Udgivne  af  Julius 
Clausen  og  P.  Fr.  Rist.     Gyldendalske  Boghandel,  Nordisk 


Forlag  (Köbenhavn  1907),  V  -\-  198  bls.  og  er  það  7,  bindi 
í  »Memoirer  og  Breve«.  —  Seinni  hlutinn  er  mjög  styttur  í 
þýðingunni,  og  er  fremur  að  skoða  sem  útdrátt  en  eiginlega 
þýðing  viðast  hvar.  —  Viðv.  athugasemdunum  skiftum  við 
eins  verkum  með  okkur  og  við  fyrra  partinn.  Mjer  varð 
ánægja  að  því,  að  áður  en  bókin  kom  á  prent,  var  hand- 
ritið  að  henni  notað  sem  aðalheimildarrit  fyrir  elstu  sögu 
dönsku  nýlendunnar  í  Tranquebar  af  dönskum  visindamanni 
er  fjekkst  við  það  efni  um  þær  mundir  (Hr.  Kay  Larsen  i 
De  dansk-ostindiske  Koloniers  Historie  I.  Kbh.  1907).  — 
Pýðingum  þessum  var  vel  tekið  og  ýmsir  hvöttu  mig  til, 
sumir  opinberlega,  aðrir  i  brjefum  til  min,  að  gefa  út  is- 
lenska  frumritið.  Hafði  jeg  lengi  haft  það  i  hyggju  og 
rjeði  þá  af  að  gera  það.  Hafnardeild  Bókmentafjelagsins 
samþykkti  svo  að  gefa  það  út  á  ársfundinum  23.  April  1907. 
Er  þeirri  útgáfu  nú  lokið.  Skal  jeg  hjer  i  formálanum  drepa 
á  nokkur  atriði  viðvikjandi  höfundinum,  sögunni,  og  starfi 
minu. 


n. 

Jón  Indíafari  reit  þessa  bók  i  elli  sinni  og  er  þvi  eðli- 
legt  að  hann  sumstaðar  hefur  misminnt  um  ártöl  og  svo 
am  nöfn  og  einstök  önnur  atriði.  Flest  af  þessu  er  þó 
óverulegt,  og  er  leiðrjett  hjer  i  athugasemdunum.  En  til 
þess  að  fá  glöggt  yfirlit  yfir  alt  saman  set  jeg  hjer  helstu 
atriðin  úr  timatalinu. 

Jón  Indiafari  er  fæddúr  4.  Nóv.  (gl.  st.)  1593  (bls.  5); 
hann  fer  til  Englands  snemma  um  sumarið  1615  (bls.  13); 
til  Danmerkur  frá  Englandi  um  haustið  sama  ár,  og  gengur 
rjett  á  eftir  i  herþjónustu  sem  byssuskytta  (bls.  31).  Arið 
1616  fer  hann  i  siglingar  um  Norðurhöf  með  Jörgen  Daae 
(bls.  107 — 123),  kemur  á  þeirri  ferð  víða  við  i  Noregi  og  alt 
norður  til  Kildin  við  Norður-íshafið,  en  fer  þaðan  til  Fær- 
eyja  (bls.    120—123).     Vorið  1617  er  hann  aftur  á  flotanum 


VI 

og  þá  í  siglingum  með  Kristjáni  4.  (bls.  46 — 53).  Arið  1618 
er  hann  við  innreið  biskupsins  af  Verden  i  Höfn.  Um 
haustið  það  ár  hefur  hann  líklega  farið  til  Krónborgar- 
kastala  (bls.  87,  sbr.  ath.  við  þá  bls.  og  bls.  85  og  91). 
Hann  talar  um  mikil  frost  »annan  veturinn«,  er  hann  var  á 
Krónborgarkastala,  og  segir  að  það  haíi  verið  sama  vetur- 
inn  og  halastjarnan  sást  (bls.  91).  »Annan  veturinn«  verður 
hjer  að  skilja  sem  »annanhvorn  veturinn«,  þvi  halastjarnan 
sást  þar  í  Nóv.  og  Dec.  1618,  og  Jón  hefur  þá  aðeins  verið 
kominn  fyrir  nokkrum  mánuðum.  Arið  1619  nefnir  hann 
»á  þvi  öðru  ári  er  eg  þjenti  á  Krónborgarsloti«  (bls.  92). 
og  segir  (bls.  98)  að  það  haíi  verið  sama  ár  sem  Kristján  4. 
og  Gústaf  Adolf  hittust  í  Halmstad,  en  það  var  i  Febrúar 
1619.  Jón  hefur  verið  á  Krónborg  aðeins  einn  vetur, 
en  part  úr  tveimur  árum,  því  um  vorið  1619  (hann  segir 
sjálfur  ranglega  1618,  bls.  125)  fer  hann  með  Henrik  Vind 
til  Spitsbergen  (bls.  125—140).  Haustið  1619  er  hann  aftur 
i  Kaupmannahöfn,  og  veturinn  1619 — 1620,  er  íslensku  sendi- 
mennirnir  út  af  einokunartaxtanum  voru  þar,  komst  hann  í 
klandur  við  týhúsið  og  var  settur  í  Bláturn  (bls.  140 — 164). 
Svo  var  hann  áfram  við  týhúsið,  þangað  til  1622  (hann 
segir  ranglega  1621,  bls.  177)  að  hann  fór  til  Björgynjar 
með  Kristjáni  4.,  og  8.  Okt.  s.  ár  fer  hann  til  Indlands 
(bls.  208).  Hann  kemur  við  á  Madagaskar  á  leiðinni  og 
íieiri  stöðum.  Hann  dvelur  svo  í  Dansborgarkastala  við 
Tranquebar  til  þess  í  September  1624.  Pá  er  það  að  hann 
stórslysast  (bls.  338 — 345),  og  fer  rjett  á  eftir  aftur  til  Norður- 
álfunnar.  Eftir  ógurlega  hrakninga  kemst  skipið  til  Youghal 
á  írlandi  snemma  i  Júni  1625  (bls.  364).  Paðan  fer  hann 
til  Noregs  og  Danmerkur,  og  kemur  þangað  seint  um  haustið 
sama  ár.  Næsta  vetur  er  hann  i  Khöfn,  en  fer  svo  til  Is- 
lands  vorið  1626  (bls.  384).  Veturinn  1626—1627  er  hann  í 
Bæ  á  Rauðasandi  (bls.  388).  Sumarið  1627  er  hann  sendur 
til  Bessastaða  af  Ara  i  Ögri,  og  er  þar  þegar  Tyrkir  komu 
þangað.  Nokkru  síðar,  þegar  hann  er  kominn  heim,  giftist 
hann  Ingibjörgu  Olafsdóttur  og  reisa  þau  bú  á  Tröð.  Lik- 
lega    hafa    þau    giftst    árið    1628,  að  þvi  er  ráða  má  af  því 


VII 

er  segir  á  bls.  400,  aö  hann  hafi  búið  í  »E3^rardai«,  i  11  ár 
áður  en  hann  fór  til  Vestmannaeyja  1639;  liklega  er  »Eyrar- 
dal«  misminni  þess  er  skrifaði  fyrir  >Tröð«,  í  Eyrardal  bjó 
Jón  seinna;  ef  það  er  rjett,  hefur  brúðkaupið  staðið  sumarið 
eða  haustið  1627,  og  þau  hjón  svo  búið  i  Tröð  um  veturinn, 
en  flutt  til  Eyrardals  vorið  1628.  Hann  gerist  svo  konstabel 
i  Vestmannaeyjum  1639  og  er  þar  þangað  til  sumarið  1640, 
fer  þá  aftur  til  Vestfjarða  og  sama  haust  drukknar  kona 
hans  (bls.  402).  I  Janúar  1641  deyr  sonur  hans  Kristófer 
Bogi.  Árið  1644  giftist  hann  aftur  Porbjörgu  Einarsdóttur, 
það  ártal  má  ráða  af  þvi  er  segir  i  8.  kap  (bls.  403),  býr 
með  henni  5  áríUppsölum,  en  síðan  30  ár  i  Eyrardal,  sem 
hann  árið  1654  fjekk  afgjaldslaust  til  ábúðar.  Hvenær  Olafur 
sonur  hans  er  fæddur  verður  ekki  sagt  með  vissu.  Um  fá- 
éin  af  ritum  hans  vitum  við  hvenær  þau  eru  samin,  og  skal 
siðar  minnst  á  það.  Loks  deyr  Jón  Indiafari  2.  Mai  1679 
nærri  þvi  86  ára  gamall,  ekki  á  87.  árinu  einsog  segir 
bls.  406. 


m. 

Um  æfi  Jóns  Indíafara  vita  menn  ekki  mikið  annað  en 
það,  sem  i  æfisögunni  stendur.  Bestar  upplýsingar  gefur 
hdr.  í  Kalls  safni  i  Konungl,  bókasafninu  i  Khöfn,  Nr.  616, 
4^,  sem  er  lýst  nánar  hjer  siðar;  þar  hefur  verið  bætt  fá- 
einum  linum  fyrir  aftan  annan  part  sögunnar,  sem  stuttlega 
segja  frá  siðari  æfi  Jóns;  þær  enda  svo :  »  .  .  .  var  hann  (o :  Jón) 
maður  skemtinn  og  glaður  og  kunni  mörg  tiðindi  að  segja. 
Hann  var  skraddari  sæmilegur  og  vissi  lika  skyn  á  lækn- 
ingum,    hagmæitur    og    vel    greindur    á  marga  luti,  en  átti 

bágt  i  búi  jafnan   Atti  Ólaf  fyrir  son,    er  með  lækn- 

ingar  fór  eftir  föður  sinn  .  .  .« 

Ýmsar  þjóðsögur  hafa  myndast  um  Jón  Indíafara,  og 
eru  nokkrar  af  þeim  prentaður  i  viðaukunum  hjer  fyrir 
aftan  bókina.  Eiga  þær  mest  að  sýna  krafta  hans  og  karl- 
mensku,    og   getur  verið  að  einhver  fótur  sje  fyrir  sögunni 


vin 

um  ferð  hans  á  Suðurlandi,  en  þó  er  það  alveg  óvíst.  — 
Sæmundur  Eyjólfsson  segir  um  hann  (Búnaðarrit  10,  Rvk. 
1896,  bls.  111)  að  þegar  hann  kom  fyrst  í  landsýn  við  Is- 
land  úr  siglingum  sinum,  ogsá  jöklana  koma  upp  úrhaíinu, 
haíi  hann  orðið  frá  sjer  numinn,  hlaupið  i  loft  upp  á  þilfarinu, 
og  kallað:  »ísland  er  þó  það  besta  land,  sem  sólin  skin 
uppá.«  Jeg  veit  ekki  hvaða  heimild  Sæmundur  hefur  fyrir 
þessu,  en  hann  var  lærður  maður  og  áreiðanlegur,  og  er  í 
sjálfu  sjer  ekkert  því  til  fyrirstöðu  að  þetta  geti  verið  rjett, 
það  líkist  Jóni  mjög,  ást  hans  til  Islands  var  svo  mikil,  að 
hann  mátti  aldrei  heyra  þvi  neitt  til  hnjóðs  talað,  og  kaus 
heldur  að  lifa  þar  sem  fátækur  bóndi,  en  vera  i  góðri  stöðu 
erlendis.  En  hinsvegar  er  óvíst  hvort  orðatiltæki  þetta 
upprunalega  stafar  frá  Jóni. 

í  þriðja  parti  æíisögunnar  er  ekki  minnst  einu  orði  á 
aðallifsstarf  Jóns,  ritsmíðar  hans,  sem  gera  hann  að  merkismanni 
i  íslenskum  bókmentum  sinna  tima.  En  þó  vita  menn  ýmis- 
legt  um  rit  hans,  og  bæði  HálfdánEinarsson,  Hallgrímur  djákni 
Jónsson  og  Einar  Bjarnason  frá  Mælifelli  gefa  skrár  yfir 
þau.  Jeg  set  hjer  skrá  Einars  tilfærða  með  hans  eigin 
orðum : 
»1.  Ferðasaga  í  2  pörtum,  langt  rit  og  greinilegt. 

2.  Grænlands  króniku,  er  út  kom  á  dönsku  1608,  sneri 
hann  á  íslensku. 

3.  Utlagði  hann  á  íslensku  úr  dönskum  kvæðum  sögu  af 
Persenober  konungi  fyrir  sýslumann  Ara  Magnússon. 

4.  Orkti  hann  kvæði,  sem  innihjelt  ágrip  æíisögunnar,  aö 
tilmælum  Ara'  Magnússonar  sýslumanns  í  ísafjarðarsýslu; 
er  197  eyrindi;  byrjar  þannig: 

»Hrær  þú  Drottinn  hjarta  og  tungu  mina, 

þar  með  lika  liíið,  sál, 

limirnir,  æðar,  vit  og  máP) 
virði  og  prísi  velgjörninga  þína.« 

5.  Sálminn:  >Jesú  ágætur!    Hvað  ertu  mjer  sætur!«  etc.« 
»)  „sál",  hdr. 


IX 

Auk  þessara  rita  vitum  við  að  Jón  þýddi  fyrir  Ara 
Magnússon  úr  dönsku  hin  frægu  gömlu  kvæði  um  Stig 
Andrjesson  stallara  (»Marsk  Stig<);  eru  sumar  af  þeim  þýð- 
ingum  enn  til. 

Við  skulum  nú  athuga  nánar  það  sem  hjer  er  sagt,  og 
líta  þá  fyrst  á  kvæðin. 

Sagan  af  Persenober  konungi  finst  í  dönsku  kvæði  frá 
miðöldunum  (Persenober  og  Constantianobis),  og  er  það 
sama  efni  og  i  Partalópa  sögu.  Um  danska  kvæðið  læt  jeg 
mjer  nægja  að  vísa  i  bók  J.  Paludans,  Danmarks  Literatur 
í  Middelalderen,  Kbh.  1896,  bls.  130.  Hvort  þýðing  Jóns 
hefur  verið  í  bundnu  máli  eða  óbundnu  er  óvist,  orð  Einars 
virðast  benda  á,  að  hann  haíi  þýtt  kvæðin  i  óbundið  mál. 
Jeg  hef  hvergi  getað  frjett  neitt  annað  um  þessa  þýðingu 
Jóns,  og  væri  þó  hugsanlegt  að  einhversstaðar  á  Islandi 
væri  til  afskrift  af  henni. 

Kvæði  það  er  Jón  orti  um  utanför  sina  hef  jeg  heldur 
ekki  sjeð,  og  er  mjer  ekki  kunnugt  um  að  það  sje  i  neinu 
opinberu  safni;  það  litur  þó  út  fyrir  að  Einar  hafi  sjeð  það. 

Pýðingar  Jóns  á  kvæðunum  um  Stíg  stallara  eru  i 
handritinu  i  safni  Arna  Magnússonar  Nr.  153,  8^.  Pað 
handrit  er  safn  af  ýmsum  fornkvæðum  og  er  þvi  nákvæm- 
lega  lýst  í  skrá  Dr.  Kálunds  yfir  safnið  (II,  bls.  418—19) 
og  þvi  óþarfi  að  lýsa  þvi  hjer.  Alls  eru  þar  þýðingar  á  6 
kvæðum,  en  hafa  verið  fieiri  áður.  Er  i  bókinni  brjefpartur 
frá  Snæbirni  Pálssyni  á  Mýrum  i  Dýrafirði  dags.  28.  Júni 
1708,  og  segir  þar  svo: 

*.  .  .  Marsk  Stigs  kvæði  hygg  jeg  tvö  vanti,  sem  tengda- 
móðir  min  Astriður  segir  fyrir  sjer  glatast  hafi.  Jeg  heyri 
Jón  Olafsson  Indiafari  hafi  þau  öll  útlagt.  Fornkvæðabókin 
þykir  mjer  ekki  svo  rík  af  fornkvæðum  sem  hjörtu  og  brjóst 
áttræðra  kerlinga  hef  jeg  vitað  nær  jeg  var  barn,  en  þær 
með  þeim  fróðleik  eru  fiestar  i  jörð  grafnar  nú  .  .  .« 

Fyrsta  kvæði  byrjar  svo: 

Eirekur  Glipping  áður  i  öld 
átti  Danmörk  ráða, 


sá  bar  hjálm  og  skygðan.  skjöld 
til  skarpra  hreystidáða. 
Frúin  situr  i  Sællandi  og  syrgir  sinn  vanda. 
Alls  er  kvæðið  70  erindi, 

Annað  kvæðið  byrjar  svo: 

Marsk  Stigur  vaknar  um  miðja  uátt 
og  mælti  við  frúna  bliða: 
»Af  sjerlegum  er  mjer  draumi  dátt, 
Drottinn  veit  hvað  hann  skal  þýða.« 
Minn  eðallegi  ungi  herra  Marsk  Stig ! 
Alls  41   erindi. 

Priðja  kvæðið  byrjar  svo: 

f  eir  dyljast  margir  Danmörk  i 
sem  drotnar  vilja  heita, 
sumir  í  Ribsborg  setjast  með  fri, 
sínum  klæðum  breyta. 
Nú  stendur  landið  í  voða! 
AUs  58  erindi. 

Fjórða  kvæðið  byrjar  svo: 

Seint  er  að  orka  sögn  um  stað 
úr  sjálfri  historiunni, 
þó  skal  vikja  efni  að 
aftur  i  fjórða  sinni. 
Vjer  erum  drifnir  af  Danmörk  i  vanda. 
AUs  35  erindi. 

Fimta  kvæðið  »af  Marsk  Stigs  dætrum«  byrjar  svo 

I*á  visinn  deyr,  það  verður  að  ske, 
vilt  munu  býurnar  fljúga, 
hygg  eg  eins  þeim  háttað  sje 
sem  harma  ber  hjer  grúa. 
Hrekjast  verður  um  heiminn  margur  viða. 
Alls  39  erindi. 

Sjötta  kvæðið  byrjar  svo: 


Rymur  dans  um  Ríbshúss  stræti  — 

Slotið  það  er  unnið  — 

fyrir  gleðinni  riddarar  gengu  mætir  — 

Fyrir  Eirek,  kónginn  unga; 

með  þeim  svo  voru  þeir. 

Alls  21  erindi. 

Líklega  hefur  Jón  Indíafari  snúið  kvæðum  þessum  eftir 
kvæðasafni  Vedels  (kom  fyrsta  sinni  út  1591). 

Öll  þessi  kvæði  eru  kveðin  fyrir  1652,  dauðaár  Ara 
i  Ögri. 

Sálminn  >Jesú  ágætur«,  hef  jeg  ekki  getað  fundið  i 
neinni  af  sálmabókum  vorum  nje  Grallaranum,  en  get  þess 
þó,  að  jeg  hef  einungis  farið  gegn  um  registrin  við  þær  út- 
gáfur,  sem  til  eru  hjer  á  Konunglega  bókasafninu  i  Khöfn. 
Jeg  þori  því  ekki  að  fortaka  að  hann  sje  prentaður,  en 
óliklegt  þykir  mjer  það. 

Ritin  i  óbundnu  máli,  sem  Einar  nefnir,  eru  bæði  til. 
»Grænlands  chronica«  íinnst  nú  í  safni  Arna  Magnússonar, 
Nr.  779  c,  4^;  þrjár  fyrstu  ritgerðirnar  (24  bl.,  24  bl.  og  30 
bl.)  þar  eru  afskriftir  af  þýðingu  Jóns  Indiafara.  Handrit- 
inu  er  lýst  i  skrá  Dr.  Kálunds,  II,  bls.  200—201.  Frum- 
ritið  er  eftir  danskan  rithöfund,  Claus  Christoffersen  Ly- 
schander,  Gronlandske  Chronica,.  Kbh.   1608. 

Hitt  ritið,  aðalrit  Jóns  Indiafara,  er  æíisaga  hans,  sú  er 
hjer  er  prentuð.  Hann  samdi  hana  i  elli  sinni,  árið  1661, 
að  þvi  er  handritin  segja.  Að  þvi  er  ráða  má  af  formál- 
anum  gjörði  hann  áður  aðra  tilraun  til  þess,  en  lánaði  þá 
bók  frá  sjer  og  hún  glataðist.  Pað  getur  verið  að  hjer  sje 
átt  við  kvæði  það  um  ferðir  hans,  er  hann  orti  fyrir  Ara  i 
Ögri,  en  liklegra  finst  mjer  þó,  að  hann  eigi  við  æíi-  eða 
ferðasögu  i  óbundnu  máli.  Liklega  hefur  það  verið  stutt 
rit  og  alveg  glatast. 

Einsog  þegar  hefur  verið  drepið  á  eru  ýmsar  smávegis 
villur  i  æíisögunni,  einkum  hvað  timatal  snertir,  og  bendir 
það  á  að  hann  hefur  samið  bókina  eingöngu  eftir  minni, 
en  ekki  eftir  dagbókum.  Haíi  hann  samið  eitthvað  þegar 
hann  var  í  fyrra  skifti  i  Danmörku  og  á  Indlandi,  þá  hefur 


XII 

þaö  að  likindum  glatast  með  góssi  hans ;  minsta  kosti  getur 
hann  um  handrit  (þýðingar?)  úr  lækningabók  Henrik  Smiths, 
sem  haíi  verið  borin  með  góssi  hans  inn  í  káetuna  (bls.  175) 
þegar  hann  lemstraðist,  og  auðvitað  glatast,  því  það  sem 
þangað  var  komið  fjekk  hann  aldrei  aftur.  Að  visu  er  dag- 
bókarsnið  á  einstaka  stað,  t.  d.  bls.  337:  »Fóru  þann  dag, 
sem  var  sá  28.  Augusti«,  o.  s.  frv.,  en  það  mun  tilviljun  ein. 

t*egar  þessa  er  gætt  þá  er  það  hrein  og  bein  furða  hvað 
lítið  er  skakt  af  þvi  sem  hann  segir,  þvi  viða  er  hægt  að 
reyna  það.  Sýnir  það  hvað  hann  hefur  verið  eftirtekta- 
samur  og  stálminnugur. 

Niðurröðun  efnisins  er  sumstaðar  nokkuð  ábótavant,  og 
leiða  af  því  smávegis  endurtekningar.  Hann  segir  t.  d.  frá 
þvi,  sem  bar  fyrir  hann  á  siglingum  árið  1616,  i  kaíla,  sem 
hann  skýtur  inn  á  eftír  atburðum,  sem  gerast  árið  1619; 
hann  mun  hafa  gert  það  til  þess  að  hafa  í  samhengi  frá- 
sagnirnar  um  ferðir  sinar  í  norðurhöfum  1616  og  1619.  — 
Hann  hefur  stundum  verið  nokkuð  auðtrúa,  hann  trúir  t.  d. 
þvi  sem  honum  hefur  verið  sagt  um  ræður  páfagauksins 
(bls.  845),  og  eins  um  sjávarorminn  (bls.  265),  en  að  þvi  er 
orminn  snertir,  þá  er  enginn  vaíi  á  þvi,  að  hann  hefur  sjeð 
eitthvað,  sem  hann  og  aðrir  á  skipinu  hjeldu  að  væri  stór 
sjávarormur,  þvi  allir  trúðu  þá  (og  sumir  enn)  að  þesskonar 
væri  til.  —  Frásögnin  er  sumstaðar  ekki  alveg  laus  við 
sjálfhól,  t.  d.  bardaginn  við  höggorminn  (bls.  312—15)  og 
sagan  um  hvernig  hann  sætti  foringjana  (bls.  135—136),  og 
á  einstöku  stað  ber  á  ýkjum,  (t.  d.  frásögnin  um  herlið 
Calicuts,  bls.  321).  En  sjálfhólið  styður  hann  með  góðum 
rökum,  og  að  því  er  ýkjurnar  snertir,  þá  hefur  hann  liklega 
ekki  tekið  eftir  þeim  sjálfur.  Hann  dregur  engar  dulur  á 
breiskleika  sina,  og  margir  kafiar  bókarinnar  bera  vott  um 
innilega  guðrækni  og  hjartans  auðmýkt.  Pað  sjest  lika  á 
öllu  að  hann  hefur  verið  mesta  lipurmenni  i  umgengni,  vel 
metinn  af  fjelögum  sinum  og  yíirmönnum,  og  best  af  þeim 
sem  bestir  voru.  I^að  hefur  snemma  borið  á  bóklegum  til- 
hneigingum  hjá  honum,  á  leiðinni  til  Indlands  er  hann  að 
kenna    fjelögum    sinum    að    lesa    og   skrifa,  og  þegar  hann 


XIII 

kémur  aftur  til  Danmerkur  er  honum  boðin  staða  sem  skóla- 
kennari,  og  siðar  á  Islandi  hefur  hann  kennarastarf  á  hendi 
samhliða  búskapnum,  ritstörfum  sínum  og  læknisstörfum. 

Pekking  íslenskrar  alþýðu  i  almennri  landafræði  var  á 
þeim  dögum  lítil,  einsog  við  mátti  búast.  Til  þessa  hefur 
Jón  fundið,  og  vegna  þess,  og  h'ka  til  þess  að  gera  bók 
sína  sem  fullkomnasta  og  áreiðanlegasta,  hefur  hann  tekið 
upp  ýmsa  kaíla  úr  dönsku  fræðiriti,  þar  sem  lýst  var  löndum 
þeim,  er  hann  ritar  um.  Bók  sú,  er  hann  hefur  notað  er 
Compendium  Cosmographiæ,  stutt  landafræði  á  dönsku,  eftir 
Hans  Nansen,  hinn  fræga  borgarstjóra  i  Khöfn.  Sú  bók 
þótti  gott  alþýðurit  á  sinni  tið;  af  henni  eru  til  útgáfur  frá 
árunum  1633,  1635  og  1646,  og  er  nokkur  munur  á  þeim. — 
Kaflarnir,  sem  Jón  hefur  tekið,  eru  lýsingarnar  á  Rússlandi 
(bls.  113—114,  aftur  að  orðinu  »hlýddi«  1.  10),  Afriku  (bls. 
243—244),  og  Indlandi  og  Asiu  (bls.  255—260).  Á  ýmsumá 
sjá  að  hann  hefur  farið  eftir  útgáfunni  1646;  þannig  er  í 
þeirri  útgáfu  taldir  upp  þjóðhöfðingar  á  Indlandi  (»Kongen 
i  PegQ  .  .  Den  storeMogor«,  osfr.,  sbr.  hjer  bls.  257),  en  því 
er  slept  i  báðum  hinum  útgáfunum.  B.ithátttir  sumra  nafn- 
anna  bendir  og  á  sama,  og  íiéiri  smáatriði,  t.  d.  að  i  þeirri 
útgáfu  er  af  vangá  sett  komma  milli  nafnanna  Medina  og 
Talnaby,  sem  i  eldri  útgáfunum  ekki  eru  aðgreind,  þar  sem 
þau  í  raun  rjettri  eru  eitt,  samsett  nafn  á  þessari  borg,  en 
komman  i  útgáf  unni  1 646  hefir  orðið  til  þess,  að  Jón  India- 
fari  hefur  haldið  að  Talnaby  væri  sjerstakt  borgarheiti  (sbr. 
bls.  259  og  1.  athugas.  neðanmáls).  —  Pessar  þýðingar  Jóns 
eru  nærri  þvi  orðrjettar  á  köílum,  en  nokkuð  dregnar  saman, 
t.  d.  þegar  borgir  'eru  taldar  upp,  tilfærir  Hans  Nansen  auð- 
vitað  nöfnin,  en  Jón  lætur  sjer  oft  nægja  að  segja  að  þar 
og  þar  inni  sjeu  svo  og  svo  margar  borgir. 


IV. 

Rit  Jóns  hefur  upprunalega  endað  með  afturkomu 
hans  til  íslands  og  því  aðeins  verið  2  fyrstu  partarnir.  Eftir 
dauða  hans  hefur  þriðja  kaflanum  verið  bætt  við.  Hann  er 
einkennilegur  að  ýmsu  leyti. 


XIV 

I  yfirskriftinni  stendur  »samanskrifað  eftir  fyrirsögn 
Olafs  Jónssonar,  eftir  því  sem  hann  frekast  minnast  kann 
eftir  sins  sáluga  föðurs  frásögn«.  —  Pað  lægi  næst  að  ætla 
að  Ólafur  Jónsson  væri  höfundurinn,  þó  þarf  eigi  að  skilja 
orðin  svo,  heldur  má  taka  þau  þannig  að  Olafur  hafi  verið 
aðalheimildarmaður  þess  sem  skrifaði;  það  er  hvergi  sagt 
að  það  sje  samanskrifað  af  Olafi,  heldur  »eftir  fyrirsögn« 
Ólafs.  »Fyrirsögn«  getur  í  þessu  sambandi  þýtt  þrent 
1)  frásögn;  2)  það  að  segja  fyrir  hvernig  og  hvað  rita  skuli 
(forsögn),  og  3)  loks  má  jafnvel  nota  það  um  sjálft  höfundar- 
starfið.  Jeg  held  hjer  hljóti  það  að  vera  notað  i  fyrstu 
merkingunni.  í*að  er  lika  ymislegt  sem  bendir  á  að  Olafur 
ekki  muni  vera  höfundurinn.  Pað  eru  í  þessum  kafla  villur 
og  mótsagnir  við  söguna  sjálfa,  sem  óliklegt  er  að  svo  kunn- 
ugur  maður  hafi  sett,  þó  það  að  visu  hafi  getað  hent  að 
hann  hafi  mismint  eða  misskilið  eitthvað,  sem  hann  hafði 
heyrt  föður  sinn  segja  frá  fyrir  löngu. 

Hjer  er  fyrst  að  geta  þess  sem  sagt  er  bls.  386  að  þeir 
langömmubræður  Jóns  Indíafara,  Hannes  og  »Baltazar«, 
háfi  verið  á  lifi  1625 — 26  og  þá  boðið  honum  til  sin.  Fyrst 
er  nú  nafnið  Baltazar  rangt,  höf.  hefur  raglast  i  nöfnunum 
á  þremur  Austurlandasþekingunum,  maðurinn  er  i  sögunni 
nefndur  Melchior,  —  og  i  öðru  lagi  er  ólíklegt  að  þeir  hafi 
þá  verið  á  lifi  eða  vitað  nokkuð  um  Jón  (sbr.  athugas.  við  bls. 
386).  Jeg  þori  ekki  að  neita  þvi,  að  þessi  sögn  geti  stafað 
af  misskilningi  Ólafs,  en  auðvitað  getur  hún  lika  stafað  af 
misskilningi  þess,  sem  skrifaði  eftir  Olafi.  —  Pá  segir  á 
bls.  387  að  Jón  hafi  komið  út  til  íslands  með  Holger  Rosen- 
kranz  i  Seilunni  á  Bessastöðum.  fetta  er  i  beinni  mótsögn 
við  orð  Jóns  sjálfs,  sem  i  33.  kap.  2.  kafia  (bls.  384)  segist 
hafa  komið  út  á  Skutulsfjarðareyri.  Að  Ólafur  hafi  skrifað 
þetta  er  mjög  óliklegt.  —  f  á  kemur  villan  um  jarðirnar, 
sem  Jóni  voru  veittar  (bls.  389  og  ath.),  náttúrlega  gat 
Olafi  orðið  á  að  setja  þesskonar  smáviUu,  það  getur  verið 
af  vanþekking  manns,  sem  var  ókunnugur  á  Norðurlandi, 
eða  þá  bláber  skrifvilla.  —  En  vafalaust  verður  að  álita 
að    Olafur     hafi     þekkt     faðerni     fyrri    konu     föður    síns, 


XV 

Ingibjargar,  dóttur  Síra  Olafs  Sveinssonar  á  Stað  i  Súganda- 
firði.  Hjer  kemur  það  til  greina,  að  elsta  handritið  af  sög- 
unni  B  (sjá  hjer  siðar).  sem  öll  hin  hdr.,  er  hafa  3  þáttinn, 
hafa  sótt  hann  til,  beinlinis  eða  óbeinlínis,  hefur  eyðu  fyrir 
föðurnafni  Síra  Olafs  á  öðrum  staðnum,  er  það  kemur  fyrir 
(bls.  399,  sbr.  orðamuninn  við  þann  stað),  en  sú  eyða  hefur 
svo  verið  útfylt  með  nafninu  »Jónssonar«,  sem  er  bersýni- 
lega  rangt,  einsog  bent  er  á  í  1.  athugasemdinni  við  bls. 
390.  Höfundurinn  hefur  þvi  ekki  munað  nafnið,  en  það 
er  afaróliklegt  að  slikt  hafi  hent  Olaf,  eða  rjettara  sagt,  það 
tekur  öll  tvímæli  af,  svo  það  má  telja  vist  að  hann  er  ekki 
höfundurinn. 

En  hver  er  hann  þá?  Höfundurinn  er,  að  minu  áliti, 
Magn.ús  Magnússon,  sýslumaður  i  vesturhluta  ísafjarðar- 
sýslu  1652 — 81,  fróður  og  merkur  maður.  Um  æú  hans  og 
rit  hefur  verið  skrifað  allitarlega  af  öðrum,  og  visa  jeg  í 
ath.  1  við  bls.  404  i  það  helsta  af  þvi.  f  að  sem  mjer  finst 
benda  á  að  hann  sje  höfundurinn  er.einkum  það  sem  hjer 
skal  greina. 

1.  Handritið  B  er  að  aftan  skrifað  af  Magnúsi.  Hönd 
hans  er  vel  kunnug  og  á  þvi  er  enginn  vafi.  AUur  þriðji 
kaflinn  er  með  hans  hendi.  Nú  má  sanna  að  öll  þau  hand- 
rit,  sem  hafa  þriðja  kaflann.  stafa  beinlinis  eða  óbeinlinis 
frá  þessu  handriti.  Pað  sýnir  orðamunurinn  (sjá  hjer  síðar) 
og  ýmislegt  fleira.  —  Priðji  parturinn  er  skrifaður  i  flýti  i 
þessu  handriti,  við  og  við  er  af  vangá  slept  orðum,  sem 
þyrfti  meiningar  vegna;  þegar  nú  hin  hdr.  fylla  upp  í 
skörðin  gera  þau  það  oftast  sitt  á  hvern  hátt,  og  sýna 
þannig  að  orðið  hefur  vantað  i  frumritið.  Sumstaðar  eru, 
einsog  dæmi  hefur  verið  fært  til,  eyður  fyrir  nöfnum,  og 
hefur  Magnús  sjálfsagt  ætlað  að  fylla  þær  út  siðar  er  hann 
frjetti  nánar  um  þau;  þessar  eyður  eru  vanal.  skakt  útfyltar 
i  afskriftunum. 

2.  Par  sem  sagt  er  frá  þvi,  að  Jón  fjekk  Eyrardal  til 
ábúðar  afgjaldslaust  (bls.  404—405)  er  tilfært  brjef  frá  Thó- 
masi  Nikulássyni  fógeta  á  Bessastöðum  til  Magnúsar  Magnús- 
sonar    og    skýrt    svo    óþarflega  itarlega  frá  innihaldinu,    að 


XVI 

jeg  á  bágt  með  að  skilja  i  aö  nokkur  maöur  haíi  farið  að 
segja  frá  þvi  á  þann  veg,  nema  Magnús  sjálfur,  enda  snerti 
málið  hann  lika,  þar  sem  hann  Ijet  jörðina  af  hendi  við  Jón. 

3.  í  sömu  átt  bendir  enn,  þó  litið  sje,  athugasemdin 
um  starf  Jóns  sem  hreppstjóri  (bls.  406);  það  er  æðri  valds- 
maðurinn  sem  hjer  lýsir  velþóknun  á  staríi  hins  óæðra. 
Vitaskuld  þarf  ekki  sýslumann  til  að  skrifa  slikt,  en  sje  litið 
á  þessa  athugasemd  með  aðalsönnununum,  íinnst  mjer  hún 
styðja  þær. 

Jeg  álit  það  fullsannað  að  Magnús  sýslumaður  sje  höf- 
undur  siðasta  partsins.  Við  megum  vera  honum  þakklátir 
fyrir  verkið,  þvi  þar  er  margt  fróðlegt,  t.  d.  kaíiinn  um 
bardagann  fyrir  Látrabjargi  og  aíleiðingar  hans,  lika  alt 
það  er  lýtur  að  Tyrkjaráninu,  og  kafliþessi  er  aðaluppspretta 
þekkingar  okkar  á  æíi  Jóns  Indiafara  eftir  að  hann  kom  úr 
siglingum.  En  Magnúsi  sýslumanni  hafa  hjer  verið  mislagðar 
hendur,  þvi  yíirleitt  er  þessi  kaíli  ekki  vel  saminn.  1  og  2 
persónu  er  blandað  saman  i  fyrstu  köílunum.  Pað  gæti 
stafað  af  þvi,  að  hann  á  þeim  parti  hefði  stuðst  við  eitthvað 
skriflegt  frá  Olaíi,  þar  sem  Jón  var  látinn  tala,  en  þó  er  það 
óliklegt.  Hinsvegar  má  telja  vist  að  Olafur  hefur  verið 
heimildarmaður  hans  i  ýmislegu,  einsog  ráða  má  af  fyrir- 
sögninni,  og  hjá  Olafi  hefur  hann  likl.  fengið  (máske  til 
láns  með  frumhandritinu  af  sögunni)  vottorð  Mels  Clemens- 
sonar,  sem  hann  afskrifar  aftan  við  bókina  (sjá  hjer  í  við- 
aukunum).  —  Svo  er,  einsog  áður  er  getið  um,  sleppt  orð- 
um  og  nöfnum  sumstaðar,  það  er  íljótaskriftarsnið  á  því 
öllu,  og  liklega  hefur  Magnús  sýslumaður  ætlað  sjer  að  bæta 
það  siðar  en  ekkert  orðið  úr.  En  mesti  gallinn  er  þó,  að 
ekkert  er  sagt  frá  ritstörfum  Jóns  og  litið  sem  ekkert  af 
því,  sem  á  dagana  dreif  fyrir  hann  eftir  að  hann  giftist  í 
siÖara  sinni.  Um  það  hefði  Ólafur  getað  skrifað  margt. 
Magnús  Ijet  það  ógjört. 


xvn 


V. 


Handritin  að  sögunni  skiftast  í  tvo  aðalflokka.  Kalla 
jeg  hjer  hinn  fyrri  A-fiokkinn.     Til  hans  teljast: 

1.  Handritið  2076,  4^  i  Ny  kongelig  Samling  i  Kon- 
unglega  bókasafninu  i  Khöfn.  Pað  er  460  bls.  og  blað- 
síðustærðin  19,3X^6  cm.  Lýst  í  skrá  Dr.  Kálunds,  bls,  289 
(Nr.  908).  Á  titilbiaðinu  stendur  að  bókin  sje:  »Enn  nú  á 
ný  med  íiyte  vppskrifud  ad  Augre  vid  Issafjardardjúp  Anno 
1729.  I  Decembri  manude  fyrer  Iol«.  —  Jeg  hef  því  kallað 
þetta  hdr.  Ögursbók.  Sem  saurblað  er  að  framan  notað 
danskt  blaðrifrildi  frá  1761  og  standa  á  því  orðin  >e  libris 
Magni  Titi« ;  sem  saurblað  að  aftan  er  notað  brjefrifrildi  og 
skrifað  utan  á  til  Guðm.  Eirikssonar  lögrjettumanns  í  E,eykjar- 
firði.  Með  annari  hendi  eru  þar  líka  orðin  »prófasturinn 
herra  Magnús  Teitssonc.  A  þessu  má  sjá  að  bókin  hefur 
verið  eign  Síra  Magnúsar  Teitssonar,  prests  í  Vatnsfirði 
1741 — 1779  og  prófasts  í  norðurhluta  ísafjarðarsýslu.  —  Frá 
honum  er  bókin  komin  i  eign  hins  ágæta  danska  sagnaritara 
og  bókavinar  Suhm's  (f  1798),  var  hún  í  safni  hans  nr.  421, 
4^,  og  komst  með  öðrum  bókum  hans  og  handritum  á  Kon- 
unglega  bókasafnið. 

Skriftin  er  greinileg  fljótaskrift.  í  þessu  handriti  finnst 
formáli  höfundarins  og  dönsku  brjefin  i  lok  annars 
kafla  standa  hjer  á  sínum  stað  í  textanum,  án  ís- 
lenskrar  þýðingar.  Bókin  endar  á  fullmaktinni  til  Söfrens 
Villatssonar;  siðasta  bls.  hálf  auð. 

2.  Handrit  i  Landsbókasafninu  í  E,eykiavík,  nr.  212,  4^; 
167  blöð;  blaðsiðustærð  20X15,5  cm.  Fljótaskrift  frá  fyrri 
hluta  19.  aldar.  fað  endar  i  13.  kap.  annars  parts  á  orð- 
unum  »2.  Gára,  3.  Marasia,  4.  Catagan,  5.  Satigan«,  og  hefur 
frá  upphafi  ekki  verið  lengra,  þvi  á  eftir  fara  óskrifuð  blöð, 
en  hinn  ágæti  bókavinur  Páll  amtsskrifari  Pálsson  hefur 
bundið  inn  handritið  og  bætt  við  niðurlagi  13.  kap.  með 
sinni  hendi.  Handrit  þetta  er  náskylt  Ögursbók,  og  má 
ráða  af  samanburði  þeirra  að  það  er  af  henni  komið,  liklega 

b 


XVIII 

þó  ekki  bein  afskrift,  heldur  eftir  afskrift  af  henni,  tekinni 
áður  en  hún  komst  til  Suhms.  Má  ráða  þetta  af  ýmsum 
smáviUum,  sem  eru  einkennilegar  fyrir  bæði  þessi  handrit.  t  d. 
bls.  9728SníðingahjeraÖi,  löT^s  að  taka,  lOT^^-^o  gtop,  o.  s.  frv. 
Sbr.  orðamuninn.  Par  sem  Ögursbók  er  til,  er  þetta  hdr. 
því  þýðingarlaust  og  hefur  ekki  verið  notað  við  útgáfuna. 

3.  Handrit  i  Árnasafni  nr.  959,  4^.  200  blöð;  blað- 
siðustærð  20,3  X  16,8  cm.  Hjer  í  útgáfunni  nefnt  E.  í*að  er 
ritað  á  fyrri  hluta  19.  aldar  með  fallegri  snarhönd.  Arna- 
safn  fjekk  það  1883  hjá  Konungl.  norræna  Fornfræðafjelag- 
inu.  Viða  er  frásögnin  talsvert  stytt,  og  sleppt  úr  einstök- 
um  köíium.  I  þessu  handriti  er  formáli  höfundarins,  og 
dönsku  brjefin  í  lok  annars  kafla  standa  hjer  á 
sínum  stað  i  textanum  án  íslenskrar  þýðingar. 
Textinn  nær  aftur  að  fuUmaktinni  til  Söfrens  Villatssonar 
í  lok  2.  kaíla,  og  standa  fyrir  neðan  orðin  »Sagan  er  á 
enda«. 

Petta  handrit  er  mjög  likt  Ögursbók,  (þegar  ekki  er 
litið  á  það,  að  einstaka  köflum  er  sleppt),  en  er  þó  ekki  af- 
skrift  af  henni,  beinlinis  eða  óbeinlinis.  Af  lesháttum,  sem 
eru  einkennilegir  fyrir  bæði  þessi  handrit  hef  jeg  í  orða- 
muninum  tilfært  ýmsa,  og  get  hjer  nefnt  t.  d.  bls.  54^^  fyrst, 
sem  bæði  sleppa,  57*  segir,  sem  bæði  sleppa,  59*  bað,  þar 
sem  BCD  hafa  »bið«,  64^^  Martein  Jacobsson,  þar  sem  BDC 
hafa  »M.  Jacob«.  o.  s.  frv.  En  að  það  ekki  er  afskrift  af 
Ögursbók  er  þó  bersýnilegt  á  þvi,  að  það  hefur  sumstaðar 
sama  rithátt  og  hin  hdr.,  og  tekur  með  ýmislegt  smávegis, 
sem  ritari  Ögursbókar  hefur  hlaupið  yfir  af  vangá,  t.  d. 
bls.  67^^  hnálega,  332^  af  landsmönnum,  sem  vantar  í  Ögurs- 
bók,  en  E  og  hin  hdr.  hafa.  Pað  er  þvi  augljóst  að  til 
grundvallar  fyrir  Ögursbók  og  E  liggur  sama  afskriftin  af 
frumriti  Jóns  Indiafara. 

4.  Handrit  i  Landsbókasafninu  i  B/eykjavik  nr.  723,  4^, 
áður  i  safni  Sira  Eggerts  Brims  (Nr.  66,  4^),  og  komst  á 
Lbs.  með  safni  hans  8.  Mai  1893.  Alls  nú  171  bl.;  blaö- 
siðustærð  19,2X15,2  cm.  Hjer  i  útgáfunni  nefnt  D.  Handrit 
þetta   hafa    ýmsir    skrifað,    1.  höndin   er  á  bl.   1,  þá  vantar 


XIX 

5—6  bl ,  hjer  i  útg.  frá  bls.  7^:  hans  2,  til  bls.  19*:  og  mjótt 
inn-;  svo  kemur  2.  hönd  bl.  2—9  og  3.  hönd  bl.  10 — I3r, 
sem  á  þeim  kaíla  er  uppfriskuð  af  4.  höndinni(?);  þriðja 
höndin  héldur  áfram  bl.  13^— 21^,  (kaíli  ofantil  bl.  19r  upp- 
friskað  af  fjórðu  höndinni);  þá  kemur  fjórða  höndin  bl.  22»" 
— 43r,  þá  aftur  þriðja  höndin  43^—69^,  þá  fimta  hönd  70r — 
133^,  þá  aftur  þriðja  höndin  I34r— 171.  Eyður  eru  á  bl. 
22r-v,  hjer  í  útg.  bls.  73 'l-  leyíi  til,  til  bls.  ^ö^^:  þvi  skeöu, 
bl.  Sd^—y,  hjer  i  útg.  bls.  108^^:  nálægast  höfninni,  til  bls.  1  lO^*^ 
gjörð  sinni,  og  bl.  146r— v,  hjer  i  útg.  bls.  324^*  i  það  sinn.  til 
bls.325^'^  Ánæsta  degi.  Hendurþessarerulaglegarfljótaskriftar- 
hendur.  Aftan  á  bókinni  stendur  »S.  Sölvason*  og  er  það  lík- 
lega  hinn  nafnkunni  lögmaður  (f  1782),  sem  einu  sinni  hefur 
verið  eigandi  bókarinnar.  Innan  i  henni,  neðantil  á  spássíu 
á  bl.  22  r  stendur  Sr.  (?)  Arna  Illugasyni,  og  er  óvist  hver 
það  er  —  máske  Sira  Arni  á  Hofi  á  Skagaströnd  (f  1825). 
Bókin  endar  á  útdrætti  á  islensku  á  fullmaktarbrjefinu  til 
Söfrens,  en  i  textanum  er  á  sinum  stað  brjef  Kristjáns 
(V.)  prins  á  dönsku  án  islenskrar  þýðingar.  Utdrátturinn 
úr  brjefinu  til  Söfrens,  með  tilvisunarmerkjum,  ber  þess  vott, 
ásamt  brjefi  prinsins,  að  i  bók  þeirri,  sem  D  er  ritað  eftir 
haía  dönsku  brjefin  öll  staðið  á  sinum  stað  í  text- 
anum  án  íslenskrar  þýðingar.  —  D  er  ágætt  handrit^ 
i  lesháttum  svipar  þvi  ýmist  til  Ögursbókar  eða  B,  en  frá 
hvorugu  þeirra  er  það  runnið.  Pað  er  að  öUum  likindum 
bein  afskrift  af  frumriti  Jóns  Indiafara. 

6.  Handrit  i  safni  Kalls,  nr.  616,  4®  í  Konunglega  bóka- 
safninu  iKhöfn.  158  bl,  blaðsiðustærð  20X15,9  cm.  Frá  18.  öld. 
Lýst  nákvæmlega  i  skrá  Dr.  Kálunds  (nr.  1238,  bls.  385).  — 
A  þessari  bók  eru  margar  sögur.  og  er  »Iíeisusaga«  Jóns 
þar  bl.  13 — 32.  Dönsku  brjefin  eru  hjer  öll  á  sinum 
stað  i  textanum,  og  sagan  endar  á  fullmaktinni  til 
Söfrens.  Frásögnin  er  hjer  viðast  dregin  mjög  saman,  svo 
handrit  þetta  getur  ekki  komið  að  vemlegum  notum  við 
orðrjetta  útgáfu.  Fyrir  aftan  fullmaktarbrjefið  er  bætt  við 
fáeinum  linum  um  siðari  æfi  Jóns,  sem  getið  er  um  hjer 
að  framan. 

b* 


XX 

Pá  er  hinn  handritaílokkurinn,  sem  eftir  aðalhandritinu 
má  kalla  B-flokkinn;  til  hans  heyra: 

7.  Handrit  Bókmentafjelagsins  nr.  92,  4^,  hjer  nefnt  B, 
nú  í  Landsbókasafninu  í  Rvik.  Blaðsiðustærö  (heil  blöð) 
17X14,3  cm,  Alls  er  það  hdr.  237  blöð  i  afarslæmu  standi, 
alt  í  blöðum,  og  nærri  þvi  hvert  blað  fúið  á  röndum.  — 
Handriti  þessu  er  lýst  i  Skýrslu  um  handritasafn  hins  Ísl. 
Bókmentafjelags  I,  bls.  44.  Á  fyrstu  þremur  blaðsiðunum 
er  sjerstök  hönd;  þá  kemur  hönd  sem  mjer  sýnist  vera  sama 
höndin  (eða  mjög  lik)  sem  er  á  nr.  2  í  handritinu  779  c,  4*^ 
i  Árnasafni,  þýðingu  Jóns  á  Grænlandskroniku  Lyschanders^ 
en  það  er  hönd  Steindórs  Ormssonar,  og  er  hún  vel  kunn 
annarsstaðar  frá;  nær  sú  hönd  út  bl.  101,  til  loka  1.  parts- 
ins.  B^^rjunin  á  2.  partinum,  bl.  102  —  150  er  með  hendi 
Magnúsar  sýslumanns  Magnússonar;  þá  kemur  bl.  151 — 209 
aftur  með  hönd  Steindórs,  en  endirinn  bl.  210  til  loka  bók- 
arinnar  er  með  hendi  Magnúsar.  Allar  eru  hendur  þessar 
greinilegar,  en  engin  eiginlega  falleg;  bönd  eru  litil.  Magnús 
sýslumaður  dó  1704,  svo  hdr.  er  skrifað  fyr,  og  líkl.  ekki 
mjög  löngu  eftir  dauða  Jóns  (1679).  Sagan  sjálf  nær  hjer 
aftur  á  bls  218  r.  Priðji  kaflinn  byrjar  á  bl.  218^  og  endar 
neðst  á  bl.  232 r.  Pá  kemur  bl.  232v  sem  fylgiskjal 
danski  textinn  af  brjefi  Kristjáns  prins  og  fullmaktarbrjefi 
Jóns  Olafssonar,  og  svo  233^  vitnisburður  Níels  Clemens- 
sonar.  Pá  loks  registur  bl.  234 — 237.  Formáli  er  enginn 
við  bókina  og  hans  er  ekki  getið  i  registrinu.  Pó  má 
ekki  álykta  af  þvi  að  hann  ekki  hafi  verið,  þvi  registrið  er 
ónákvæmt,  telur  t.  d.  ekki  heldur  öll  seinustu  fylgiskjölin. 
Pað  er  einmitt  liklegt  að  inngangsbrjefið  hafi  verið  ein- 
hverntímann  í  þessari  bók,  því  eitt  af  handritunum,  sem  af 
henni  er  komið,  Ny  kgl.  Sml.  2076  b,  4<^  hefur  þaö.  En 
hinsvegar  er  inngangsbrjefinu  eðlilega  oft  slept  i  afskriftum.  — 
I  bókina  vantar  eitfc  blað,  milli  bl.  38 — 39  frá  orðunum  á 
bls.  74^  »af  kónglegri  skikkan«  aftur  að  orðinu  á  bls.  75^^ 
»kóngi«.  I  hdr.  liggur  brjef  frá  Jónasi  Jónssyni  i  Sigluvík 
til  Síra  Jóns  Ingjaldssonar  i  Húsavík,  sem  útvegaði  það  hjá 
Jónasi  handa  Bókmentafjelaginu.     Segir  Jónas  i  þvi  brjefi, 


XXI 

að  handrit  þetta  hafi  þeir  átt  faðir  sinn  Jón  Pórarinsson  i 
Siglnvík,  faðir  hans  Síra  Pórarinn  Sigfússon  á  Tjörn  i  Svarf- 
aðardal,  og  faðir  hans  Síra  Sigfús  Sigurðsson  á  Felli  i  Sljettu- 
hlíð  á  seinni  hluta  18.  aldar.  Yerður  ekki  rakin  saga  handrits- 
ins  frá  þvi  það  fór  úr  eign  Magnúsar  sýslumanns  til  þess 
það  komst  i  eign  Sira  Sigfúsar.  —  Blað  af  skrifuðu  sálma- 
kveri  hefur  verið  notað  til  innlags  i  bindið  að  framan,  en 
að  aftan  brjefrifrildi  f rá  Jóni  sýslumanni  Jakobssyni  á  Espi- 
hóli  til  Síra  Pórarins  Sigfússonar,  (sem  þá  var  pr.  á  Hvann- 
eyri  i  Siglufirði),  dags.  14  Júni  1797,  standa  á  þvi  ýms 
nöfn,  sem  óþarfi  er  hjer  frá  að  greina. 

Handrit  þetta  er  elsta  handritið  af  sögunni,  svo  kunn- 
ugt  sje. 

Einkenni  þessa  handrits  þegar  það  er  borið  saman  viö 
A-flokkinn  eru:  1.  Pað  sleppir  ýmsum  setningum  (sjá 
orðamuninn)  einkum  guðrækilegum  hugleiðingum, 
og  styttir  nokkuð  aðrar  setningar.  2.  Pað  hefur  brjefin 
inni  i  textanum  i  íslenskri  þýðingu,  en  dönsku  frum- 
brjefin  sem  fylgiskjöl  aftan  við.  3.  f*að  hefur  þriðja 
part  sögunnar,  og  er  einsog  sýnt  er  fram  á  hjer  að  undan, 
frumrit  á  þeim  kafla.  4.  Auk  þess  sem  nú  er  talið  hefur 
Iþetta  hdr.  ýmsa  einkennilega  leshætti,  svo  sem  bls.  8^* 
»Marteinsmessu«,  þar  sem  A-fl.  hefur  »Andrjesarmessu«  ofl. 
(sjá  orðamuninn) 

Frá  þessu  handriti  eru  komin  ýms  önnur,  og  skal  jeg 
hjer  lýsa  stuttlega  þeim  sem  jeg  hef  skoðað. 

8.  Handrit  i  Ny  kgl.  Samling  Nr.  2076  b  i  Konunglega 
bókasafninu  í  Kaupmannahöfn.  —  377  bls.,  blaðsíðustærð 
19.6X16,1  cm.  Pað  er  með  fallegri  settleturshendi  frá  sið- 
ari  hluta  18.  aldar  (ca.  1780—1800  á  að  giska);  fyrstu 
16  og  seinustu  7  blaðsiðurnar  (bls.  378  óskrifuð)  eru  með 
annari  hendi  frá  byrjun  19.  aldar.  Handritið  var  áður  í 
eign  próf.  Byrgis  Thorlacius  og  á  bókauppboði  hans  að 
honum  látnum  keypti  safnið  það  árið  1830.  —  Hjer  er  inn- 
gangsbrjef  Jóns,  sem  einsog  áður  er  getið  vantar  í  B,  en 
hefur  likl.  verið  þar  meðan  það  hdr.  var  heilt.  —  Pó  er 
það  ekki  lika  alveg  ómögulegt  að  sá  sem  skrifaði  upp  aftur 


XXII 

fyrstu    16  bls.  haíi  skrifað  þær  eftir  handriti  af  A-íl.,    og  á 
þann  hátt  fengið  inngangsbrjeíið  með. 

9.  Handrit  Landsbókasafnsins  í  Reykjavík  nr.  1183,  4^, 
áður  nr.  17  i  safni  Dr.  Jóns  Porkelssonar  landskjalavarðar, 
er  hann  seldi  Landsbókasafninu  5.  Febr.  1904.  328  bls., 
blaðsiðustærð  18,5X14,4  cm.  Bls.  1—2  og  327—28  nýlegri, 
frá  þvi  um  miðja  19.  öld  eða  nokkru  siðar,  en  aðalhluti 
bókarinnar  virðist  vera  skrifaður  með  sömu  hönd  og  hdr. 
næst  hjer  á  undan  (nr.  8);  aftan  við  bókina  stendur  »þann 
23.  Febr.  1795«  og  mun  það  tákna,  að  þá  var  lokiö  að 
skrifa  hana.  —  Dr.  Jón  fjekk  bók  þessa  hjá  tónskáldinu 
Síra  Bjarna  forsteinssyni  (nú  presti  á  Siglufirði)  á  stúdents- 
árum  hans,  en  hann  hafði  fengið  hana  hjá  Simoni  Sigurðs- 
syni  á  Kvigstöðum.  Eru  nöfn  Simonar  og  Pórdisar  Simon- 
ardóttur  á  bókinni. 

Nr.  8  og  nr.  9  eru  mjög  lik,  og  orðamunur  enginn  veru- 
legur.  Einkennilegt  er  það,  að  þessi  tvö  hdr.  umste^^pa  þriðja 
partinum  mjög  i  orðfæri,  til  að  fá  betra  mál  á  hann,  og 
bæta  inn  i  aukaklausum.  Dönsku  fylgiskjölunum  er  alveg 
slept,  en  islensku  þýðingunum  haldið  i  textanum.  Nr.  9  hefur 
ekki  inngangsskjalið,  hvort  sem  það  nú  hefur  vantaö  frá 
upphafi,  eða  verið  sleppt  þegar  byrjunin  var  skrifuð  um  á 
19.  öld. 

10.  Handrit  Landsbókasafnsins  nr.  668,  4^.  Aður  nr. 
10  í  safni  Sira  Eggerts  Bríms,  og  keypt  með  hans  safni. 
460  bls.,  blaðsiðustærð  20,5Xi6  cm.  I  bókinni  stendur  að 
hún  sje  rituð  1.  Jan  til  27.  Mars  1853  af  torsteini  Por- 
steinssyni  i  Bæ.  Höndin  er  greinileg  en  ekki  falleg.  Fyrst 
er  bls.  1 — 68  »Reisubók  Friðriks  Bollins«,  þá  æfisaga  Jóns 
Ólafssonar  bls.  69—458,  með  íslensku  þýðingunum  í  textan- 
um;  dönsku  fylgiskjölunum  er  sleppt,  nema  vitnisburði 
Nielsar  Clemenssonar  sem  er  þar  á  bls.  459.  Loks  eru 
nokkrar  vísur  til  heiðurs  Jóni  Indiafara  »úr  visum,  sem 
framan  til  við  bókina  voru,  sem  þessi  er  eftir  skrifuð«.  — 
Bókin,  sem  þetta  hrd.  er  gert  eftir,  hefur  veriö  góð  afskrift 
af  B. 

11.  Hdr.    Landsbókasafnsins,    áður    i    safni  Bókmenta- 


xxm 

fjelagsins,  nr.  147,  4^  Eitað  á  18.  öld.  Nú  95  blöð,  en 
vantar  nokkur.  Blaðsíðustærð  20,3X16,5  cm.  Aður  i  eign 
Porl.  0.  Johnsons  kaupmanns.  Handriti  þessu  er  lýst  ná- 
kvæmlega  i  Skýrslu  um  hdr.  safn.  hins  Isl.  Bókmfj.  I,  bls. 
66,  og  visa  jeg  þangað.  Frásögnin  er  viðast  mjög  stytt, 
og  hefur  þetta  hdr.  enga  þýðingu  fyrir  orðrjetta  útgáfu ;  jeg 
hef  þvi  ekki  notað  það. 

Jeg  bar  hdr.  8 — 11  saman  við  B,  á  mörgum  stöðum,  og 
kom  það  fram  að  enginn  vafi  var  á  að  þau  væru  þaðan 
runnin.  En  þegar  það  var  Ijóst  sá  jeg  lika  að  þau  aðeins 
höfðu  þýðingu  á  þeim  stöðum  sem  B  var  skaddað  eða  vant- 
aði  i  það.  Jeg  hef  þvi  aðeins  notað  nr.  8—10  þegar  svo 
hefur  á  staðið. 

Einkenni  A-flokksins  og  einkenni  B-ílokksins  sum  koma 
bæði  fram  í  tveimur  merkilegum  handritum,  sem  nú  skal 
lýst. 

12.  Handrit  Landábókasafnsins  405,  4^;  hjer  nefnt  C. 
218  blöð,  blaðsiðustærð  19,9X14,7  cm.  Prýðilega  skrifað 
með  greinilegri  settleturshönd,  nema  hvað  titilblaðið  og 
þrjú  siðustu  blöðin  eru  með  nýlegari  hendi.  —  A  titilbl. 
stendur  »skrifað  á  ný  á  [!]  Svefneyjum  á  Breiðafirði  Anno 
1758  af  Pjetri  Jónssyni«.  Handrit  Pjeturs  endar  neðst  á 
bls.  i  6.  k.  3  parts  á  orðunum  »Vigur,  og  fór  út  eftir  Alfta— « 
Titilblaðið  er  sjálfsagt  afskrift  af  gamla  titilblaðinu,  og  sein- 
ustu  blöðunum  og  þvi  hefur  verið  bætt  við  siðar,  líklega 
um  leið  og  bókin  hefur  verið  bundin  upp.  Brjefrifrildi 
til  Sira  Olafs  Sivertsens  'i  Flatey  hefur  verið  notað  sem 
saurblað;  siðan  fjekk  Ólafur  Guðmundsson  hjeraðslæknir  á 
Stórólfshvoli  bókina  eftir  afa  sinn  og  gaf  hana  árið  1885 
þáverandi  stud.  theol.  Birni  Jónssyni,  nú  presti  á  Miklabæ 
i  Blönduhlið  i  Skagafirði,  en  hann  gaf  Landsbókasafninu.  — 
Hjer  eru  brjefin  i  textanum  á  islensku  og  þriðji 
partur  sögunnar  með,  og  væri  það  i  sjálfu  sjer  nóg  til 
að  sýna  að  bókin  er  komin  af  B,  en  auk  þess  styrkist  sú 
skoðan  við  orðamuninn,  sem  mjög  oft  er  líkur  B.  —  En 
aftur  á  móti    er    þess    að    gæta    að    hjer    er.  lika    formáli 


XXIV 

höfundarins,  sem  nú  vantar  í  B,  og  ennfremur 
er  haldið  hinum  andlegu  hugleiöingum  og  ýmsu  öðru 
smávegis  sem  B  fellir  úr.  Petta  bendir  á  að  til  grundvallar 
hafa  legið  tvö  handrit,  annað  af  A-íiokknum,  hitt  af  B- 
íiokknum.  —  Held  jeg  A-flokkshandritið  haíi  verið  notað 
mest,  þangað  til  það  þraut,  en  úr  þvi  B-ílokkshandritið  ein- 
göngu.  Einkennilegir  fyrir  þetta  handrit  og  hið  næsta  eru 
ýmsir  smákaílar,  er  hin  handritin  sleppa,  báðir  ílokkar,  t.  d. 
athugasemdin  um  Konráð  Islending  á  bls.  12  að  hann  haíi 
verið  »síðasti  kaupmaður  Hamborgara  hjer  i  höfnum*;  enn- 
fremur  kaíiinn  um  jarlinn  af  Cork,  sem  prentaður  er  neðan- 
máls  bls  371,  og  er  alt  öðru  visi  sagt  þar  frá  en  í  hinum 
handritunum.  Pað  er  varla  nema  um  tvent  að  gera,  annað- 
hvort  eru  þessir  viðaukar  frá  Jóni  Indíafara,  síðari  leið- 
rjettingar  hans,  máske  á  lausum  blöðum  lögðum  inn  i  hand- 
ritið  og  hafa  þvi  verið  týndar  úr  þegar  t.  d.  D  og  frumritið 
af  Ö  og  E  voru  skrifuð,  —  eða  þá  einhver  annar  fróður 
maður  hefur  bætt  þessu  við,  kaílann  um  jarlinn  af  Cork 
hefur  hann  máske  smiðað  i  eyðu,  sem  kann  að  hafa  verið  i 
bókinni,  sem  hann  skrifaði  eftir.  Liklegri  þykir  mjer  sið- 
ari  tilgátan.  —  Annars  ber  C  það  með  sjer  að  það  er  leið- 
rjett  handrit,  setningunum  viða  snúið  við  til  að  fá  betra 
mál  á  þær,  óljósum  stöðum  slept  eða  þeir  umskrifaðir  svo 
þeir  skiljist  betur,  osfr. 

13.  Náskylt  C  er  handrit  Landsbókasafnsins  nr.  617.  4^; 
það  er  skrifað  með  Ijómandi  fallegri  hendi  og  er  á  að  sjá 
hjerumbil  frá  sama  tima  og  C,  líklega  litið  eitt  yngra.  Pað 
er  alls  338  bls.  og  blaðsiðustærðin  20,3X15,5  cm.  Lands- 
bókasafnið  keypti  það  2.  Jan.  1892  af  Pjetri  Eggerz  og  mun 
það  áður  hafa  verið  i  eign  föður  hans  Síra  Friðriks  Eggerz. 
Framan  á  titilblaðinu  stendur  ^Brynjólfur  Bjarnason  á  bók- 
ina«.  A  siðasta  saurblaði:  »Vigfús  Sigarsson(?)  á  bókina«. 
f  essi  tvö  hdr.,  C  og  617,  eru  svo  lik,  að  jeg  held  helst  617 
sje  afskrift  af  C;  orðamunur  mjög  ómerkilegur  og  viðast 
hvar  eru  handritin  alveg  eins,  sleppa  sömu  setningunum, 
hafa  sömu  einkennilegu  viðaukana,  sömu  umskriftirnar  osfr. 
—  Eitt  er  þó  ólikt,  og  gæti  bent  á  að  617  ekki  væri  runnið 


XXV 

frá  C  heldur  frá  sameiginlegu  frumhandriti,  en  það  eru 
myndirnar,  sem  í  C  vanalega  eru  einsog  teiknaÖar  með 
reglustriku,  en  eðlilegri  í  617  (t.  d.  myndin  af  gálganum 
bls.  106).  Jeg  þori  þvi  ekki  að  neita  að  þau  geti  verið  það, 
en  líklegra  íinst  mjer  þó  hitt,  að  617  sje  komið  af  C,  minsta 
kosti  hvað  textann  snertir,  þó  skrifarinn  máske  hati  teiknað 
sumar  myndirnar,  út  í  spássiunni  eftir  öðru  handriti,  af  þvi 
honum  þóttu  þær  óeðlilegar  í  C.  En  aftur  á  móti  held  jeg 
það  sje  áreiðanlegt  að  C  er  ekki  skrifað  upp  eftir  617,  bæði 
eru  ýmsir  rithættir  sem  eru  á  sinn  veg  hjá  hvoru  þeirra, 
likari  eldri  hdr.  í  C.  og  ennfremur  má  sjá  það  á  myndinni 
á  veifunni  (bls.  274),  sem  er  mjög  einkennileg  og  lik  i  báð- 
um  handritunum,  nema  hvað  myndin  i  C  er  með  skafti 
(einsog  myndin  i  J).  sem  er  prentuð  i  textanum)  enmyndin 
i  617  er  skaftlaus;  ef  nú  einhver  hefði  teiknað  eftir  617  þá 
hefði  hann  varla  f undið  upp  á  þvi  að  bæta  svo  einkennilegu 
atriði  við  myndina;  má  þvi  telja  vist  að  C  er  ekki  ritað 
eftir  617.  —  Annar  mismunur  á  þessum  hdr.  er  líka  sá,  að  í 
617  er  vitnisburður  Mels  Clemenssonar,  þýddur  á  íslensku, 
fyrir  aftan  bókina,  en  hann  hefiir  vafalaust  lika  verið  i  C, 
þegar  sú  bók  var  heil. 

14.  Að  lokum  skal  hjer  nefnt  handrit  áður  i  safni  Bók- 
mentafjelagsins  78,  8^.  ?að  er  brot,  10  blöð,  15,5X9,5  cm. 
bls.-stærð.  —  f  að  er  útdráttur  úr  2.  og  3.  parti  sögunnar, 
hefur  hann  verið  skrifaður  eftir  öðrum  eins,  að  þvi  er  segir 
í  enda  kversins,  en  sá  útdráttur  hefur  liklega  ekki  verið 
gerður  eftir  neinu  handriti,  heldur  hefur  einhver  skrifað 
aðalinntakið  úr  sögunni  eftir  minni  að  jeg  held.  —  Hand- 
ritsbrot  þetta  hefur  enga  þýðingu  f^^rir  textann  i  æíisögunni, 
að  því  jeg  fæ  sjeð. 

Auk  þessara  handrita  hef  jeg  frjett  af  þeim,  sem  hjer 
skal  greina,  en  ýmsra  ástæðna  vegna  hef  jeg  ekki  sjeð  mjer 
fært  að  nota  þau  fáu  af  þeim,  sem  jeg  hef  frjett  til  hvar 
niður  eru  komin,  enda  engin  brýn  þörf  á  því,  þar  sem  jeg 
hafði  svo  mörg  góð  handrit  sjálfur  undir  höndum. 

A  lausum  miða  sem  lagður  er  inn  í  B,  sem  Daði  Niels- 
son  fróði  hefur  skrifað,  kemst  hann  svo  að  orði:    >Af  sögu 


XXVI 

Jóns  Indíafara  hefi  jeg  sjeð:  1)  Exemplar  skrifaö  af  Síra 
Sæmundi  sál.  Porsteinssyni  i  Garpsdal,  það  átti  merkur 
bóndi  Bjarni  Oddson  frændi  minn  1825,  4^.  2)  Exemplar 
skrifað  með  fallegri  settleturshönd  af  þeim  nafnfræga  bóka- 
ritara  Pjetri  Jónssyni,  bónda  í  Svefneyjum  á  Breiðafirði  og 
viðar  þar  í  eyjunum  fram  á  seinni  hluta  18.  aldar,  það  átti 
Síra  Tómas  Sigurðsson,  síðast  prestur  að  Holti  í  Önundar- 
firði,  4^.  3)  Bók  með  mörgum  ferðasögum,  og  seinast  sögu 
Jóns  Indíafara,  fyrstu  blöðin  af  henni  hafði  skrifað  Síra 
Hjalti  sál.  Jónsson  á  Stað  í  Steingrimsfirði,  siðan  alla  sög- 
una  til  enda  Sira  Guðmundur  sál.  Bjarnason  (hihn  siðari) 
að  Arnesi,  ágæta  vel.  Hana  átti,  þá  eg  siðast  vissi,  Guð- 
brandur  bóndi  Hjálmarsson  á  Valshamri  i  Geiradal  vestur, 
hún  var  i  arkarbroti.  4)  Eina  á  Síra  Benedikt  próf.  á  Hól- 
um,  4^  með  gamalli  hönd.«  Sig.  Jónasson,  sem  lika  prentar 
þessa  athugasemd  Daða  i  Skyrslu  um  hdr.  s.  h.  Isl.  Bókm 
(I),  bls.  44—45,  bætir  við.  »Auk  þessa  eru  til,  sem  vjer 
vitum  til,  þrjár  afskriftir  af  sögu  þessari,  eina  á  hin  stóra 
Konungl.  Bókhlaða  i  Kmh.,  aðra  Fornfræðafjelagið  og  þriðju 
Skúli  Thorlacius,  registrator  við  skjalasöfn  stjórnarinnar  «  — 
Likl.  er  nr.  2  hjá  Daða  =  0;  nr.  1  hjá  Sigurði  er  Ögurs- 
bók,  en  nr.  2  =  E. 

I  brjefi  til  mín  dags.  1.  Júní  þ.  á.  segir  próf.  B.  M.  Olsen 
mjer  frá,  að  i  safni  Jóns  Sigurðssonar  í  Lbs.  finnist  i  nr. 
29  fol.  afskrift  af  sögu  Jóns  Indiafara  ásamt  fleiri  ferða- 
sögum,  útlendum,  þýddum  á  islensku.  Skráin  segir  að  sú 
bók  sje  »með  hendi  Sira  Hjálmars  Porsteinssonar  (?) «  Hann 
dó  1819  (Sv.  N.  Prt) 

Dr.  Jón  f  orkelsson,  landsskjalavöröur  í  E,vik,  hefur  sagt 
mjer  frá  tveimur  öðrum  handritum,  einu  i  eign  Hr.  Olafs 
Eyjólfssonar,  skólastjóra  i  Rvik;  það  er  ritað  á  Látrum  i 
Breiðafirði;  öðru  i  eign  Hr.  Einars  Jónassonar,  málafærslu- 
manns  i  Rvik. 

I*á  hefur  Frú  Briet  Bjarnhjeöinsdóttir  sagt  mjer  frá 
handriti  af  sögunni,  er  maður  hennar  sálugi,  Valdimar  rit- 
stjóri  Asmundsson    átti,    en  nú  er  glatað.     Hefur  hann  lik- 


XXVII 

lega    notað    það    handrit    við    útdrátt    þann  úr  sögunni,  er 
hann    gerði  i  Fjallkoniinni,  en  þó  er  það  óvíst. 

Handritin  má  nú  setja  upp  i  töíiu  til  að  sýna  skyld- 
leika  þeirra;  tákna  x,  y  og  z  handrit,  sem  vist  er  að  hafa 
verið  til,  en  menn  nú  ekki  vita  hvar  eru. 


Fruœrit  Jóns  Indíafara  (týnt) 
1 

í         "         ' 

T 

B 

1 

Ö    E 
1 
212 

7}  2076b*)-|-17     7?     7? 

1                                 1         1 
í                              147   668 

A-ílokkurinn. 

c 

1 

B-flokkurinn. 

617 

Pegar  nú  gætt  er  að  aðaleinkennum  flokkanna  ber  mest 
á  tveimur,  1)  að  brjeflji  i  A-flokknum  eru  á  dönsku  í  text- 
anum,  en  í  B-flokknum  þjdd  á  íslensku,  og  2)  að  B-fl.  hefur 
3  partinn,  sem  vantar  í  A-flokkinn.  Má  ganga  að  því  visu, 
að  B-flokkurinn  er  hjer  ekki  eins  upprunalegur,  og  að  brjefin 
í  frumritinu  hafa  verið  á  dönsku  óþýdd,  þvi  það  er  alveg 
ótrúlegt  að  nokkur  hafi  farið  að  þýða  þau  á  dönsku  aftur 
og  setja  þau  inn  i  textann,  ef  hann  hefði  sjeð  þau  i  honum 
fyrir  sjer  á  islensku. 

B  hefur  liklega  verið  skrifað  eftir  sjálfu  frumriti  Jóns 
meðan  það  var  heilt;  virðist  Magnús  sýslumaður  hafa  fengið 
það  til  láns  ásamt  fleiri  skjölum  um  Jón.  Hefur  það  hand- 
rit  því  lika  seinasta  blaðið,  sem  verið  hefur  i  frumritinu, 
kaflann  i  lok  annars  parts,  frá  þvi  er  fuUmaktarbrjefið  endar. 
Pað  blað  hefur  týnst  aftan  af  frumritinu,  og  þvi  enda  öll  þau 
handrit  A-flokksins  sem  lengst  ná,  á  f ullmaktarbrjefinu.  Magnúsi 
sýslumanni  hefur  þótt  óviðkunnanlegt  að  sjá  skjöl  á  dönsku 
inni  i  islenskum  sögutexta,  hann  hefur  þvi  þýtt  þau  á  ís- 
lensku  en  til  fróðleiks  sett  dönsku  frumbrjefin  aftan  við 
bókina. 


*)  Inngangsbrjefið  þó  ef  til  viU  eftir  hdr.  af  A-flokknum. 


XXVIII 

Starf  útgefandans  er  nú  fólgið  í  því,  að  reyna  að  láta 
textann  verða  eins  likann  orðalagi  frumritsins  og  hægt  er, 
og  er  það  mikill  vandi,  þar  sem  handritunum  ber  mjög  á 
milli.  Pó  eru  miklar  likur  til  þess  að  það  sje  rjett,  sem 
stendur  samhljóða  i  aðalhandritum  beggja  ílokka.  Jeg  hef 
aðallega  lagt  til  grundvallar  handritin  Ö,  D  og  B.  Par  sem 
Ö  og  B  hafa  verið  samhljóða  hef  jeg  látið  það  vanalega 
standa,  hafi  þau  greint  á  hef  jeg  oftast  látið  D  skera  úr; 
þó  hef  jeg  líka  tekið  einstöku  leshætti  úr  C  og  E,  þar  sem 
ætla  mátti  að  ritháttur  hinna  aðalhandritanna  væri  rangur. 
Hin  handritin  hef  jeg  vanalega  aðeins  notað  i  eyðum  höfuð- 
handritanna.  Priðja  partinn  hef  jeg  auðvitað  gefið  út  ein- 
göngu  eftir  B,  en  þar  sem  það  hdr.  hefur  verið  aflagað  eða 
vantað  i  það  hef  jeg  stuðst  við  afskriftirnar,  sem  af  þvi  eru 
komnar.  Dönsku  brjefin  hef  jeg  gefið  út  stafrjett.  Á  fá- 
einum  stöðum  hef  jeg  tekið  getgátur  frá  sjálfum  mjer  upp 
i  meginmálið,  þar  sem  öll  hdr.  voru  meir  eða  minna  úr 
lagi  færð.  Jeg  hefi  gert  grein  fyrir  tilgátum  mínum  í  orða- 
muninum  aftan  við  bókina.  —  Helst  hefði  jeg  viljað  prenta 
allan  orðamuninn,  en  sá  það  mundi  verða  alt  of  kostn- 
aðarsamt,  hanu  hefði  einn  orðið  likl.  einar  2—4  arkir  að 
minsta  kosti.  Jeg  hef  því  látið  mjer  nægja  að  taka  aðal- 
atriðin  úr  honum,  og  vona  jeg  að  það  sje  nóg  til  að  rök- 
styðja  það  sem  jeg  hef  sagt  um  afstöðu  aðalhandritanna 
hvers  til  annars;  einkum  hef  jeg  auðvitað  tilfært  þá  staði, 
þar  sem  verulegur  vafi  gat  leikið  á  hver  ritháttur  væri  upp- 
runalegri. 

E/jettritun  handritanna  hef  jeg  ekki  haldið,  neraa  hvað 
eiginnöfn  og  útlend  orð  hef  jeg  látið  halda  sjer  oftast  nær  einsog 
þau  voru  i  höfuðhandritunum,  og  þá  fariö  aðallega  eftir  B. 
far  sem  eiginhandrit  Jóns  er  glatað,  er  litil  ástæða  til 
að  gefa  út  afskriftirnar  stafrjettar,  þær  mundu  sýna  rjett- 
ritun  annara  manna  og  tima.  Að  visu  má  telja  það  ókost 
á  útgáfunni  að  leggja  ekki  elsta  handritið  (B)  til  grundvallar 
og  gefa  það  stafrjett  iit,  þvi  þá  fyrst  yrði  útgáfan  með 
þeirri  visindalegu  nákvæmni,  sem  heimtuð  er,  ef  á  að  nota 
hana    til    að    rannsaka    sögu    orðmynda.     En   margt  aftraði 


XXIX 

mjer  frá  þessu,  fyrst  og  fremst  ásigkomulag  B-hdr.,  sem  er 
svo  víða  máð  og  rotið,  að  ekki  verður  ráðið  úr  þvi  nema 
með  aðstoð  hinna  handritanna,  auk  þess  er  textinn,  einsog 
tekið  hefur  verið  fram,  svo  stj^ttur  og  breyttur  i  því  viða, 
að  Ö  og  D  gefa  líklega  betri  hugmynd  um  frumritið  þegar 
öUu  er  á  botninn  hvolft.  Auk  þess  hefði  þá  þurft  að  leysa 
úr  böndum  og  prenta  slikt  með  breyttu  letri,  og  prenta 
allan  orðamun  —  þetta  alt  hefði  orðið  svo  mikið  verk  og 
kostnaðarsamt,  að  hvorki  sá  jeg  mjer  fært  timans  vegna  nje 
fjelaginu  peninganna  vegna  að  leggja  út  i  þesskonar  útgáfu. 
Jeg  kaus  þvi  heldur  að  reyna  að  búa  til  nokkurnveginn 
áreiðanlega  útgáfu  að  þvi  er  innihaldið  snerti,  og  láta  hana 
að  þvi  leyti  geta  komið  vísindamönnum  að  gagni,  en  um 
leið  vildi  jeg  láta  hana  verða  það  sem  Jón  sjálfur  hefur 
ætlast  til  að  rit  sitt  yrði,  fróðleiks  og  skemtibók  handa  is- 
lenskri  alþýðu.  Ef  eiginhandarrit  Jóns  einhverntimann 
finst,  á  það  skilið  að  vera  gefið  út  stafrjett. 

Viða  þurfti  athugasemda  við,  og  getur  verið  erfitt  að 
finna  hvað  það  er,  sem  flestir  vilja  eða  þurfa  að  skýrt  sje. 
Veit  jeg  að  jeg  get  ekki  farið  varhluta  af  aðfinningum  út 
úr  þessu  fremur  en  allir  aðrir  sem  slikt  gera.  —  Jeg  hef 
auðvitað  notað  margar  af  athugasemdum  Rists  og  Clausens 
við  dönsku  þjðinguna,  einkum  úr  fyrsta  hlutanum;  þær, 
sem  jeg  hef  tekið  frá  þeim,  eru  merktar  EC;  en  jeg  tók 
hvergi  nærri  allar,  þvi  margar  þeirra  áttu  ekki  við -íslenska 
lesendur.  Sumt  hefur  mjer  fundist  rjettar  að  skýra  öðruvisi 
en  þeir.  Hef  jeg  auðvitað  einn  ábyrgð  á  öUum  athugasemd- 
unum.  Mjer  var  bent  á,  þegar  fyrsta  heftið  kom  út,  að 
athugasemdirnar  væru  nokkuð  fáar,  einkum  þyrfti  alþýða, 
sem  ekki  skildi  útlend  mál,  fleiri  skýringar  á  útlendum  orð- 
um.  Jeg  sá  að  þetta  var  rjett,  og  hef  þvi  i  viðaukunum 
aftan  við  bókina  sett  einskonar  viðbætir  við  athugasemd- 
irnar,  svo  að  ef  lesandinn  finnur  eitthvað,  sem  hann  þarfn- 
ast  skjringar  við,  og  vantar  skjringu  neðanmáls,  getur 
hann  leitað  hennar  aftan  við.  —  Fáeinar  myndir  til  prjðis 
og  fróðleiks  hef  jeg  látið  fj'lgja  með  þessari  útgáfu,  er  myndin 
af  Khöfn  hin  sama  og  i  dönsku  útgáfunni,  en  hinar  mynd- 


XXX 

irnar  eru  þar  ekki;  aftur  á  móti  er  þar  m^md  af  Dansborg 
og  herskipum  frá  þeim  tíma,  en  af  þvi  kastalamyndin  er  miklu 
yngri  en  atburðir  sögunnar  og  samskonar  skip  má  sjá  á  mynd- 
inni  af  Höfn,  tók  jeg  þær  myndir  ekki  með.  —  Aftan  við  bókina 
hef  jeg  líka  bætt  fáeinum  köílum,  er  snertu  söguna;  er  þar 
fyrst  kaíii  um  Pjetur  Skyttu,  sem  var  oílangur  til  að  geta 
komist  að  sem  neðanmálsgrein,  ennfremur  fáeinar  þjóðsögur 
um  Jón  Indiafara  og  svo  niðjatal  hans.  Jónlndiafari  er  svo 
merkur  maður,  að  mörgum  mun  þykja  gaman  að  geta  rakið 
ætt  sina  til  hans,  og  sú  ættartala  á  hvergi  betur  heima  en 
aftan  við  æíisögu  hans.  Pað  er  ýmislegt  einkennilegt  við 
þessa  ætt.  Fyrst  er  þýskur  ættleggur  (Pjetur  Skytta)  tvinn- 
aður  saman  við  göfuga  íslenska  ætt  (Astriður  systir  Jóns 
Sigmundssonar  lögmanns),  og  ef  til  vill  sænska  (ætt  Sira 
Jóns  Matthiassonar) ;  svo  er  sá  ættleggur  lengi  á  Islandi  uns 
kvísl  af  honum  ílytst  til  Danmerkur  i  byrjun  19.  aldar,  og 
er  nú  ættin  orðin  allblómleg  þar,  og  hefur  íiutst  þaðan  til 
Astraliu  og  Yesturheims.  Vona  jeg  að  mörgum  þyki  vænt 
um  að  fá  ættartöluna  prentaða.  Ættu  menn  sist  að  gleyma 
þvi,  að  okkur  Islendingum  er  því  skyldara  en  öðrum  að 
leggja  rækt  við  ættfræði  sem  við  þykjumst  meir  en  aðrar 
þjóðir  af  forfeðrum  vorum.  Finst  mjer  það  óþjóðlegur  og 
all-lúalegur  hugsunarháttur,  sem  þvi  miður  ber  stundum  á, 
að  vera  að  niðra  ættfræði  og  slikum  greinum.  Ættum  við 
heldur  að  virða  þá  menn,  sem  við  slikt  vilja  fást,  þvi  til 
að  gera  það  vel  þarf  mikinn  skarpleika,  lærdóm,  minni  og 
samvitskusemi.  Annars  hef  jeg  þá  trú  að  ættfræðisrann- 
sóknir  muni  fá  nokkuð  annað  snið  framvegis  en  hingað  til, 
menn  munu  hætta  að  láta  sjer  nægja  að  setja  upp  þurrar 
ættartölur,  en  reyna  heldur  að  bæta  við  þær  ýmsu  um 
fólkið,  einkum  t.  d-  reyna  að  rekja  ýmsa  eiginlegleika, 
andlega  og  likamlega,  sem  ætla  má  að  sjeu  arfgengir.  Ymsir 
ágætir  náttúrufræðingar  eru  þegar  farnir  að  rannsaka  slikt, 
en  það  er  óþrjótandi  verk  að  vinna  á  þessum  nýju  og  lítt 
könnuðu  sviðum.  Sagan  og  náttúrufræðin  munu  geta 
hjálpað  hvpr  annari  meir  en  margur  heldur. 


XXXI 


VI. 


Að  lokum  vil  jeg  þakka  öllum  sem  hafa  liðsint  mjer 
við  úbgáfu  þessa,  fyrst  og  fremst  forstöðumönnum  safnanna 
í  Reykjavík,  landsbókaverði  Jóni  Jakobssyni  fyrir  lán  á 
ýmsum  handritum  Landsbókasafnsins  til  afnota  hjer  í  Kaup- 
mannahöfn  og  ýmsar  upplýsingar  þeim  viðvikjandi,  og  lands- 
skjalaverði  Dr.  Jóni  Þorkelssyni  fyrir  margar  ágætar  upp- 
lýsingar  um  handrit  af  sögunni  og  ýmislegt  viðvikjandi 
ættum  i  henni.  Pá  þakka  jeg  útgefendum  dönsku  þýðing- 
arinnar,  Julius  Clausen  bókaverði  og  P.  Fr.  Rist  ofursta 
fyrir  alla  þá  velvild  sem  þeir  hafa  sýnt  þessu  riti  og  starfi 
mína.  og  einkum  fyrir  leyíið  til  að  nota  það  sem  jeg  vildi 
af  athugasemdum  þeirra  við  dönsku  útgáfuna.  Pá  prófessor 
Finni  Jónssyni,  sem  hefur  litið  yfir  aðra  próförk  af  bókinni, 
prófessor  Porvaldi  Thoroddsen,  forseta  Hafnardeildarinnar, 
sem  hefur  litið  yfir  þriðju  próförkina,  og  meistara 
Boga  Th.  Melsteð,  sem  hefur  htið  yfir  2.  próförk  af 
siðustu  örkunum  og  formálanum,  og  hafa  þeir  allir  gefið 
mjer  ýmsar  góðar  bendingar.  Pá  forstöðumanni  Gylden- 
dals  bókaverslunar,  Hr.  Ernst  Bojesen,  sem  góðfúslega 
lánaði  fjelaginu  ókeypis  plötuna  að  hinni  stóru  mynd  af 
Khöfn,  er  fylgdi  dönsku  útgáfunni  og  nú  prýðir  bók  þessa. 
Pá  Dr.  Yaltý  Guðmundssyni.  sem  lánaði  mjer  eiginhandarrit 
afa  sins  Einars  Bjarnasonar  á  Mælifelli  af  Fræðimannatali 
hans,  og  leyfði  mjer  að  nota  það.  Pá  Hr.  Karli  Finnboga- 
syni,  kennara  á  Akureyri  fyrir  þjóðsögurnar  um  Jón  Indía- 
fara,  og  Hr.  Jóhanni  Kristjánssyni  ættfræðingi  i  Reykjavik 
og  Frú  cand.  mag.  Asu  Rohde  hjer  í  Khöf'n  fyrir  ættar- 
töluna.  Pá  Hr.  Chr.  Schlesch,  gjaldkera  Trúboðsfjelagsins 
danska,  fyrir  skýringar  hans  á  ymsum  orðum  i  tamíl,  sem 
mjer  hefði  annars  orðið  erfitt  að  fást  við.  Pá  premier- 
lieutenant  Stöckel  við  sögulega  vopnasafnið  i  Týhúsinu  í 
Höfn,  sem  hefur  gefið  mjer  merkilegar  upplýsingar  viðvikj- 
andi  sjaldgæfu  vopni,  sem  getið  er  um  hjer  i  bókinni.  Pá 
stud.  med.  &  chir.  Stefáni  Jónssyni,  sem  hefur  aðstoðað  mig 


XXXII 

við  registrið.  Síðast  en  ekki  sist  þakka  jeg  þeim  sem  mest 
hafa  hjálpað  mjer,  kennara  minum  prófessor  Birni  M.  Olsen 
i  Reykjavík,  sem  hefur  litið  yíir  hreinprentanir  af  öðrum 
og  þriðja  kaíia  sögunnar,  bent  mjer  á  ýmislegt,  sem  skýra 
þarfci,  og  geíið  mjer  margar  ágætar  upplýsingar,  —  og  konu 
minni,  cand.  phil.  Björgu  Porláksdóttur,  sem  hefur  afskrifað 
fyrir  mig  mikinn  part  af  Ögursbók  og  hjálpað  mjer  við  próf- 
arkalesturinn. 

Kaupmannahöfn,  4.  Júlí  1909. 

SIGFÚS  BLÖNDAL. 


ÆFISAGA 

JÓNS  ÓLAFSSONAR  ÍSLENDINGS 

INDÍAFARA 


af  honum  sjálfum  uppteiknuð  fyrir  frómra  manna  um- 

heiöni,  eftirþvi  sem  hann  framast  kann  minnast  nú  i 

sinum  aldurdómi  1661.    Biðjandi  alla  fróma  og 

guðhrœdda  sina  landsmenn,  hœrri  stjett- 

ar  og  lœgri,  þetta  sitt  svo  fánýtt 

og  auðvirðilegt  verk  vel   að 

virða,  hvers  hann  af 

þeim  auðmjúk- 

lega  óskar. 


iVdð,  friður  og  hlessan  Drottins  vors  Jesú  Christi  sje  með 
yður  öllum!    Amen. 

Elskulegir  vinir!     Skylt  væri  að  eg   ei  fundinn  yrði  i 
of    miklu   óþakklæti  fyrir  Guðs  furðanlegar  margskonar  og 
óteljanlegar  velgjörðir,   sem  hann  mjer  af  sinni  skærri  náÖ,    5 
miskunn    og  gæsku    svo   mjúklega   og  mildilega  veitt  liefir, 
bæði  til  likama,  lífs  og  sálar,   i  svefni  og  vöku,  á  nótt  sem 
degi,    á    sjó   og  landi  i  ýmsum  áttum  veraldar,    undir  heitu 
lofti    og    köldu,    í   fjarlægð    og  nálægð  mins  föðurlands,    á 
meðal    kristinna    og  heiðinna  þjóða,    i  meðlæti  og  mótlæti;  lo 
hverjar  hans  margar  og  miklar  velgjörðir  og  dásemdarverk 
mjer  hefði  sannarlega  borið  og  hæft  að  hrósa,  virða  og  við- 
frægja  bæði  hjer  innanlands  og  utan,  hvað  eg  þó,  þvi  miður, 
ei  gjört  hefi,  sem  min  frek  skylda  var  þar  til,  hverja  forsómun 
og  hirðuleysi  sá  náðugi  Guð  virðist  mjer  að  fyrirgefa,   sem  15 
og  öll  mín  afbrot  og  misgjörðir.     En  þó  eg  fyrir  nokkrum 
árum  liðnum  hafi  uppbyrjað   þetta  hið  sama  að  uppteikna, 
en  ei  þó  til  lykta,  og  i  láni  glataðist,  samt  hefi  eg  mig  Jþó 
ei  siðan  þar  til  gefið  sakir  mins  bjargræðis  daglega  áliggjandi 
ómaks    og  erfiðismuna,    og  i  öðru  lagi  misjafnt  geð  manna  20 
til   að    meðtaka   þvilikt    af   mjer,    svo  tilkomulitlum  manni. 
En  með  þvi  að  nokkrir  góðir  menn  hafa  mig  hjer  til  góð- 
mannlega   uppvakt  og  áhvatt  að  nýju,    hefi  eg  nú  um  siðir 
litla  ávisan  tilgjört  með  ósjelegri  skrift  og  óorðentlegri  diktan, 
um    það    hvað   hið  sjerlegasta  hefir  skeð  og  viö  mig  fram-  25 
komið  á  allri  minni  umliðinni  æfi,    vitandi  mig  þvi  framar 
afsakast  hjá  alþýðu  landsins,   eftir  þvi  eg,    svo  sem  i  vernd 


og  skjóli  þeirra  frómra  manna,  er  mig  hjer  um  hafa  tilkvatt, 
má  dirfast  þessa  mína  fávisku  að  auglýsa.  Og  enn  þó  að 
hjer  inni  sje  margt  auðvirðilegt  og  hjegómlegt,.  þá  bið  jeg 
góðan  lesara  það  og  íleira  að  umliöa  með  góðri  þolinmæði, 
ð  en  allra  helst,  hvað  sem  hjer  talast  um  Guðs  verk,  bið  eg 
að  snúist  Guðs  heilaga  nafni  til  vegsemdar,  heiðurs  og  dýrðar, 
en  mörgum  til  góðra  nota  og  gagnlegra  eftirtekta.  Svo  óska 
eg  og  einnin,  að  i  hverju  sem  mjer  heíir  yíirsjest  á  öllum 
tíma    minnar    æfi,    sjerhvers  embætti,    sem  eg  hefi  verið  til 

10  kallaður,  mætti  öðrum  til  vareigðar,  lærdóms  og  viðvörunar 
verða,  svo  þeir  þvi  heldur  forðist  min  vond  dæmi,  en  framar 
athugi  siði  forsjálra  til  óhættari  stundunar  og  stöðu  i  þeirra 
embætti  og  tilsettri  kallan.  Hjer  með  yður  og  öU  Guðs 
börn    almáttugum  Guði    befalandi   til  allrar   umhyggju  lifs 

15  og  sálar.     Amen. 

J.  0.  S.  L  F. 


HJER  BYRJAST  FYR8TI  PARTUR  ÞESSARA 
FRÁSAGNA, 

HUÓÐANDI  UM  MÍNA  ÆFI  ALT  TIL  MINNAR 
AUSTINDÍALANDSREISU. 


I.  KAP. 

Innihaldandi  um  mina  fœðing,  œtt  og  uppfóstur  og  það 

fleira,  sem  viðhar,  til  þess  eg  var  22  ára  gamáll,  og  eg 

hjeðan  úr  landi  hurt  sigldi- 

Premur  árum  fyr  enkóng  Christiansáf  jórði,  loíiegrar  5 
minningar,  yfir  Danmerkur  riki  tók  kóngdóm  eftir  simj 
sáluga  föður,  kóng  Friderich  hinn  annan,  afgenginn  1588, 
hvers  krýning  skeði  í  Kaupinhafn  29.  Augusti  Anno  1596 
á  hans  20.  aldurs  ári,  á  sunnudagsmorgun  mjög  árla,  næstan 
eftir  Allra  heilagra  messu,  fæddist  eg  í  þennan  heim^)  á  10 
Svarthamri  við  Alftafjörð  i  Eyrarkirkjusókn,  innan  ísafjarðar- 
sýslu,  af  erlegum  ektaforeldrum,  OlafiJónssyni  ogÓlöfu 
Porsteinsdóttur.  Hans  faðir  var  Jón  Porgrimsson, 
sá  eð  var  sonur  Porgríms  Jónssonar;  þessi  Porgrimur 


^)  Fæðingardagur  höfundarins   er  þá  4.  Nóv.  1593  i  gömlum  stíJ; 
sje  talið  eftir  nýjmn  stíl  verður  hann  7.  Nóv. 


var  mikilmenni  og  nafnfrægur  maður,  þó  ei  væri  hann 
stórrikur;  hann  hafði  bústað  sinn  lengi  í  Æðey  i  sókn 
Snæfjallakirkju,  og  andaðist  þá  hann  hafði  fjóra  vetur  um 
áttrætt.  Föðurmóðir  mín  hjet  Briit  Pórðardóttir,  fróm 
5  kvinna.  Pessi  hjón,  Jón  ogBríit,  urðu  vel  70  ára  gömul, 
og  önduðust  mörgum  árum  fyr  en  eg  fæddist  á  heimili 
minna  sálugu  foreldra.  Móðir  mín,  01öf?orsteinsdóttir, 
var  norðlensk  aö  ætt,  í  Miðíirði  uppalin,  af  göfugum  ættar- 
stofni  upprunnin;    hennar    faðir  hjet   Porsteinn  Sveins- 

10  son,  sá  eð  átti  4  bræður,  Olaf  Sveinsson^  stjúpföður 
Pórunnar  Bj  arnadóttur,  sem  sál.  Síra  Sveinn  Sí- 
monsson^)  kvongaðist,  item  tórð  og  tvo  Jóna;  þessir 
menn  voru  i  ætt  Jóns  Magnússonar^),  sá  eð  var  afi  þeirra 
loflegu  bræðra  s[álugu]  Magnússona.     Hennar  móðir  hjet 

15  Hildur  Helgadóttir,  dóttir  SíraHelga,  sá  eð  var  sonur 
Síra  Jóns  svenska^)  er  svo  nefndist,  af  hverjum  göfugir 
ættliðir  eru  komnir.  Móðir  Hildar  hjet  Marín  Pjet- 
ursdóttir,  þess  er  kallaður  var  Pjetur  Skytta^),  einn 
Hamborgari,  og  var  hirðstjóri  og  hjer  búandi  í  landi;  hann 

20  átti  Ástríði  Sigmundsdóttir,  sú  eð  var  systir  Jóns 
Sigmundssonar,  sá  eð  var  afi  Herra  Guðbrands  biskups 
yfir  Hóla    stifti.     Pjetur   átti  tvo  sonu,    Hannes  og  Mel- 


1)  Síra  Sveinn  (faðir  Brynjólfs  biskups)  var  fyrst  kirkjuprestur  í 
Skálholti  1578—82,  en  síðan  prestur  að  Holti  i  Önundarfirði  1582—1635. 
Prófaslur  í  vesturhluta  ísafiarðarprófastsdæmis  varð  hann  1588.  fíann 
dó  1644,  85  ára  gamall.     (Sv.  N.  Prestat.  IV.  17.  XI.  5,  14.) 

*)  Um  Jón  Magnússon  á  Svalbarði  (giftan  Ragnheiði  á  rauðum 
sokkum  Pjetursdóttur)  og  ætt  hans  (Svalbarðsættina  síðari)  læt  jeg 
mjer  nægja  að  vísa  i  Sögu  Magnúsar  prúða  eftir  Jón  forkelsson,  bls. 
7—11.  Um  Magnússyni  (o:  sonu  Magnúsar  prúða)  sjá  sama  rit  bls. 
92—93;  þeir  ættmenn  koma  víða  við  gögur  einsog  kunnugt  er. 

^)  Sira  Jón  svenski  (Matthiasson)  forstöðumaður  fyrstu  prent- 
smiðjunnar  á  íslandi  og  prestur  á  Breiðabólstað  i  Vesturhópi  1530 — 
1567.  Hvar  Sira  Helgi  sonur  hans  hefur  verið  prestur  er  óvíst.  I 
Prestatali  Sveins  Níelssonar  er  hann  ekki  nefndur,  eða  að  minsta  kosti 
fæ  jeg  ekki  sjeð  að  neinn  af  þeim  prestum,  er  sama  nafn  bera,  geti 
verið  hann. 

*)  Um  Pjetur  Skyttu  (Schytt)  og  ætt  hans  og  mægðir  við  Jón 
lögmann  Sigmundarson,  sjá  viðbæti  aftan  við  bókina. 


chior,  og  tvær  dætur,  Marínu  og  Guðrúnu.^)  Pessi 
P  j  etur  var  veginn  af  sínum  sjálfs  tveimur  þjenurum,  sem  þar 
til  voru  keyptir  af  nokkrum  hjerlandsmönnum,  fyrir  einhvers 
haturs  sakir,  nær  hann  gekk  úr  baði  um  veturinn  á  föstu. 
f  essir  hans  2  synir  drógu  til  Hamborgar  og  tóku  mestallan  5 
rikdóm  meb  sjer,  einkum  kvennlegt  skart  upp  á  12  jómfrúr, 
en  þær  systur  báðar,  Marin  og  Guðrún,  urðu  hjer  eftir, 
og  þessi  Marin  var  min  langamma,  sú  eð  var  móðir 
Hildar,  Hildur  var  móðir  Olafar,  sú  eð  var  móðir  min, 
en  Guðrún  var  langamma  Marinar  Halldórsdóttur,  10 
sem  nú  er  í  Súðavik.  En  af  þessum  áðurnefndu  Pjeturs. 
sonum  er  sögð  stór  ætt  til  Hamborgar  sje  afkomin. 

Minir  sálugu  foreldrar  áttu  14  börn  sin  i  milli  í  heiðar- 
legum  hjúskap,  og  af  þeim  komust  ekki  utan  3  til  aldurs,  sem 
var  Halldór,  Póra  og  eg.  Á  milli  min  og  Halldórs  15 
var  14  ára  munur,  en  17  milh  f  óru  og  min,  og  var  eg 
næstur  seinasta  barni  minnar  móður  fæddur,  og  var  ei 
sóknarprestur  i  þann  tíð  nálægt,  nje  innan  sóknar,  en  sakir 
fjúks  og  stórveðurs  varð  og  ei  heldur  sóktur  i  Ogurþinghá. 
Minir  foreldrar  útbjuggu  2  menn  og  eina  kvennsnift  með  20 
mig    til   Eyrar    i    Skutulsfjörð    á    fund    Sira    Sigmundar 


^)  í  2076  b  er  ættartalan  sett  upp  í  töfiu  svohljóðandi: 

Vatnsfj  arðar-Kristín 

I 
Solveig  m.  Sigmundur 

Jón  Sigmundsson  lögmaður  Ástríður  m.  Pjetur  Schj^tt 

*  I  hirðstjóri 

*)   Jón  Helga  ,,  I  , 

I  I  Marm 

Síra  Amgrimur  Guðbrandur  biskup  i 


Sira  forkell  Hildur  Steinunn  Kristín       ólöf  Por- 

I  '  T»  '  '  steinsdóttir 

Mag.  Jón  Vídalín  Páll  Vídalin  Porlákur  Skúlason  Síra  Jón  ^  | 

biskupíSkálholti.     lögmaður.  biskup.  Arason  í  Jón  Ólafsson 

NogS.  Vatnsfirði.    Austindía- 

I  .         fari. 

Oddur  hinn  digri 

Guðrún. 


*)  Hjer   er   hlaupið    yfir   ættlið:    Guðrúnu  Jónsd.  Sigmundssonar, 
gifta  Jóni  Hallvarðssyni. 


8 

Egilssonar,*)  sá  eö  veitfci  mjer  þá  heilögu  skírn,  og  sú 
ferð  lukkaðisfc  vel  fram  og  heim  affcur,  fyrir  Guðs  og  hans 
heilagra  engla  aðsfcoð. 

Til  þess  eg  var  hálfs  annars  árs  gamall  öðlaðisfc  eg  góða 

5  heilbrigði  og  döfnun.  Síðan  veikfcist  eg,  og  var  mjer  í  fósfcur 
komið  fcil  þeirra  hjóna,  er  undir  Hlið  bjuggu  i  sömu  sveifc; 
maðurinn  hjefc  Eyvindur  Jónsson,  en  konan  Guðrún 
Guðmundsdófcfcir,  og  voru  frómir  menn.  Hjá  þeim  var 
eg  fcvö  ár  í  fósfcri. 

10  A  sjöunda  ári  míns  aldurs  var  eg  undir  bók  sefcfcur.    A 

þvi  ári  gekk  hjer  blóðsófcfc  mikil  i  landi,  i  hverri  margir  i 
burfc  sofnuðu.  Úr  þeirri  sófcfc  sofnaði  i  burfcu  hjeðan  minn 
sálugi  faðir  og  íleiri  bændur  þessarar  sveifcar  um  hausfcið  i 
Ocfcobris  mánuði.  Halldó r  minn  bróðir  var  þá  20  ára  gamall ; 

15  hjelt  hann  samfc  búskap  með  móður  okkar.  A.ð  öðru  hausfci 
effcir  kvongaðisfc  hann  erlegri  dándiskvinnu  Randíði  Olafs- 
dófcfcur,  og  ól  með  henni  6  börn. 

Pá  um  vefcurinn  effcir  kom  sá  mikli  og  nafnfrægi  vefcur, 
sem  landsmenn  hjer  nefndu  Pining,  og  um  vorið  milli  sumars 

20  og  krossmessu  kom  mikill  hvalur  upp  úr  ís  insfc  sveifcar  fram 
undan  Hafcfcardalssfcekk,  að  hverjum  varð  stórt  bjargræði  og 
varð  mikil  aðsókn  þangað  úr  öðrum  sveifcum,  því  sfcór 
skortur  bjargræðis  var  viða  orðinn  hjer  i  sveitum  manna  á 
milli,    þvi    vetrarróðrar  uppgáfust    með  Andrjesarmessu,    er 

25  þá  viðbjóðlega  uppgekk  til  stórveðráttu,  svo  sem  raun  gaf 
vitni  siðar;  heyskapur  um  sumarið  fyrir  varð  viða  hjei'  um 
sveitir  litill,  og  nýttust  heyin  misjafnlega  sakir  óþerra., 

A  mínu  fjórtánda  aldurs  ári  gafst  mjer  heilsubót  fyrir 
Herrans    náð,    og   góð    lækning    við    minni    langvaranlegri 

30  ungdómsmeinsemd,  af  einum  dönskum  skipherra,  Andrjes 
aö  nafni,  fyrir  meðalgöngu  frómrar  kvinnu,  Porkötlu 
Pálsdóttur,  sú  eð  var  min  Ijósmóðir,  og  var  það  eitt  epli. 


1)  Síra  Sigmandar   er   getiö  1592   og  1603   sem  prests  k  Eyri  vib 

Skutulsfjörð  og  segir  Sveinn  Níelsson  í  prestatali  sinu,  að  hann  hafi 
verið  orðinn  prestur  þar  fyrir  1583,  en  fyrir  1596  hefir  hann  fengiö 
Dýrafjarðarþing.    (Sv.  N.  Prestatal.  XL  4  og  7). 


i 


9 

hvers  eg  neytti  til  hálfs,  er  hann  sendi  með  henni  til  minnar 
móður;  siðan  þar  eftir  fjekk  eg  góða  heilbrigði  og  viðgang. 

Pá  eg  var  ó  ára  gamall  var  eg  því  nær  i  bæjarlæknum 
á  Svarthamri  i  minni  sjálfs  vöggu  druknaður,  sem  vera  átti 
skipsmynd,  hefði  ei  mina  sálugu  móður  svo  skjótt  að  borið.  5 
Item  í  Öðru  sinni,  þá  eg  var  átta  vetra  gamall,  er  eg  á 
einum  laugardegi  um  sumarið  var  með  Halldóri  bróður 
mínum  riðinn  í  veiðiár  fram  i  fjörð,  lá  mjer  við  að  drukna 
á  þeirri  stóru  Fjarðará,  er  svo  kallast,  en  bróðir  minn  Hall- 
dór  kom  mjer  með  Guöi  til  hjálpar.  í  þriðja  sinni  á  sama  10 
ári,  er  eg  var  sendur  inn  yíir  ósa  eftir  mönnum  i  kaup- 
staðarferð,  lá  mjer  við  i  Seljalandsós  af  hesti  að  íiotna,  er 
um  ílæði  og  framarlega  að  sjónum  á  sund  með  mig  hljóp. 
Ráðning  fjekk  eg  i  hvert  sinn  hjer  fyrir,  svo  sem  verðugt 
var.  Min  elsku  móðir  bar  stóran  kviða  fyrir  mjer,  við  15 
vatnsföllum  allra  helst,  og  mælti  hún  það  og  margir,  að 
mjer  mundi  auðnast  yfir  vötn  -að  ferðast,  en  Guð  bað  hún 
mig  jafnan  annast,  hverja  hennar  jafnlega  bæn  að  Guð 
miskunsamur  faðir  hefur  heyrt,  og  náðarsamlega  bænheyrt. 
Sje  hans  heilaga  nafn  lofað  og  blessað  að  eilifu !     Amen.      20 

Anno  1615,  á  minu  22.  ári,  lá  mjer  við  úr  Dvergasteins- 
hlið  um  veturinn  mjer  til  heljar  að  hrapa,  svo  eg  fjekk  yíir 
40  köst,  og  kom  eg  jafnan  niður  á  bakið.  Ei  fjekk  min 
móðir  það  að  vita,  en  minn  mágur  Skeggi  Gunnlaugs- 
son,  var  i  þann  tima  úti  staddur  er  svo  við  bar,  og  vissi  ei  25 
hvað  til  ráða  skyldi,  og  ei  meinti  hann  mig  aftur  lifandi 
lita.  Svo  bar  til  um  vorið  íjvir,  að  móðir  min  elskuleg  og 
eg  höfðum  íiutt  vist  vora  frá  Eyrardal  og  til  Dvergasteins 
til  Skeggja  og  f  óru  frá  Halldóri,  og  voru  þvi  sauðir 
þar  ókendir,  og  urðu  stansa  undir  skorum  og  náðust  ekki  30 
allan  veturinn.  og  liðu  sult  mikinn,  en  oft  til  reyndi  óvitandi 
minni  móður  og  i  hennar  þrásamlegu  forboði.  Og  í  þetta 
siun  er  nú  greindist,  brast  broddur  i  staf  minum  nærri 
miðhliðis.  og  siðan  varpaðist  eg  ofan  að  urðum,  og  i  hverju 
kasti  horfði  eg  til  himins;  og  nær  köstumhætti,  fyrir  Guðs  35 
náð  og  vilja,  var  þá  ei  lengra  til  uröar  en  tveir  eður  þrir 
faðmar.     Svo    er  Guði    alt    hægt  og  mögulegt  að  verka  og 


10 

veita,  eftir  sinni  guðdómlegri  vild,  makt  og  velþóknan.  Og 
nær  eg  stóð  á  fætur  var  eg  að  öllu  því  nær  og  óhindraður, 
lof  sje  Guði!  Araen.  Mörgu  minna  gildis  verður  á  loft 
haldið.  Skeggi  fagnaði  mjer  innilega,  þá  eð  miðvegis  mjer 
5    var  móti  kominn,  og  með  glúpnan  Guði  lof  sagði. 

Eg  má  segja  Guð  haíi  varðveitt  mig  í  lofti,  á  jörðu,  í 
vötnum,  við  mararbotn  og  i  eldi,  undir  skruggum  og  reiðar- 
slögum.  Ei  er  það  skeð  til  þess  að  því  skuli  strax  gleymt 
verða,  heldur  en  önnur  Guðs  stórvirki  og  dásemdarverk, 
10  sem  uppritast  hafa,  heldur  miklu  framar  ætti  það  að  skrást 
og  daglega  að  tjást,  fyrir  börnum  og  barnabörnum,  alt  til 
enda  veraldar,  svo  Guðs  nafns  dýrð  vari,  vaxi  og  aldrei 
þverri. 

Heiður  og  dýrð  um  himin  og  jörð[u] 
15  af  hverri  tungu'sje  þjer  sungið, 

lifandi  Guð  vor  lifsins  faðir, 
lof  þitt  haldist  um  aldir  alda!  Amen. 

A  Snæfjöllum  bar  til  stór  tilburður  á  mínum  ungdóms- 
árum,  af  þeim  uppvakningi,  sem  menn  meintu  að  vera  myndi, 

20  og  hvað  margt  furðanlegt  og  skelíilegt  þar  við  bar,  gjörist 
ei  þörf  hjer  að  innsetja,  en  margt  hefir  auðvirðilegra  hjer 
í  landi  og  annarsstaðar  annálast  og  greinst  til  minnis  þeim, 
er  fæðast  skulu. 

Á  minu  11.  ári  bar  svo  við,  að  ein  gift  kona,  Bóthildur 

25  að  nafni,  hafði  ferðast  hjeðan  úr  Alftaíirði  og  vestur  yíir 
heiði  í  Önundarfjörð  með  veturgamalt  eður  tvævett  svein- 
barn,  sá  eð  Ketill  hjet.  Og  þegar  móðirin  vildi  hafa  hingað 
aftur  ferðast  með  sinni  ungri  barnkind  til  sinnar  sveitar,  þá 
vissu  það  engir  i  Alftaíirði.      Petta  skeði    um    Maríumessu 

30  fyrri.  Og  nær  hún  kom  hingað  og  fór  heiöarskarðið,  skeldi 
yíir  myrkraþoku,  svo  hún  gekk  og  viltist  of  mikið  til 
hægri  handar,  alt  þangað  sem  Yalagil  heita,  hvar  aö  eru 
miklir  forvaðar,  og  með  þvi  að  hún  var  bæði  veik  og  mædd 
orðin,    nam    hún    þar  staðar  fyrir  Guðs  anda  áeggjan,    hið 

35  næsta  sem  mátti  þqssum  forvööum,  og  af  löngum  burði 
sinnar  barnkindar  hafði    henni    þar  i  brjóst  runnið  og    svo 


11 

aldeilis  út  af  sofnað  í  Herrans  vald.  Nú  vissi  enginn  maður 
hvorki  Önundarfjarðar  nje  Álftafjaröarhrepps  af  þessu  til- 
felli.  —  Skömmu  síðar  í  vikunni  heyrðist  barnsópið  ofan  til 
bygða,  og  ætluðu  þeir  menn,  sem  næstir  bjuggu,  að  einhver 
sjerdeilis  dýrshljóð  vera  mundu.  I^etta  bar  til  snemma  i  6 
Augusto.  í  þann  tima  A:o  1604  bjó  Síra  Jón  Grimsson^) 
i  Svarfhóli  i  Alftafirði,  sá  eð  var  sóknarprestur  Ögurs  og 
Eyrar,  og  nær  hann  fjekk  þetta  að  spyrja,  sendi  hann  með 
skrifaðan  seðil  út  eftir  sveitinni  heim  á  hvern  bæ  til  hvers 
búandi  manns  og  bóndaj  sem  það  innihald  hafði,  að  hver  10 
þeirra  kæmi  með  vopn  í  hendi  heim  á  hans  garð  með 
hraðasta  hætti,  þá  strax  samdægurs,  og  þar  samtaka  í  sinni 
nálægð  og  með  sínu  ráði  hvernin  þeir  sjer  hegða  skyldu  i 
greindu  efni,  og  gjörðist  sú  ályktan,  að  menn  skyldu  upp- 
leita  með  alvarlegasta  hætti  hvaðan  þessi  ýlfran  væri  og  15 
eymdarhljóð  eður  af  hverri  skepnu.  Gengu  þeir  svo  af  stað 
frá  prestsins  garði.  Pá  gengu  allir  skattbændur  með  þrískúf- 
aða  atgeira,  sem  hingað  á  umliðnu  ári  fyrir  þetta  íluttust 
til  kaups  eftir  Kg.  M.  [skikkan  og]  befalningu.^)  Og  nær 
þeir  komu  i  þann  stað,  sem  konan  lá  önduð  fyrir  löngu,  og  20 
fundu  barnið  hjá  henni  ennþá  lifandi  og  konuna  óskaddaða, 
því  barnið  hafði  varið  hennar  lik  i  mörg  dægur,  þá  hnykkti 
hverjum  þeirra  hjer  við,  og  þótti  hryggileg  aðkoma,  en  þeim 
manni  ei  sist,  sem  bóndi  og  ektamaður  var  nefndrar  konu, 
sá  eð  Jón  Ey  vindsson  var  að  nafni.  Var  hennar  lík  svo  25 
íiutt  til  bygða  og  þaðan  með  erlegum  tilbúningi  og  meðferð 
til  Eyrarkirkju  að  hún  greftraðist.  En  þessi  þeirra  sonur 
uppólst  hjá  sinum  föður  þangað  til  hann  var  kominn  úr 
ómegð  og  var  siðan  vinnuhjón  Sira  Thómasar  Pórðar- 
sonar^)  og  andaðist  þar  vel  tvitugur  að  aldri  á  Snæfjöllum.  30 


^)  Sira  Jón  Grímsson  var  orðinn  prestur  í  Ögurþingum  íyrir  1599; 
hann  var  áður  eitt  ár  prestur  i  Arnesi  í  Trjekyllisvík,  en  1615  fjekk 
hann  Prestbakka  í  Hrútafirði.     (Sv.  N.  Prestatal.  XI.  8,  XII.  1  og  4). 

^)  Um  vopnaburð  á  þeim  timum  og  vopnadóm  Magnúsar  prúða 
12.  okt.  1581  sjá  Jón  Porkelsson,  Saga  Magnúsar  prúða,  1895,  bls. 
63-77. 

3)  Sira  Tómas  varð  prestur  á  Stað  á  Snæfjallaströnd  (»Snæfjöllum«) 
árið  1629  og  var  þar  til  dauða  síns  1670. 


12 


PáDanskir  komu  hjer  fyrst  i  hafnir  [skrif aöist  datum]  Anno 

1601,    sem  var  vorið  eftir  Píningsvetur  hinn  mikla.  sem  nú 

teljast  60   ár    (ár    1661)   og  hjet  sá  Trúels   er   fyrstur    var 

kaupmaður  af  Dönskum  eftir  Konráð  íslending  [er  siðasti 

5  kaupmaður  var  Hamborgara  hjer  í  höfnum].^) 


11.  KAP. 
Innihaldandi  um  mina  hjeðansigling  til  Englands. 

A  því  sama  ári,  sem  fyr  var  getið,  þegar  að  skrifaðist 
16  ló  bar  svo  við  um  vorið  fyrir  krossmessu,  að  eitt  engelskt 

10  skip  upp  á  50  lestir  sleit  upp  við  Vestmannaeyjar  í  miklum 
stormi  og  hleypti  inn  á  ísafjarðardjúp,  og  lögðust  fram  undan 
þeirri  veiðistöðu  er  Eómaborg  nefndist,  hvar  eg  var  til 
íiskiútvega.  Og  meö  þvi  vor  leið  lá  daglega  nálægt  þessu 
skipi    fýsti    mig    og    mina  meðfylgjara  einn  morgun  að  róa 

15  að  þessu  skipi.  Skipherrann  hjet  Isach  Brommet,  einn 
sjerdeilis  ágætur,  frómur  og  ráðvandur  maður.  Hans  mæti 
hjet  ViIhelmHundten;^)  bátmeistarinn  hjetVins  entzius. 
Pessi  skipherra  meðtók  mig  og  mína  lagsmenn  vel,  og  þar 
fyrir  þarf  ei  sögur  um  að  lengja,  að  eg  án  vitundar  minnar 

20  e[lskulegu]  móður  rjeðst  til  fars  og  útferðar  með  þessum 
manni.  Okkar  sáttmáli  var  þesskonar,  að  eg  mátti  flytja 
góss  með  mjer  svo  mikið  sem  eg  ætti  og  sjálfur  vildi,  og 
eftir  engelskri  visu  skyldi  ftfgreiða  honum  10  dala  gildi  nær 


')  Öll  þessi  klausa  (Pá  danskir  o.  s.  fr.)  kemur  efni  kapítulans 
ekkert  við.  Sum  handritin  hafa  misskilið  hana  og  sett  hana  í  samband 
viö  það  sem  á  undan  fer  ío:  dauða  Ketils),  en  það  getur  ekki  verið 
rjett,  því  ef  KetiU  hefur  verið  tvævetra  1604  þá  hefur  hann  ekki  dáiö 
fyr  en  eftir  1621,  og  sje  það  rjett  að  hann  haíi  verið  hjá  Síra  Tómasi,  þá 
hefur  hann  ekki  dáið  fyr  en  1629  eða  síðar.  Um  nafnið  Trdels,  og 
um  Konráð  íslending  sjá  orðamuninn  aftantil  í  bókinni. 

2)  Nafnið  er  aíbakað;  máske  er  þetta  enska  nafnið  Hunter  eða  þá 
Huntden(?)  Nafnið  Brommet  er  líklega  o:  Bromhead,  ritaö  eftir 
framburði.     Til  er  á  þeim  tímum  ensk  ætt  með  því  nafni. 


13 

við    kæmum    í  England.     Petta  fjell   mínum  samlagsbróður 
mjög  þunglega  og  líka  öllum  mínum  meðfylgjurum. 

Að  þremur  dögum  liðnum  fann  eg  mína  elskulega  móður, 
og  kunngjörði  henni  slíkt  sem  til  var  fallið,  en  með  þvi 
henni  var  þessi  minn  ásetningur  fyrir  löngu  alkunnugur,  5 
fjell  henni  ekki  þetta  i  þyngsta  máta,  og  Ijet  viljuglega  mig 
því  ráða,  befalandi  mig  eftir  daglegri  venju  þeim  eina  og 
þrenna  almáttuga  Gruði  i  vald,  vernd  og  umhyggju  til  lifs 
og  sálar,  hver  hennar  kröftug  fyrirbón  i  Guði  mig  stutt 
heíir;  lofaður  sje  Drottinn  og  blessað  sje  hans  heilaga  nafn  10 
æíinlega. 

Jónsmessukvöld  um  náttmálabil  skildist  eg  við  mina 
e[lskulega]  móður  Olöfu  forsteinsdóttur,  sú  eð  hafði 
öðlast  af  Drottni  68  ára  aldur.  Margir  syrgðu  mína  burtför, 
þó  eg  ei  þess  verðugur  væri.  Hjeldum  vjer  svo  heiman  úr  15 
Alftaíirði  og  út  til  djúps  með  góðri  veðurstöðu;  ílutti  mig 
minn  bróðir  Halldór,  mágur  og  bestu  vinir.  Þungan  draum 
dreymdi  mig  þá  nótt  er  eg  lá  á  Oshlíð,  um  minar  eftir- 
komandi  raunir.  Að  morgni  fórum  við  til  skips,  og  var 
gjörð  stór  veisla.  Siðan  skildum  við  með  gráti  og  bað  hver  20 
öðrum  góðs. 

Að  morgni  hjeldum  við  burt  af  ísafjarðardjúpi  vestur 
og  frá  landi  til  hafs,  og  kom  það  skipmönnum  saman  að 
draga  fisk  til  matar  sjer,  og  drógu  7  hundruð  af  þorski.  í*á 
áhljóp  mikið  landnyrðingsveður,  svo  naumlega  gátum  vatur-  25 
segli  náð,  og  mistum  10  tunnur  lýsis,  og  þá  tunnu,  sem  eg 
hjeðan  með  mjer  hafði  að  mestu.  Hleyptum  vjer  svo  vestur 
á  Tálknafjörð,  og  settum  upp  vor  mersusegl.  Par  kom  á 
borð  til  vor  sá  loílegi  kennimann  S.  Guðmundur  Skúla- 
son,^)  er  þann  tima  hjelt  Laugardalsstað.  Hann  afeggjaði  30 
mig  frábært  að  framhalda  ferðinni  til  Englands  og  bauð 
mjer  án  betalings  að  koma  öllu  minu  norður  aftur.  En  sem 
skipherrann  hugleiddi  okkar  hljóðtal  gramdist  hann  mjög 
prestinum,  þvi  hann  grunaði  að  okkar  hljóðtal  mundi  afráðum 


^)  Síra  Guðmundur  Slvúlason  var  síðan  prestur  á  Rafnseyri,  og  dó 
1623  (Sv.  N.  Prestat.  XI.  1). 


14 

gegna.    Presturinn  varð  af  aö  láta,  og  skildum  vjer  svo  aö 
gjörðri  bæn  og  blessan  yíir  mjer  og  minni  ferð. 

Að  tveimur  dögum  liðnum  sigldum  vjer  þaðan  i  nafni 
Drottins,  að  morgunsöng  enduðum,  bæn  og  litaniu,  og  i 
5  haf  suður  fyrir  jökul,  og  að  öðrum  morgni  sáum  vjer  Vest- 
mannaeyjar.  í*aðan  sigldum  vjer  austur  fyrir  Horn,  og 
hjeldum  i  haf  siðan  í  landsuður.  Og  nær  landið  var  oss 
nýlega  horfið  rak  á  stór  mótviðri  af  suðaustri  i  gegn  oss. 
Eitt  engelskt  kræskip^)  kom  á  veg  fyrir  oss,  og  var  i  vorri 

10  ferð  i  3  vikur,  þar  til  stórir  stormar  oss  aðskildu,  svo  að 
hvorugir  vissu  til  annara.  Skipherrann  yfir  þessu  skipi  hjet 
Thomas  G-ræ.^)  Hvern  dag  var  suðaustanvindur  og  hjeldum 
vjer  suðaustan  til  við  Færeyjar,  hverjar  vjer  sáum  naumast. 
Halda   stýrimenn  þær  liggi  i  landsuður  hjeðan  frá  landi  80 

15  milur.  Paðan  sigldum  vjer  að  Hjaltlandi  og  eru  þar  á  miUi 
40  milur  eftir  minu  minni;  það  er  og  eitt  eyland  og  býr  á 
fátækt  fólk.  f  að  hefur  legið  fyr  meir  undir  Danmörk,  og 
var  i  brúðarheimangjöf  i  pant  sett  þeim  Engelsku,  og  hefur 
ei  verið  siðan  til  Danmerkur  innleyst,    og  liggur  þvi  siðan 

20  undir  England.^)  Paðan  sigldum  vjer  þar  til  vjer  fengum 
Orkneyjar  að  lita.  A  þeim  sandrifum  eður  grynningum  þar  á 
milli  sáum  vjer  700  hæringsskip*)  og  sigldum  vjer  hjá  þremur, 
er  köstuðu  sild  i  skip  til  vor.  Siðan  sáum  við  Skotland, 
sem  er  nær  þvi  áfast  við  England,    utan  eitt  litið  sund  þar 


^)  S  vo  nefndust  einskonar  lítil  verslunarskip  á  þeim  tímum ;  orðið 
er  uppr.  komiö  úr  miðaldalatínu  craiera,  creyera,  en  verður  á  ensku 
craye,  crayer,  dönsku  krejert,  sænsku  krejare  og  lá^þ.  kreier,  kréiger, 
kreger. 

2)  líkl.  =  Thomas  Gray. 

^)  Jakob  3  Skotakonungur  giftist  1469  Margrjeti  einkadóttur 
Kristjáns  1.;  gaf  Kristján  konungur  þá  Skotum  eftii  afgjald  það,  er 
Noregskonungar  áttu  að  fá  af  Suðureyjum,  enda  hafði  það  ekki  verið 
greitt  í  mörg  ár.  Margrjet  átti  að  fá  60,000  gyllini  í  heimanmund, 
en  þar  eð  konung  skorti  fje  til  að  greiða  hann  út  í  einu,  veðsetti 
hann  Skotum  Orkneyjar,  og  ári  síðar  Hjaltland.  En  fje  þetta  var 
aldrei  goidið  og  komust  eyjar  þessar  Jþannig  undir  Skotlandskrúnu. 
Tiltæki  Kristjáns  konungs  gramdist  Norðmönnum  mjög.  (Sjá  um  þessa 
atb.  Kr.  Erslev  í  Danmarks  Riges  Hist.  II.  551  og  565). 

*)  o:  síldveiðaskip ;  hæringur  =  e.  herring,  sild. 


15 

á  miUi  ^)  Pá  vorum  vjer  þvi  nær  og  öUausir  utan  eitt 
hofsetur^),  og  átti  það  að  vatnsblanda  hefði  lengur  í  reynt. 
Pá  vjer  hjeðan  i  haf  hjeldum  var  kannað  hvað  mikið  öl  þá 
var  tilj  sem  voru  11  hofsetur  öls;  en  hvert  kvöld  nær 
skipherrann  var  til  hvilu  genginn  upphófu  þeir  sinn  ölskap.    5 

Einn  maðurvar  þar  innanborðs,  Rúben  að  nafni;  hann 
sá  eg  fyrst  tóbak  með  hönd  hafa  og  hvert  kvöld  taka,  og 
þá  list  að  læra  gjörðist  minn  tilsagnari.  Skipherrann  og 
alt  fólkið  untu  mjer  hugástum.  Skipherramætið  og  eg 
tefldum  einatt  kotru  saman  þegar  tilgaf ,  og  glimdum ;  hann  10 
var  glettinn  og  hvatorður,  sem  þeir  íieiri,  um  ísland  og 
þess  fólks  skikkan,  hvar  af  eg  oft  firtist  við  hann;  ei  var 
eg  hans  jafnaðarmaður  til  glimu,  þvi  hann  var  hinn  mesti 
listamaður  þar  til  og  fleira,  en  i  tafli  hafði  hann  aldrei  við. 
Samt  vorum  við  i  meinleysi  tilsamans,  og  vildi  oftlega  15 
hafa  fengið  mig  til  Jarmóð^)  með  sjer,  þar  sem  hann 
átti  heima,  og  koma  mjer  þar  i  vist,  en  skipherrann 
varaði  mig  við  honum,  og  kvað  hann  misjafnlega  bæði  sjer 
og  öðrum  reynst  hafa.  Eg  hafði  káhyttu  efst  og  aftur  lengst 
hjá  bátmeistara  Yinsentzius,  hver  eð  var  minn  fóstri  og  20 
sjerdeilis  góður.  Skipherra  bað  hann  um  mig  og  lofaði 
honum  launum  þar  fyrir. 

Getum  nú  þess  að  vjer  sáum  England  þar  sem  Ný- 
kastali^)  nefnist.  Urðum  vjer  þá  allir  næsta  glaðir;  höfðum 
vjer  þá  verið  sjö  vikur  i  sjó,  og  liðið  megn  stormviðri.  Nær  25 
vjer  áttum  nær  3  milur  til  lands  kom  staðarins  lifskip  frá 
landi  siglandi  hið  harðasta  og  beinsta  að  oss.  tetta  var 
snemma  morguns.  Skipherrann  bauð  oss  kyrrum  að  standa 
til  beggja  handa  sjer,  og  með  afsett  höfuðklæði,  og  fyrir- 
bauð  oss  bros  að  sýna  eða  eitt  einasta  orð  að  mæla,  og  til  30 
hvers   þeir    kölluðu    kvaðst    ei    dirfast  annars  en  i  tje  láta. 


*)  Landafræöiskuiináttu  höf.  er  stundum  nokkuð  áfátt,  einsog 
hjer,  þó  kann  auðvitað  hafi  haft  langt  um  meiri  þekkingu  á  slíku,  en 
flestir  landar  hans  á  þeim  tímum,  einsog  vænta  mátti. 

2)  Líkl.  =  d.  oxehoved,  e.  hogshead,  og  mun  orðið  vera  komið  inn 
í  islensku  úr  ensku. 

')  o:  Yarmouth. 

^)  o:  Newcastle. 


16 

f  etta  skip  var  geysistórt  og  veglega  útbúið  með  stykkjum 
og  margskonar  öðrum  herbúnaði,  þar  með  einnin  gylt  og 
göfuglega  stafferað  um  fremri  og  efri  hluta  skipsins.  Kaptuginn 
þeirra  kom  og  talaði  til  vors  skipherra  svo  trássugt  að 
ð  hverju  hann  spurði;  tóku  síöan  strik  frá  oss  og  urðum 
glaðir  við. 

Pegar  leið  yíir  miðdag  komu  út  frá  Nýkastala  3 
hundruð  skip,  öll  hafandi  inni  steinkol,  er  þangað  víða  úr 
löndum    sækjast,    og  með   ærnu  fje  kaupast;    þau  skip  áttu 

10  heima  i  ýmsum  stöðum,  í  Englandi  sum,  i  Frans,  týskalandi, 
Hollandi,  Noregi  og  Danmörk.  Um  nónbil  á  sama  degi 
hljóp  á  æðistormur  mikill  af  norðvestri,  þvi  og  rjett  undan 
Ijetu  öll  skipin  suður  með  landi  hörfa,  þar  til  fyrir  Jarmóð 
kom;    þar  forgengu  tvö  skip  um  kvöldið,  á  því  rifi,  er  þar 

15  fram  undan  liggur.  Vor  seglrá  brotnaði  i  miðju  sundur. 
Þetta  skeði  laugardag  i  Augusto.  Að  morgni  næstum  þar 
eftir,  sem  var  sunnudagsmorgun,  gekk  vor  skipherra  til 
kirkju.  í  þann  tima  voru  þar  i  Jarmóð  ei  íieiri  kirkjur 
utan  sú  ein;  hún  var  geysistór  með  háum  turni,  i  hverjum 

20  að  voru  miklar  klukkur,  sem  frábært  hljóð  af  sjer  gáfu,  og 
vitt  umkring  til  heyrðist. 

Eftir  miðdag  hjeldum  vjer  þaðan  og  suður  með 
landi  þar  til  vjer  komum  til  Harits^),  hvar  skipherrann  og 
fólkið  átti  heima.      fá  komu    út    á    bátum  þeir,    sem    tóku 

25  fregn  á  hverju  skipi,  er  i  hafnarmynnið  innsigldi.  Pessir 
menn  fögnuðu  skipherranum  vel  og  hans  fylgdarmönnum. 
Og  nær  skipið  var  fyrir  sinum  atkerum  fast  orðið,  norð- 
vestan  til  á  móðunni  hinumegin  og  gegnt  borginni,  dró  skip- 
herrann  til  lands  með  mörgum  af  fólkinu  og  heim  i  borgina, 

30  en  eg  og  skipherramætið  Vilhelm  Hundten  skyldum  á 
skipinu  með  nokkrum  af  fólkinu  til  kvölds  eftir  dvelja.  Um 
miðdegi  kom  bátur  frá  norðvesturlandinu ;  sat  i  honum  einn 
rikur  maður  Sæmund  Kock^)   að  nafni.     Pessi  tók  okkur 


*)  o:  Harwich. 

*(  Líkl.  hefur  hanii  heitið  á  ensku  Simon  Cock,  en  skírnarnafniö 
verið  afbakað  eftir  framburðinum  [Saimon]  í  íslenska  nafnið  Sæmund- 
ur.     Sjá  athugasemdirnar  um  orðamuninn  aftantil  í  bókinni. 


17 

til  síns  heimilis  með  sjer,  og  gjörði  okkur  þar  mikla  veislu. 
Hann  bjó  í  einu  þorpi  og  margt  fínt  fólk  annað;  þar  voru 
þrjár  kirkjur  og  var  mjer  sýnt  í  eina  þeirra  og  var  eg  leiddur 
af  meyjum  ungum  þangað,  þær  eð  buðu  mjer  heim  til  sinna 
foreldra.  Um  kvöldið  Ijet  hann  fylgja  okkur  4  menn  i  5 
gegnum  þann  skóg  er  þar  lá  í  milli  þorpsins  og  elfunnar, 
og  sakir  morðingja  og  ránsmanna  var  oss  fj^rirskipað  að 
tína  grjót  i  vora  hatta.  Við  eitt  steinsnar  urðum  við  varir 
um  kvöldið,  því  mjög  myrkt  var  orðið.  Og  er  við  komum 
að  móðunni  var  þar  strax  til  reiðu  einn  ferjumaður.  Menn  10 
Sæmunds  gengu  heim  aftur  óhindraðir.  Pessi  Sæmund 
Kock  var  mjög  kunnugur  hjer  í  landi;  eg  bað  hann  að 
koma  mjer  þar  í  góða  vist,  en  hann  kvaðst  ei  það  að  sjer 
taka,  því  hann  vissi  misjafnt  fólk  og  sjer  vanþekt  i  Eng- 
landi  vera.  15 

Nú  er  þar  aftur  til  máls  að  taka,  að  við  um  kvöldið 
fórum  með  ferjumanninum  yfir  móðuna  til  borgarinnar, 
langt  eftir  dagsetur.  Pá  gengum  við  heim  i  borgina  og  til 
skipherrans  húss;  þá  var  hann  ei  heima  er  við  þar  komum, 
þvi  hann  var  genginn  til  sinna  reiðara,  að  skýra  þeim  frá  20 
sinni  reisu  [og  því  hann  hefði  atkerið  mist].  Kona  hans 
tók  fegins  hendi  við  mjer  og  sagði  mig  guðvelkominn  með 
frábæru  bliðlæti.  Pá  við  höfðum  litla  stund  þar  setið,  þá 
biður  hann  skipherrans  húsfrú  að  lofa  mjer  með  sjer  litinn 
veg  at  ganga;  hann  lofar  henni  að  skuli  með  mig  koma  25 
strax  aftur.  Hún  samþykti  það  nauðug.  Eg  gekk  svo 
með  honum.  Hún  Ijet  fylgja  okkur  sina  þjónustumey  með 
Ijóslykt,  og  nær  við  komum  að  einu  porti  gekk  hún  heim 
aftur.  Vilhjálmur  sló  á  dyrnar  með  þeim  stálhamri  er  á 
porthurðinni  hjekk,  og  strax  kom  ein  stúlka  að  opna  portið  30 
og  spurði  hverjir  væri,  Vilhjálmur  sagði  til  sín,  og  sagðist 
vilja  við  herra  hússins  tala,  hvern  hann  nefndi  Thómas 
Tvidd,  sá  eð  var  herramanna  gestaherbergjari  og  þeirra, 
er  rikir  og  mektugir  voru.  Pessi  Thómas  var  vellauðugur 
maður,  en  ei  fylgja  auð  allar  dygðir,  hljóðar  máltak  gamalt,  35 
og  máske  á  honum  ei  síst  sannast  hafi.  Kvinnu  átti  hann  ágæta, 
sú  eð  bar  kurteislega  hegðan  eftir  mannlegu  áliti,  við  hverja 

2 


18 

hann  misjafnlega  höndlaði.  Hún  hjet  Bersabe;  dóttir 
þeirra  hjet  Temperenz;  hún  var  væn  og  dægileg  en 
þó  Ijúf  og  litiUát.  far  inngekk  þessi  Vilhjálmur  og  eg. 
Grjörðist  þar  stór  veisla  um  kvöldið.  Ei  vildi  hann  trúa  því 
5  eg  islenskur  væri,  þvi  eg  i  þann  tima  hafði  lært  svo  góða 
engelsku  i  þær  7  vikur,  að  hann  hjelt  mig  engelskan  mann 
vera.  Pessi  Vilhjálmur  kom  þvi  til  leiðar,  að  eg  vistaðist 
um  kvöldið  hjá  honum,  þvert  i  móti  minum  vilja.  tetta 
gjörði  Vilhjálmur    þvi    hann    fjekk    mig    ei    með   sjer  til 

10  Jarmóð,  og  til  móðs  við  þann  fróma  mann  Isach  Brom- 
met,  til  hvers  hann  bar  jafnan  kælu  undir  niðri,  þvi  hann 
þóttist  ofgóður  að  vera  hans  mæti,  með  þvi  hann  var  einn 
skálkur  i  þeli  niðri.  Par  hvildist  eg  um  nóttina  í  frábæru 
eftirlæti    og  af  honum  til  sængur  fylgt.     Meðtók  hann  svo 

15  mitt  alt  meðhafandi  góss  til  geymslu,  sem  var  5  vættir  af 
voríiskrj  tvær  kistur  fullar,  item  tvær  voðir;  fjekk  eglsach 
aðra,  fyrir  þá  10  dali,  er  eg  var  honum  um  skyldugur,  fyrir 
utanför  með  honum;  item  lítið  lýsi,  sem  eftir  varð  af  fuUri 
tunnu,  er  spiltist  og  fyr  var  umgetið. 

20  Um    morguninn    gengum    við    Vilhjálmur    aftur    til 

Isach  og  kunngjörðum  honum  og  hans  kvinnu  hvar  komið 
var.  Varð  hann  mjög  reiður  við  Vilhjálm,  og  lofaði  hann 
skyldi  þess  af  sjer  gjalda  á  meðan  hann  til  entist,  því  hann 
sagðist   mig   þar    síst  til  vista  vita   vilja   sakir  Thómasar 

25  Tvidds  harðýðgis,  íiáttskapar  og  vonsku,  en  hresti  sig  þó 
við  hans  kvinnu  dygðir. 

Hann  hjelt  3  sveina  og  skyldi  eg  i  eins  þeirra  stað  á 
Mikaelsmessutið  innganga,  en  þangað  til  skyldi  eg  mig 
sjálfur    kosta.     Tók    eg    mjer    ferð    til  Nýkastala  fyrir  laun, 

30  sem  voru  4  dalir,  og  lika  hans  vegna,  i  þann  máta  að  kynna 
mjer  leið,  þegar  hann  mig  i  sin  erindi  þangað  senda  vildi. 
Sigldum  vjer  þangað  í  4  daga.  Skipherrann  hjet  Thómas 
Græ^)  og  fengum  vjer  gott  byrleiði  þangað. 


^)  Höf.  nefnir  líka  annan  skipstjóra  bls.  14  þannig,  og  getur  veriö 
að  annaðhvort  nafnið  sje  misminni;  sbr.  líka  bls.  21  Vilhelm  Gray; 
annars  er  nafnið  Gray  svo  algengt,  aö  þaö  er  ekkert  því  tíl  fyrirstöðu 
að  þetta  sje  rjett. 


19 


in.  KAP. 

Við  sjómálið,  sem  skipunum  er  innlagt  á  móðuna,  sú 
eð  liggur  upp  í  landið,  stendur  einn  kastali;  í  honum  brenna 
Ijós  um  nætur,  þeim  skipum  til  leiðarvisirs,  er  þar  skulu  að 
sigla,  því  þar  fyrir  utan  eru  sandrif  og  mjótt  innhlaup, 
svo  varpa  má  hlut  á  land  upp  til  hvorrar  handar  er  viU  af  5 
skipinu,  og  eru  5  milur  upp  til  borgarinnar  Nýkastala;  það 
er  fögur  borg  og  fallega  bygð;  þar  eru  3  kirkjur  og  ein 
kostuleg  bryggja  yfir  um  móðuna  þvera,  með  hvelíings- 
portum  i  gegn  upp  i  landið,  og  i  gegnum  þau  koma  stórar 
prjámur  ofan  úr  landinu  með  steinkol  til  skipanna,  sem  10 
þangað  eftir  steinkolum  sigla  og  fyr  var  um  getið.  f  ar 
dvöldumst  vjer  i  3  vikur,  og  bauðst  mjer  þar  vist  hjá  einni 
rikri  og  kostulegri  ekkju,  sú  eð  hjet  Jóhanna,  en  eg  sagði 
henni  hvernig  háttað  væri,  þar  öðrum  fyr  lofast  hefði  og 
virti  hún  það  vel  fyrir  mjer.  f  ar  voru  og  enn  nokkrir  15 
kostulegir  gentilmenn,  er  þar  svo  kallast,  sem  mjer  innilega 
buðu  vist  hjá  sjer. 

Paðan  sigldum  vjer  að  góðu  veðri  og  heim  til  Harits 
að  þremur  dögum  liðnum;  komum  vjer  siðla  heim  fyrir 
borgina  og  fórum  vjer  til  lands  skömmu  siðar.  Pá  var  viðast  20 
fólk  til  sængur  komið  i  borginni;  veik  þvi  skipherrann 
Thómas  Græ  mjer  heim  til  sin,  en  eg  þáði  það  ei, 
þvi  eg  vildi  mjer  ei  það  til  hneyxla  teldist  að  eg  mitt  heimili 
forsómaði;  gekk  eg  þvi  heim  til  portsins  og  sló  upp  á  með 
hamrinum  nokkuð  kyrlega.  Pjónustustúlkan  kom  strax  og  25 
lauk  upp  portinu,  þvi  hún  var  ei  til  hvildar  gengin,  en  var 
að  vaska  upp  borðsilfur  og  tin  i  steikarahúsinu.  Neytti  eg 
nokkurs;  siðan  bað  eg  hana  um  lykil  til  þess  húss  er  mitt 
góss  var  inni;  hún  fylgdi  mjer  svo  þangað  með  Ijós,  og 
strax  fann  eg  minar  kistur  brjálaður  og  mestöllu  úr  þeim  30 
rænt,  hvar  upp  á  ei  mun  hafa  stórt  brostið  að  verið  mun 
hafa  30  dala  gildi.  Varð  mjer  þá  ei  gott  í  geði,  sem  hver 
má  næst  geta,  sá  eð  hugleiðir  eins  framandi  þesskonar  ólagleg 

2* 


20 

efni  eða  óheillasama  tilviljan.  Pessa  sömu  nófct  svaf  eg  harla 
lítið  en  gekk  þó  upp  i  loftsalinn;  þar  stóð  min  sæng  með 
grænum  sparlökum  umkring. 

Um  morguninn  árla  klæddist  eg  og  fann  hans  ágætu 
ð  kvinnu,  Bersabe,  og  var  ættuö  af  þeim  stað  Ipsits^)  borgar- 
herra  dóttir.  Temperenz  þeirra  dóttir  var  og  ástúðleg 
og  líktist  sinni  móður.  Eg  segi  þeim  með  hryggu  hjarta 
hvað  mig  skeð  hefur,  hvar  yíir  þær  sig  stórum  aumkuðu 
með    gráti    og    ráðlögðu  mjer    að    kunngjöra    meistaranum, 

10  ThómasTvidd,  og  vita  hvað  hann  til  segði  eða  til  svaraði. 
Pennan  morgun  voru  komnir  til  hans  að  taka  brekfost^),  það 
er  frúkost,  eftir  venjunni  tveir  herramenn,  er  þeir  kalla 
nobilismenn,  hverjir  ásamt  honum  sátu  upp  á  loftsalnum. 
f  angað  gekk  eg  og  upphóf  að  kæra  fyrir  honum  minar  til- 

15  fallnar  raunir,  hverjum  hann  illa  gegndi  og  fyltist  ofsa  og 
mikilli  bræði,  greip  skerdisk  og  af  hendi  til  min  íieygði, 
skipaði  sinum  sveini  mig  að  slá,  i  hverju  hann  og  sýndi  sig. 
Urðu  um  gólíið  með  okkur  sviftingar,  þar  til  hann  fjell. 
Siðan  gripu  herramenn  Thómas,  er  hann  vildi  losa,  og  varð 

20  á  salnum  slark  mikið.  Peir  álösuðu  honum  stórlega,  er 
hann  svo  við  einn  framandi  [breytti  og]  sjer  hagaði,  gaf 
hann  mjer  það  helst  að  sök,  að  eg  heimti  mitt  góss  að 
honum,  sem  hann  til  ábyrgðar  og  fullrar  varðveislu  af  minni 
hendi  meðtók,  þegar  eg  til  vista  rjeðst  hjá  honum.    Og  með 

25  þvi  eg  fjekk  ei  betra  andsvar  en  sem  greint  er,  afsagði  eg 
honum,  undir  þeirra  heym,  framar  mitt  loforð  við  hann  að 
halda,  með  þvi  hann  hefði  sin  fyrri  brugðið.  I^essu  urðu 
þeir  báðir  samþykkir.  I^essir  voru  báðir  herramenn  af 
Ipsits  og  bauð  sá    eldri  mjer  þjenustu  hjá  sjer  i  sjö  ár,    og 

30  þriðjung  sinna  eigna  ef  eg  sjer  þóknast  kynni,  þvi  hann 
átti  enga  nákomna  erfingja;  en  með  þvi  svo  hafði  skeð,  sem 
nefnt  var  fyr  og  eg  hafði  viðbjóð  þar  i  landi  langa  dvöl  aö 
hafa,  neitaði  eg  þessu  boði,  hvað  honum  mikið  þótti,  þvi 
hann   Ijet   svo   i  orði  sem  eg  hefði  gott  álit.     Hann  keypti 


*)  o:  Ipswich. 
*)  o:  breakfast. 


21 

af   mjer  5  hundruð  íiska  fyrir  25  dali  engelska  og  það  lýsi 
er  eg  eftir  hjelt. 

Thómas  Tvidd    átti  einn  fróman  bróður,    sá    eð   hjet 
Michael  Tvidd;  hann  var  aðmiráll  fyrir  vinskipaílotanum 
að  Spania.    Hann  bjó  þar  i  borginni  Harits,  og  var  ei  þann    5 
tíma  heima,  er  þessi  aðburður  skeði.     Hans  bróðurs  kvinna 
Bersabe  bauð  mjer  þrásamlega  vist  hjá  sjer  eður  hjá  sinum 
mágiMichael  Tvidd;  gekk  eg  tæpt  að  þvi,  þvi  eg  óttaðist 
fyrir  Thómasar  svikum,  með  þvi  hann  hafði  ílt  geð  til  min. 
NærMichael  heim  kom,  Ijet  hann  kalla  mig  fyrir  sig  eftir  10 
ráði  Bersabe;    rjeðst    eg    svo  hjá  honum  til  vista,    og  Ijet 
eg    flytja    minn  fátækdóm  þangað.     En  tveim  dögum  síðar 
spurðist    til    Harits     að     tvö    skip    kóngsins     i    Danmörk 
Christiáns  f  jórða^)  væri  komin  til  Lundún  til  kóng  Jacobs 
með  skenkingar.    Og  nær  eg  það  spurði,  fjell  mjer  senn  til  15 
geðs    að  biðja  Michael  Tvidd  um  orðlof,   hvað  og  skeði, 
fyrir  meðalgöngu  og  milda  tilhlutan  Bersabe. 

Tveimur  dögum  siðar  gekk  hún  með  mjer  ásamt  sinni 
dóttur  til  strandar  að  spyrjast  fj-rir  um  far  til  Lundún ;  fjekk 
hún  að  fregna,  að  einn  skipherra  að  nafni  Yilhelm  Græ^)  20 
vildi  innan  þriggja  nátta  til  Lundún;  senn  útvegaði  hún 
mjer  far  hjá  honum  og  það  sjálf  borgaði;  skenktu  þær 
mæðgur  mjer  mörgu  gagnlegu,  nærri  15  dala  gildi;  skildist 
eg  svo  við  þær  með  elsku  og  góðum  kærleika.  Hún  átti 
einn  bróður  til  Lundún,  sá  er  var  einn  kokk  stórhöfðingja;  25 
honum  sendi  hún  brjef  með  mjer  að  hafa  mig  hjá  sjer  i 
herbergi,  þar  til  eg  kæmist  til  Danskra,  er  þar  voru  komnir 
og  fyr  er  nefnt. 

Siðan  sigldum  vjer  þaðan  og  fengum  gott  byrleiði  suður 
að  Lundún,    og    minnist  eg  ei    betur    en  þar  sje  i  milli  40  30 


^)  Kristján  4.  sendi  þessi  árin  við  og  við  menn  til  Jakobs  I, 
Englandskonungs  mágs  sins  með  gjafir  til  lians  og  heldri  manna  á 
Englandi,  til  að  tryggja  vinfengið  við  Englendinga,  sem  ekki  var 
trútt  um  að  stæði  á  völtum  fótum  meðal  annars  vegna  þess  að 
Kristján  konungur  haf^i  neitað  Englendingum  um  rjett  til  hvalveiða 
í  Norðurhöfum  er  Jakob  konungur  hafði  farið  fram  á.  Sbr.  athugas.  við 
dönsku  þýð.  (hjer  á  eftir  nefnd  RC.)  bls.  17  og  rit  þau  er  þar  er  vísað  í. 

2)  líkl.  o:  WiUiam  Gray. 


22 

mílur  eða  50.  Fyrst  komum  vjer  að  þeim  stað  er  Grafsund 
nefnist,  sá  eð  liggur  við  þann  ós  eður  innhlaup,  sem  upp 
til  Lundún  liggur.  ?ar  fyrir  utan,  nær  vjer  slöguðum  inn 
fyrir  borgina,  misti  eg  góðan  hatt  af  höfði  mjer,  er  segl 
ð  út  sló. 

Við  bryggju  borgarinnar  lágu  50  ferjubátar,  og  aðrir 
jafnmargir  við  Lundúnarbryggju.  Par  leigði  eg  mjer  bát, 
og  annar  maður,  sá  er  hjet  Daníel  af  hollenskri  ætt,  upp 
til  Lundún,    og   komum    þar  síðla  dags.     Sá  ferjumaður  er 

10  okkur  ferjaði,  sagði  mjer  öU  örnefni  tveim  megin  móðunnar, 
og  er  það  fagurt  pláss  á  báðar  siður;  þar  liggja  bygðir  og 
þorp,  og  ein  borg,  er  kallast  Kvinsborg^).  Par  má  margan 
sjá  úti  hvern  við  sitt  handverk  og  eríiði,  suma  við  sín 
akurverk,    suma  við    trjesmiðis  handverk,    suma  við  hverfi- 

15  steinasmiði  og  aðra  steina  að  úthöggva,  ferjur  að  byggja, 
skútur  og  skip  og  önnur  nauðsynleg  þarfindi.  Skipum 
mættum  vjer  fáum,  þau  eð  bljesu  i  sín  trómet.  Nær  vjer 
komum  á  miðja  leið,  litum  vjer  þann  mikla  turn,  S.  Páls 
turn,    dómkirkjunnar    til  Lundúnar,    sá  eð  er  tilsýndar  sem 

20  ein  fjallsgnýpa,  og  aðra  turna,  bæði  þeirra  tveggja  slota, 
sem  að  eru  til  Lundún,  og  kirknanna,  sem  að  eru  innan 
borgar  og  utan  3  hundruð  að  tölu.  Vegarlengd  til  borgar- 
innar  eru  15  milur  engelskar.  Ferjumanna  bátar  eru  fallega 
málaðir,  smiðaðir  og  vel  tilsettir ;  i  þeim  eftri  helmingi  þeirra 

25  eru  tvær  bjúgar  sperrur  og  tjald  yfir  slegið,  nær  sem  döggvar, 
svo  fartugar  vökna  ei;  þar  undir  kunna  þeir  að  hafa  gott 
bilifi  öls  og  matar.  Fyrir  borginni  liggja  mörg  skip,  stór 
og  smá,  á  móðunni,  og  prjámur  við  bryggjurnar,  á  hverjum 
flutt  verður  korn  og  malt,   og  önnur  margslags  vara  frá  og 

30  til.  í  þessum  kornprjámum  hafa  dúfurnar  sinn  náttstað  og 
gestaherbergi.  Á  móðunni  synda  fáeinar  álftir,  er  nefnast 
kóngsfuglar,  og  liggur  hvers  manns  bani  við,  er  þær  deyðir, 
með  skotum  eður  öðrum  hætti. 

Nú  tek  eg  þar  til  máls  aftur  er  vjer  komum  seint  upp 


^)  Liklega  'er  átt  hjer  við  Queenborough,  en  hún  er  ekki  á  leiðinni 
frá  Gravesend,  heldur  hggur  utar,  sunnanvert  við  Tempsárós. 


23 

til  borgarinnar;  þar  mátti  heyra  trómet,  bumbur,  pípur  og 
hljóðfæri  allskonar  upp  á  spilað,  og  aðrar  þesskonar  raddir, 
hana,  manna,  fjenaðar,  klukknanna,  á  hverjar  spilaðir  voru 
psálmar  á  fjögur  hljóö  á  kvöldin  eftir  vaktklukkurnar. 
Ferjumaðurinn  fylgdi  mjer  til  kokksins,  til  hvers  eg  hafði  5 
brjefið  úr  borginni  Harits;  Daniel  fylgdi  með,  og  bað  mig 
að  árna  sjer  herbergis  ásamt  mjer  hjá  þessum  hjónum.  Vjer 
fundum  fyrst  húsfrú  steikarans,  og  fylgdi  hún  mjer  strax  til 
hans,  hver  eð  svaf  á  einum  stól  sitjandi,  en  svo  var  um 
búið  að  steikarahjólin  sjálf  vendu  umkring  steikunum.  Hún  10 
vekur  hann  af  svefni,  en  ei  gegndi  hann  mjer  að  nokkru, 
fyr  en  hann  fjekk  sinnar  systur  Bersabe  brjef  lesið;  strax 
tók  hann  mjer  i  hönd,  og  bauð  mjer  sess  hjá  sjer,  herbergi 
og  kost  á  meðan  eg  þar  dvöl  hefði. 

Pessi  maður  var  mjög  aldraður,  en  hans  húsfreyja  ung.  15 
Börn    áttu   þau    engin    sin  á  milli  utan  eina  stúlku,    sú  eð 
var  7  ára  að  aldri  og  i  besta  máta  vanin,    tamin  og  tilsett. 
Petta  var  hennar  daglegt  háttalag:  nærhúnhafði  af  sinni  hvílu 
útgengið    lauk    hún  upp  stofuhurðinni  og  fjell  á  sin  knje  á 
þröskuldinum  og  bauð  sínum  foreldrum  góðan  dag  og  öllum  20 
þar    inni,    óskandi    þvi    húsi    og    þeim  Guðs  verndunar  og 
varðveishi;  siðan  setti  hún  sig  til  fyrir  speglinum;  þar  eftir 
setti   hún    sig  undir  borð  og  las  sin  fræði,    fægði  húsið  og 
settist  undir  sauma.    Pessi  hjón  Ijetu  mig  vel  og  veittu  mjer 
hverjum    degi   öðrum  betur.     Daniel  var  þar  til  herbergis  25 
svo    sem    fyrir   minn  bænastað  nærri  mánuð;    þótti  honum 
það,  að  mjer  var  framar  honum  virðinga  leitað.    Hann  biður 
húsfréyju  einn  sunnudagsmorgun  að  útvega  fyrir  sinn  bæna- 
stað,    að    eg   Ijeði    sjer  nokkur  klæði   til    kirkju,    þvi  hann 
Ijest   til    sakramentis  vilja    ganga.     Eg  trúði  þessu  og  hans  30 
mörgum  gyllyrðum,    og  Ijeði  eg  honum  heilan  klæðnað  til 
handa  og  fóta  og  bók  i  hönd,  og  að  honum  i  burt  gengnum 
leit    eg    hann    aldrei    meir,    hvað  alt  var  vist  20  dala  gildi. 
tetta  þótti  þeim  frómu  hjónum  mikils  vert.   f  rir  menn  rikir 
er    bjuggu   til  Lundún    lofuðu    að  láta  finna  hann  og  upp-  35 
hengja;  þessir  grömdust  yfir  minni  tilviljan. 

Dvaldist    eg    i  9  vikur   i  greindu  herbergi  fyrir  ekkert 


Mynd  af  Lum 


verðkaup.  Einn  dag,  sem  mjer  gafst  hentugur  tími,  fann 
eg  þrjá  menn  í  einu  húsi;  þeir  voru  frómir  af  fylgjurum 
danskra  manna.  Einn  þeirra  hjet  Jóhann  Marteinsson: 
hann  kunni  nokkuð  i  islensku,  þvi  hann  kvaðst  hjer  i  landi 

5  i  3  ár  legiö  hafa  með  reiðara  góss ;  hann  tók  mig  strax  vel  og 
kvað  skyldi  mjer  hið  besta  tilleggja  hjá  eðalmönnum,  sem  var 
kóngsins  gesant  i  Danmörk,  hvað  hann  fullvel  enti.  Skildist 
eg  svo  með  elsku  og  kærleika  við  þau  hjón,  og  óskuðu  mjer 
velferðar  og  lukku  af  Guði,    bæði  fyr  og  sið.     Margir  rikir 

10  menn  i  Lundún  buðu  mjer  þjónustu  hjá  sjer,  en  eg  fjekk 
þar  aldrei  vild  til,  þvi  mig  langaði  svo  mjög  til  Danmerkur 
og  hingað. 

Fyr    en  eg  tala  öldungis  um  mína  burtför  þaðan    vildi 
eg    litið    áminst    hafa   um    Lundún    og  Lundúnarbrú,    meö 

15  styttsta  hætti  og  íleira  annað.  Lundún  er  þrisett  og  eru 
stór  kauptorg  þar  i  milli  og  leikvellir,  á  hverjum  framdir 
verða  allskonar  leikir.  Par  inni  og  fyrir  utan  portin  eru 
3  hundruð  kirkjur  tólfræð,  smáar  og  stórar,  þar  ibland 
eru  70  höfuðkirkjur.     I  Lundún  eru  tvö  slot.    S.  Pálskirkja 

20  er  sú  stærsta  og  dómkirkjan.  Peim  megin,  sem  fram  að 
móðunni  vendir,  er  borgin  á  þann  veg  bygð,  sem  er,  að  um 
íióð  gengur  vatnið  upp  undir  borgina,  svo  hátt,  að  ei  þarf 
að    stíga   ofan  að  vatninu  meir  en  3  tröppur  þeir  eð  sækja 


ibrú  frá  rúml.  1600. 


vatn  til  neyslu  úr  þeim  húsum,  er  á  þeim  vatnsbarmi  standa. 
En  seni  hæst  útfall  er  prðið  þá  má  inn  undir  borgiua  langt 
á  leimum  ganga.  og  þar  undir  borginni  stendur  mikill  fjöldi 
stólpa,  staura  og  styttna,  sem  uppi  heldur  þeim  hluta  borgar- 
innar.  5 

Lundúnarbrú  er  þann  veg  bygð,  að  af  sterkum  grund- 
velli  frá  neðarsta  er  af  úthögnum  stórum  björgum  og  nær 
yfir  alla  breidd  móðunnar;  þykt  hennar  eður  breidd  veit  eg 
ekki,  þvi  mikill  hluti  borgarinnar  stendur  þar  upp  á^);  þar 
upp  á  standa  3  þær  stærstu  höfuðkirkjur,  og  fleiri  að  eg  10 
meina  smærri.  I  þann  tíma  var  mjer  sagt  að  i  þeim  hluta 
borgarinnar,  er  á  brúnni  stendur,  væri  700  gullsmiðir.  í 
hverju  steikarahússgólíi,  er  á  brúnni  stendur,  eru  hlemmar 
ferkantaðir,  yfir  þeim  götum,  sem  neysluvatn  er  úr  móðunni 
uppdregið  daglega,  og  þá  fiskur  er  í  móðunni  verður  hann  15 
með  dorg  þar  uppdreginn,  og  strax  svo  lifandi  til  matgjörðar 
tekinn.  Undir  brúnni  eru  9  eða  10  hvelfingar  eður  dyr, 
sem  undir  bninni  upp  i  gegn  liggja,  hvar  í  gegnum  móðan 
hefur  sina  rás;  mikiU  straumur  er  við  þessa  bryggjustólpa 
eður    hvelfingsdyr.     Furðulega  stór   akkeri  eru  þar  í  fyrstu  20 


*)  íetta  er  auðvitaö  prðum  aukið,    en  eins  og  sjá  má  á  myndinni 
stóðu  mörg  hús  á  brúnni. 


26 

innmúruð,  hverra  hringar  af  múrnum  úthanga,  í  hverja  með 
bátshökum  krækt  verður  af  þeim  þar  i  gegn  fara  á  skútum, 
prjámum,  skipum  og  bátum,  með  allra  handa  góss  til  og 
frá.     ?etta  sje  um  brúna  talað  með  styttsta  hætti. 

5  Eitt    lítið    þorp  lá  í  þá  tíma  suðaustan  til  við  móðuna, 

þvert  yíir  frá  og  gegnt  borginni;  um  háfjöru  á  móðunni 
standa  þau  stærstu  skip  á  grunni,  og  liggja  á  leirnum  án 
skaða. 

Borgin  var  mjer  sögð  9  milur  umkring  engelskar,    sem 

10  er  meir  en  hálf  þingmannaleið.  Par  eru  löng  stræti,  sem 
liggja  upp  i  borgina,  og  veglegar  húsaraðir  á  hvora  siðu, 
og  sje  langt  gengið  upp  i  borgina,  þá  hljóta  menn  leiðsögu 
að  fá,  að  rata  aftur  til  strandar,  hvar  fyrir  kompásar  fyrir 
dyrum  standa  viða  úti,  og  eru  konur  svo  vel  sem  karlmenn 

Ið  þar  til  hentugar  þá  leiðsögu  að  gjöra,  sem  hver  beiðist  og 
við  þarf. 


IV.  KAP. 

Innihaldandi  hvað  i  þann  tima  viðhar,  er  eg  var  til 
Lundún  og  þeir  dönsku  þar  dvöldust.  Hvernig  5  af 
ráðinu  hugðu  að  svikja  kóng  Jacoh  þann  6.  i  Englandi. 

Eitt  kvöld  sem  kóng  Jacob  kom  neðan  frá  Grafsundi 
nærri  dagsetri  i  Octobermánuði  á  bátum  þeim,  er  kallast 
kóngsbátar,    og    eru  að  tölu  18  og  voru  það  alt  tiuæringar 

20  og  tólfæringar,  og  með  honum  vel  200  manns,  höfðu  þeir 
þær  vjelar  gjört  með  púðri  þar  á  bryggjunni,  er  kóngur 
skyldi  að  leggja,  og  hann  plagaði  á  land  að  stiga,  en  kona 
ein,  sú  eð  epli  plagaði  að  selja  við  ströndina,  gjörði  kóngi 
bending,  svo  hann  frá  þeim  svikum  með  Guðs  hjálp  frelsaðist. 

21  Prir  af  þeim  náðust  en  tveir  ekki,  svo  lengi  sem  vjer  dvöl 
þar  höfðum.  Pá  Ijet  kóngur  setja  eitt  stórt  þing  fyrir  neðan 
Lundúnarslot  á  víðum  og  sljettum  völlum;  var  þar  frábærlega 
margt    fólk   saman   komið.      Og  að  þeirra  svikræði  prófuðu 


27 

ög  með  dómsatkvæði  ályktuðu  urðu  þeir  hjólbrotnir,  liður 
frá  lið,  og  svo  lengi  sem  þetta  var  ei  yfirstaðið  urðum  vjer 
þar  að  dvelja,  svo  ályktan  þess  máls  með  öUum  aðburði 
yrði  Danmerkur  kóngi  uppritað  sent.^) 

Nú    er    þar   til  máls  að  taka  hvað  á  þessu  sama  sumri  5 
viðbar  Anno  1615,    að    kóngins  skip  2  i  Danmörk  að  nafni 
Yictor  og  Júpiter  í  [Jújnímánuði  náðu  einum  nafnkunnugum 
sjóræningja  austur  undir  Eússia  í  Hvita  haíinu,  þar  eð  kallast 
Archangel;  sá  nefndist  kaptuginn  M  a  n  d  a  [u  s]^) ;  hann  hafði 
legið  1 5  ár  i  hernaði  og  ásetti  sjer  i  það  sinn  er  þetta  skeði,  10 
að    liggja    fyrir    einu    hoUensku    skipi,    er  komst  í  gegnum 
Veigat    og    frá  Austindíen  hafði  síglt,    en  honum  tókst  það 
ei,    því    hann    tapaðist  fyr.     l^essi  sami  var  stallbróðir  þess 
ræningja,    er  á   þessu   sama  ári  varð  unninn  á  Vatneyri  og 
heitstrengt  hafði  Island  að  eyða^).    Pessara  stallbræðra  varð  15 
fimm    daga    munur    að    deyja.     Kaptuginn  Mandaus  varð 
hengdur  fyrir  utan  Austurport  i  Kaupinhafn  i  einni  vippu, 
og    hans  undirkapteinn  og  skipherra.     Pessi  Mandaas  átti 
5  bræður  á  Englandi,  og  voru  allir  handverksmenn. 

^)  Merkilegt  er  það  að  í  brjefi  Jakobs  1,  sem  hann  einmitt  sendir 
Kristjáni  4.  með  Adam  Biilow  og  er  dags.  ^^/,o  1615,  er  ekkert  minst 
á  þetta.  Jeg  hef  hvergi  getað  fundið  neitt  um  þetta  banatilræði,  og  bj'st 
við  að  hjer  sje  mjög  blandað  málum.  —  Haustið  1615  stóð  einmitt 
yfir  hið  nafnkunna  mál  móti  Somerset  lávarði  (sem  áður  hafði  verið 
einn  af  helstu  vildarmönnum  konungs  og  með  voldugustu  mönnum 
á  Englandi)  og  frú  hans,  sem  voru  dæmd  til  dauða  fyrir  að  hafa  látið 
byrla  Sir  John  Overbury  eitur.  —  Frásagnir  um  það  mál  hafa  svo  líkl. 
runnið  saman  hjá  JOl.  við  írásagnir  um  tilraun  þá,  er  Guy  Fawkes 
gerði  árið  1605  til  að  sprengja  í  loft  upp  með  púðri  Jakob  konung  og 
alt  þingið.  —  Sjá  um  þessa  atburði  Gardiner,  Hist.  oí  Engl.  1603 — 1616. 
London  1863  Vol.  1,  216—257  og  Vol.  2,  206—250.  Verið  getur  líka  að 
JÓl.  hafi  eitthvað  heyrt  um  það  að  Jakob  konungur  1614  Ijet  fangelsa 
4  þingmenn  (sama  rit  H.  164). 

^)  Kapt.  Mandaus  "hjet  rjettu  nafni  Juan  Mendoza;  um  hann  sjá 
1.  kafla,  17.  kap. 

')  Frá  þessu  segir  Espólín  þannig:  »fá  (o:  1615)  komu  um  sumarit 
sjóvikingar  á  Patriksfiörd,  oc  ætludu  at  ræna  Vestfiördu,  þeir  höfðu 
tekit  nockra  Enska  menn  með  sér  nauduga,  enn  er  þeir  komu  á  land, 
oc  sióvikingar  ætludu  at  ræna  Dani  á  Vatneyri,  rédust  hinir  ensku 
menn  á  þá,  oc  urpu  þeim  i  sjóinn  oc  drápu  marga,  enn  tóku  tvo 
fyrirliða  oc  fóru  á  brott  sídann.«     (Árb.  5  d.  bls.  135—36). 


28 

Víkjum  nú  þar  til  máls  aftur,  að  þar  sem  eg  var  fyrir 
einum  degi  kominn  til  Danskra  á  það  skip  er  S.  Pjetur 
nefndist,  en  skipherrann  Christian  Ross,  að  eftir  miðdegi 
á  íimtudag  kom  fram  til  vors  skips  einn  af  þeim  5  Mandaus 

5  bræðrum,  sá  eð  var  atkerasmiður  og  einn  ríkur  mann, 
Rúben  að  nafni;  hann  spyr  Christian  Ross  að,  hvort 
hann  vissi  ekki  af  sínum  bróður  Mandaus  að  segja,  sem 
kóngsins  skip  i  Danmörk  hefði  tekið  undir  Rússiariki. 
Christian    kvaðst    það    geta,    og    sagði    hann  hengi  fyrir 

10  utan  Kaupinhafnar  Austurport  þar  i  vippunni.  Pessum 
Rúben  brá  illa  við  þá  fregn  og  tók  mjög  litaskifti,  kvaddi 
og  gekk  svo  fyrir  borð.  Að  þremur  dögum  liðnum  kom 
boðskapur  út  af  slotinu  frá  kóng  Jacob,  til  vors  yíirmanns, 
sá    eð    hjet  Adam  Billau^)    og  var    einn  með  þeim  æðstu 

15  eðalmönnum  i  Danmörk,  að  þessir  hans  5  bræður  Mandaus 
vildu  nú  hefnast  á  oss  og  útsenda  3  herskip  oss  til  deyðingar, 
og  var  mikið  gjört  af  þeirra  umsveiíiam  i  borginni.  Kóngur 
sendi  út  af  slotinu  til  vor  80  músskyttur,  sem  vjer  köllum 
luntabyssur,  og  önnur  nauðsynleg  vopn  móti  þessum  vorum 

20  óvinum. 

Og  nær  sem  Adam  Billau  hafði  sitt  orðlof  fengið 
þaðan  i  burt  að  reisa,  hjeldum  vjer  þaðan  úr  hofnum  um 
nóttina  með  lempe  ofan  til  Grrafsand. 

Skamt  fyrir  neðan  borgina  Lundún  i  luktri  höfn  fyrir 

25  innan  grindur  lágu  kóngs  Jacobs  herskip  stór  og  sterkleg 
tilsýndar.  Og  sem  vjer  komum  til  Grafsund  höfðum  vjer 
þar  litla  dvöl;  gegnt  þeirri  borg  lágu  2  megtug  kóngsins 
herskip. 

Nú   er  frá  því  að  segja,    þar  sem  eg  i  fyrstu  rjeðst  til 

30  fars  með  þeim  dönsku,  og  i  þjónustu  hjá  nefndum  eðla 
maíini  AdamBillau,  að  eg  var  með  tveimur  öðrum  ágætum 
mönnum  settur  inn  uppá  ærlega  undirholdning  á  það  skip 
S.  Pjetur.  Einn  þeirra  hjet  Magnús  af  norskri  ætt,  sá  eð 
var   kóngsins   1    Danmörk    stallmeistari,     góður    maður    og 


*)  Adam  Biilow;  (f  1619)  hann  var  þá  stallmeistari  konungs;  sbr, 
ath.  RC.  við  þennan  stað. 


29 

frómur,  annar  hjet  Jacob  Pjetursson,  sem  til  Lundún  í 
7  ár  dvalist  hafði,  að  læra  snúruvefnað  af  gulli,  silfri  og 
öðru  margskonar,  er  þeir  kalla  pússmenterí.  Pessir  tveir 
menn  voru  mjer  góðir  og  hagkvæmir,  svo  sem  og  alt  það 
skipfólk.  5 


V.  KAR 

Og  svo  sem  fyr  var  sagt  að  lítilli  dvöl  entri  hjeldum 
vjer  burt  frá  Grafsund  og  í  haf  að  Jótlandsskaga.  ?ar 
hljóp  á  megnveðri  mikið  af  austri,  utan  vjer  fj-rir  Guðs  náð 
gátum  náð  þar  Noregi  er  Flekkefjörður  heitir  með  þvi  skipi 
eg  á  var,  en  hitt  skipið,  sem  eðalmaðurinn  á  var,  og  Jónas  10 
nefndist,  náði  höfnum  sunnar  i  Noregi,  og  komst  hálfum 
mánuði  fyrri  heim  til  Danmerkur  en  vjer. 

Adam  Billau  reisti  strax  á  kongs  fund,  er  i  þann 
tima  var  vestur  i  Jótlandi  með  sinni  íiirð  allt  til  vors.  Ei 
sá  eg  þennan  Adam  Billau  i  3  ár,  en  Magnús,  er  eg  15 
fyr  um  gat,  tók  mig  að  sjer,  og  vildi  að  eg  þjónaði  í  kóngs- 
ins  stalli  og  yrði  hans  beriðeri  og  stall-knekt,  hvar  til  eg 
mig  velviljuglega  gaf. 

Kóngsins  stallur  stóð  i  þann  tima  við  Hábrú  í  Kaupin- 
hafn,    slotsmegin    við   portið.     Par  i  þvi  húsi  er  við  portið  20 
stendur    bjó    einn  frómur    maður  aldraður,    Christian    að 
nafni.     Hans    kvinna    hjet  Elin;    hún  var  yngri  en  maður 
hennar.     Par    i    því   húsi    hjá    þessum    guðhræddu  hjónum 
hafði  Magnús  sitt  herbergí,   og    af    meðgæddri  manndygð 
tók  mig  þangað  til  herbergis  og  lagði  mig  í  sæng  hjá  sjer,  25 
veitandi  mjer  ærlega  tæring  við  þeirra  borð,  samjafnt  sjálf- 
um  sjer.    Pjónustu  hafða  eg  enga  aðra  en  þá,   að    eg  gekk 
með  honum  tvisvar  hvern  dag  i  stallinn  hestunum  að  kemba 
og   þá  vandlega    að  vakta    og  verka  og  tvisvar  daglega  að 
útleiða  til  vatns  og  hressingar  og  upp  á  trumbu  að  slá  íjyíy  30 
þeim.^)      2  þjenara    hafði   hann    aðra,    sem    stallinn    fægðu 


^)  til  að  venja  þá  við  hávaða. 


30 

daglega.  Pessi  mín  stallþjónusta  varaði  ekki  lengi,  sem  var 
nærri  6  vikna  timi;  þvi  svo  bar  við  að  kóngl.  Majest.  sendi- 
boði  kom  til  Magnúsar  og  bar  honum  þá  fregn,  að  hann 
sem  snarast  skyldikoma  á  fund  kóngs,  en  fyrir  það  Magnús 
6  dró  til  ferða,  bað  hann  um  mig  i  herberginu  hjónin  bæði 
að  þau  Ijeti  mjer  í  tje  allt  það  mig  um  nauðsynjaði. 

Siðan  afreisti  Magnús  frá  Kaupinhafn  og  vestur  til 
Jótlands;  kóngur  í  þann  tima  hjelt  sitt  hof  i  Jótlandi  með 
80  hoffólks.    Svo  bar  við  á  einu  kvöldi,  sem  Magnús  gekk 

10  af  slotinu  heim  til  sins  lossamentis  og  svefnstaðar,  að  hann, 
þvi  ókendur  var  i  borginni,  gekk  til  órjettra  dyra,  hvar  einn 
kóngsins  dravant  var  fyrir  i  herbergi,  og  eftir  þvi  hann 
á  dyrnar  þráklappaði,  gramdist  sá  dravant  honum  og  hljóp 
til    dyra  með  sinn  atgeir  og  veitti  honum  bana,    hvar  fyrir 

15  hann  hlaut  hálsinn  að  missa. 

Nær  sem  þetta  spurðist  til  Kaupinhafnar  og  til  mins 
herbergis,  fyltist  eg  harms  og  trega,  og  margir  hörmuðu 
Magnús,  því  hann  kom  sjer  vel.  Var  eg  þá  í  neyð  staddur 
og  munaðarlaus.     Pá    talaði  Elin  til  við    mig  einn  dag  og 

20  spyr  mig  að,  hvort  eg  haíi  nokkuð  gjald  til  betalings  fyrir 
kost  og  herbergi,  en  ei  var  gjald  þá  meir  til.  Kvinnan  af 
dygð  sinni  gekk  út  einn  dag,  að  leita  við  að  koma  mjer  til 
einhvers  handverks.  En  með  þvi  að  komið  var  fram  að 
jólum    svo    nær    að    hver    hafði    fullráðið    fjekk  hún  ei  því 

25  orkað. 

Einn  dag  gekk  eg  ofan  á  bryggjur  mjer  til  skemtunar, 
þær  stóð  einn  ungur  maður  á  meðal  annars  fólks,  sá  eð 
Ambrósius  var  að  nafni.  Hann  spurði  mig  að  ætt  og 
nafni    og    hvers  lands  maður  eg  væri,   hvað  eg  honum    alt 

30  hið  glöggvasta  tjeði.  Pessi  maður  þekti  mig  og  minn 
bróður  Halldór  og  tók  mig  heim  i  sitt  herbergi  með  sjer, 
þar  rjeð  fyrir  mágur  hans  og  systir,  mætir  menn  og  frægir 
i  borginni.  Hann  hjetHansJacobsson,  hann  var  kjallara- 
maður  hinn  ypparsti  á  Bremerhólmi.   Hann  bauð  mjer  þangað 

35  og  láta  mig  þar  innskrifa  fyrir  viss  verðlaun,  en  eg  hafnaði 
þvi  með  öllu,  þvi  eg  hugði  mig  sneiða  hjá  kóngsins  þjenustu, 
þó    ei   svo   yrði.     Siðan    gekk.  hann    uppá   slotið    og  fann 


31 

kóngsins  silfur-popp,  sem  vaktan  hefur  daglega  á  kóngsins 
öllu  borðsilfri,  og  vildi  hafa  komið  mjer  i  sveinsstjett  hjá 
honum.  ?essi  lofaði  að  morgni  komandi  þar  upp  á  honum 
andsvar  að  gefa.  Enn  á  meðan  hann  var  uppá  slotinu 
varð  eg  áeggjaður  af  þeim  manni,  erRasmus  hjet  og  var  5 
einn  könnusteypari,  að  gefa  mig  undir  kóngsins  regimente 
fyrir  einn  byssuskytter/)  og  hrósaði  því  mjög  og  tjhússins 
yfirvöldum  einkum  meistara  Hannesi,^)  sá  eð  var  i  þann 
tima  týmeistari  og  kóngsins  byssuskyttur  yfir  settur  ásamt 
týjunkurnum  sem  Adolphus  Fridericus  Grabov  hjet,^)  10 
og  þá  var  nýlega  kominn  frá  landi  Holsten  og  stóð  þar 
nálægt,  er  við  Rasmus  vorum  um  greint  efni  að  samræða. 
Varð  það  svo  fyrir  hans  stóra  eftirleitni  að  eg  lofaði  mig 
þar  til  að  gefa  undir  heyrn  og  handsöl  junkursins  Grabov. 
Befalaði  hann  greindum  E-asmus,  sem  var  einn  kóngsins  15 
byssuskytter,  að  fylgja  mjer  heim  i  borgina  til  eins  manns, 
er  Jón  Halldórsson  var  að  nafni,  og  var  íslenskur  og 
ættaður  úr  Eyjafirði,  lika  ogsvo  einn  byssuskytter,  og  lofaði 
honum  borgun  fyrir  þann  kost,  er  hann  mjer  veitti,  til  þess 
eg   yrði     undir    regimenti    kóngl.  Majst.    innskrifaður,     hjá  20 


^)  'Byssuskyttur'  voru  á  þeim  tínium  kallaðir  hermenn  í  fallbyssu- 
liðinu:  þeir  fengu  í  mála  minst  9  dali  á  hverju  missiri.  Einkennis- 
búningur  þeirra  var  rauður  og  gulur.  5 eir  voru  notaðir  á  flotanum, 
týhúsinu  og  í  Krónborgarkastala;  þeir  stóðu  undir  forstöðumanni 
týhússins,  sem  var  nefndur  »T0Jjunker«  eða  »0verste  Arkelimester« ; 
undir  honum  voru  svo  aðrir  arkelímeistarar.  í*eir  höfðu  aðstoðarsveina 
til  að  vinna  fyrir  sig  það  sem  verst  var  við  faUbyssurnar,  en  þeir 
áttu  sjálfir  að  skjóta  af  þeim.  —  Oft  höfðu  þeir  einhverja  vinnu 
aukreitis  á  friðartímum  auk  herþjónustu  sinnar,  og  tilfærir  Jón  Ólafs- 
son  ýms  dæmi  þess.  —  En  fyrst  árið  1645  komst  gott  lag  á  skipun 
fallbyssuliðs  í  Danmörku.  —  Sbr.  ath.  KC.  við  þenna  stað  og  rit  þau 
sem  þar  eru  tilfærð. 

*)  Hann  hjet  fullu  nafni:  Hans  Kort  og  var  arkelímeistari  1602 — 
1617.    RC. 

^)  Adolph  Friðrik  Grabow  af  Watike,  af  þýskri  aðalsætt  var 
æðsti-arkelímeistari  1618—1624.  Hann  varð  1619  varaformaður  í 
indverska  verslunar^elaginu  og  1624  >berghauptmand«  í  Noregi,  en 
var  settur  af  fyrir  illan  embættisrekstur,  og  vita  menn  ekki  með  vissu 
hvað  af  honum  hefur  orðið  síðar.  Sbr.  ath.  RC.  við  þennan  stað  og 
I.  bls.  216.  og  rit  þau  er  tilfærð  eru  á  fyrri  staðnum. 


Byssuskyttur  frá  dögura  Friðriks  2. 
luntastöng  með  brennandi  lunta. 


Annar  hermaðurinn  heldur 
(Joach.  Arentsehe). 


I 


33 

hverjum  eg  dvaldist  upp  frá  því  í  þrjú  ár  til  herbergis,  og 
átti  eg  hann  fyrir  einn  góðan  og  trúfastan  vin  og  stallbróður 
bæði  leynt  og  Ijóst  alt  til  hans  æíiloka,  hvað  reiknast  mátti 
ein  góð  vingjöf  af  Drottins  hendi,  einkum  i  framandi  stöðum. 

Prem  vikum  siðar  en  fyr  var  umgetið,  varð  eg  innskrif-  5 
aður  með  öðrum  25  undir  regimentið,  og  i  regimentis 
manntalið  brustu,  sem  iðuglega  skyldu  vera  eftir  rjettum 
passa  og  tilskikkun  kónglegrar  tignar  hálft  fjórða  hundrað, 
og  þá  í  fyrsta  sinni  sór  eg  kóngl.  Majest.  hoUustu  og 
trúnaðareið,  ásamt  öllum  þeim  regimentislýð  þar  saman  10 
komnum.  Ei  var  kóngur  þar  i  þann  tima.  En  svo  er 
tilháttað,  að  eitt  borð  er  sett  innan  vjebanda  í  týhúsinu,  á 
það  er  látið  salt  og  brauð,  þegar  eiðar  eru  unnir,  en  þess 
þýðing  er  Christur  og  hans  orð,  og  kallast  að  sverja  upp  á 
salt  og  brauð.  15 

Sex  vikum  siðar  var  eg  tekinn  og  tilsettur  við  týhúsið 
vakt  að  halda,  en  til  þess  tima  hafði  eg  fripass,  spilrúm  og 
liðugan  gang  i  borginni,  framar  öðrum,  er  komu  samtiðis 
mjer  undir  regimentið,  þvi  sá  frómi  gamli  mann,  Meistari 
Hannes,  týmeistari,  var  mjer  svo  frábærlega  góður  og  eftir-  20 
látur,  sem  eg  hefði  verið  hans  eiginlegur  sonur,  og  af  þvi 
vóx  elska  og  ástsemd  fólksins  til  min  og  varð  eg  þvi  ei 
siðstur  haldinn  af  öllum  minum  jafnöldrum  og  samnótum, 
hvar  út  í  Guðs  náð  og  ósegjanleg  þolinmæði  sig  bevisaði, 
mjer  aumum  og  framandi  til  eílingar  og  hjartans  hug-  25 
svölunar. 

Minir  landsmenn  reyndust  mjer  flestallir  góðir  og  gagn- 
legir,  tryggvir  og  tállausir,  hverjir  hjeðan  af  landi  voru 
þangað  komnir.  Fyrst  i  þann  tima,  eg  þangað  kom,  var 
norðan  frá  Hólum  kominn  f  orlákur  f  orkelsson,^)  sem  30 
prestur  varð  siðar  og  ordíneraður  til  þeirrar  sóknar  3  mílur 
frá  Kaupinhafn  er  Orupp  hjet,  þó  honum  það  ei  auðnaðist, 
því    hann    andaðist   i  Kaupinhafn    og  var    minn  elskulegur 


')  Haiin  var  sonur  í'orkels  Gamlasonar,  ráðsmanns  á  Hólum,  og 
varð  2^/7  1621  prestur  í  Hvidovre,  en  dó  í  Janúarmánuði  1622.  Hann 
er  talinn  að  hafa  orðið  fyrstur  íslendinga  prestur  í  Danmörku  síðan 
siðabótin  komst  á.    Sjá  RC.  og  rit  þau  er  þar  eru  nefnd. 

3 


34 

og  góður  vinur.  Ifcem  og  þaðan  var  kominn  Jón  Gissurs- 
.  son^)  frómur  maður  þangað,  sem  siðar  varð  skólameistari 
i  Skálholfci  og  á  Hólum,  og  siðan  prestur  og  sfcaðarhaldari 
fyrir  norðan  á  Múlasfcað.  Ifcem  Finnur  Böðvarsson^)  úr 
5  Borgaríirði  úr  Sunnlendingafjórðungi,  minn  frómur  og 
elskulegur  vinur,  hver  eð  i  Kaupinhafn  hjeðan  i  burfcu 
sofnaði  fcil  Drofcfcins  náða.  Ifcem  Guðmundur  Jónsson  frá 
Hifcardal,^)  einn  frómur  og  góður  maður,  hver  eð  ásamfc  hinum 
áðurnefndum   auðsýndi  mjer  sfcóra  æru,    elsku  og  velgjörðir. 

10  Þessi  andaðisfc  og  i  Kaupinhafn,  og  fengu  þessir  allir  3 
sfcúdenfcar  heiðarlega  gref fcran.  Ifcem  Pál  Sveinsson*)  f ann 
eg  þar,  þessum  samfciða,  sá  eð  var  einn  barfcskeri  og  góður 
medicus,  einn  frómur  mann,  og  minn  jafnan  góður  vin, 
æfcfcaður    og    kominn    frá  Holfci  í  Önundarfirði,    og  andaðist 

15  einnin  i  Kaupinhafn  og  varð  ærlega  greftraður  i  Hellige- 
G-eistis  kirkju  jurtagarði,  er  svo  kallast,  hvern  eg  með 
öðrum  6  vænum  ungum  mönnum,  þar  til  keyptum,  jós 
moldu. 


^)  Um  hann  sjá  Janus  Jónsson,  Sögu  latínuskóla  á  Íslandi  (Timarit 
Bókmfj.  XIV.  1893,  bls.  58).  Sira  Jón  fjekk  Múla  í  Aðalreykjadal  árið 
1633  og  var  þar  prestur  til  1660;  þk  slepti  hann  brauðinu  og  dó  1662. 
Hann  var  prófastur  i  fingeyjarprófastsdæmi  1636—1660.  (Sv.  Nielsson 
Prt,  XVI,  9  og  18.) 

2)  Um  hann  sjá  Arbækur  Espólíns  V.  141,  VI,  33.  —  Hann  var 
sonur  Sira  Böðvars  Jónssonar  í  Reykholti  (1518—1626),  er  Finsensætt 
er  komin  af  í  beinan  karllegg  (Dr.  J.  Porkelsson  í  Obituaria  Island. 
bls.  221). 

^)  Hann  var  sonur  Síra  Jóns  prófasts  Guðmundssonar  í  Hítardal 
og  Guðríðar  Gísladóttur  lögmanns  fórðarsonar.  Sjá  Espólíns  Arb. 
VI.  6. 

*)  Páll  Sveinsson  var  sonur  Sira  Sveins  prófasts  Símonarsonar  í 
Holti  í  Önundaríirði  (f  1644)  með  fyrri  konu  hans,  fórunni,  laundóttur 
Björns  Hannessonar,  og  var  Jþví  hálfbróðir  Brynjólfs  biskups  Sveins- 
sonar.  —  Hann  hafói  tvo  um  þrítugt  er  hann  andaðist.  (Dr.  J.  fork. 
í  Obit.  Isl.  215). 


35 


VI.  KAP. 

Innihaldandi  tim  það  hið  sjerlegasta  hvað  viðhar  fyrst 
eg  kom  í  Kaupinhafn,  og  það  fteira  sem  áminst  verður. 

Skömmum  tíma  þar  eftir  er  eg  var  innskrifaður  i  kóngs- 
ins  bók  og  að  unnum  eiði,  bar  svo  við  einn  snemma  morgun  5 
að  eg  gekk  yfir  þá  járnrist,  sem  gengin  er  inn  á  kirkju- 
garðinn  dómkirkjunnar,  sem  kallast  Vor  Frue  kirkja  (það 
er  Maríu  kirkja),  að  leita  eftir  ?orláki  Porkelssyni 
studioso,  þá  gekk  karlmaður  og  kvensvift  undan  mjer  að 
þeim  brunni,  er  þar  stóð,  vatn  að  sækja.  Og  er  þau  litu  í  10 
brunninn,  gáfu  þau  mikið  hljóð  af  sjer,  og  sögðu  þar  ílyti 
eitt  dautt  meybarn  í  brunninum.  Pangað  gekk  eg  skyndi- 
lega  og  leit  hvað  skeð  var.  Slíkt  frábært  tilfelli  barst 
skyndilega  um  borgina  og  rannsökun  gjörð  með  ýmsum 
hætti,  og  úr  þeirri  sókn  straks  að  morgni  500  þjónustu-  15 
me^^jar  upp  á  ráðhúsið  hafðar,  og  þar  til  reynt  hvort  mjólk 
væri  i  þeirra  brjóstum,  hvað  ei  fanst  vera  hjá  nokkurri 
þeirra.  Og  af  sliku  tilfelli  gekk  kveinan  og  grátur  í  borg- 
inni.  og  i  kirkjunni  bæn  gjörð  til  Guðs,  að  auglýsast  mætti, 
hváð  þó  ei  skeði  augljóslega,  utan  hvað  tilgátur  voru,  að  20 
komið  væri  af  húsi  einnar  hálærðrar  persónu  M.  Hr.  m.  Var 
þá  við  lokið  skömmum  tima  þar  eftir  þar  meir  um  að  tala, 
til  þess  að  3  ár  voru  liðin,  bar  svo  við  að  tvö  börn  vansköpuð 
fæddust  i  borginni  i  þvi  stræti,  sem  kallast  Vagnmanns- 
stræti,  en  i  þeirra  Ukprjedikun  var  af  prestinum  Hr.  M  e  n  e  1  a  o^)  25 
áminst  um  margskonar  ósiði,  sem  honum  virtist  tiðkast  og 
i  vöxt  fara  i  borginni,  og  á  meðal  annars  varð  honum 
áminst  um  þetta  barn,  og  talaði  harðlega  til  þeim  andlega 
selskap  um  vandlætingarleysi,  bæði  um  fyrirboðna  hoffrakt 
og  yngismeyjanna  Ijótlega  klæðadrakt,  þvi  þessi  áður  nefnda  30 


*)  Menelaus  Poulsen  Næstved,  1585—1626,  varðl610  æðsti  kapellán 
viö  St.  Nikulásarkirkjuna,  og  hallarprestur  1617  RC. 

3* 


36 

2  meybörn  báru  þvílíka  vansköpun.  eftir  meyjanna  hár- 
íljettum,  topp-húfum,  axlasaumshæðum,  pilsrykkingapipum  og 
afsettum  skóm  með  öbru  þvib'ku  dreisslegu  teikni,  hverjar 
afskaplegar    fæÖingar    að    tiðar    skeðu    bæði    þar   og  viðar 

ð  annarsstaðar.  hvar  til  Guð  verður  þrátt  neyddur  með  ýmis- 
legri  óhófs  athöfn  og  Guðs  gáfna  vanbrúkun. 

En  með  því  H.  Menelaus,  sem  var  kapellan  til  St. 
Nikulás  kirkju,  var  næsta  harðmæltur  til  prestanna  um 
þeirra    alvörulej^si    að  aftaka  fyrst  af  sjer  og  sinu  húsi  alla 

10  vansemd,  og  fyrirboðið  klæðasnið  sinna  þjónustukvenna 
Ijetu  viðgangast,  og  þessa  ibland  mintist  þessa  áðurnefnda 
dauða  barns,  sem  í  brunninum  fanst  með  kvenna  bandi 
um  hálsinn,  segjandi  ei  skyldi  það  komið  af  húsi  þeirra 
hálærðu    og  etc.  —  Sóknar-herrann  M.  Andrjes^)  bar  það 

lö  helst  úr  hans  prjedikun  fyrir  erkibiskupinn  Hans  E^esen,^) 
hvarfyrir  hann  komst  i  hans  og  allra  hálærðra  reiði  og 
ógunst,  afsögðu  hann  frá  embætti  og  þeirri  kirkju.  Einatt 
gekk  hann  einmana  um  Nikulásar  kirkjugarð.  Siðan  gjörði 
hann  þar  sJna  siðustu  prjedikun,  undir  hverri  eg  óverðugur 

20  var  ásamt  öðru  frómu  fólki,  hvert  hann  með  miklum  gráti 
kvaddi,  og  yíir  þvi  auðmjúka  blessan  gjörði,  söfnuðurinn 
honum  það  aftur  auðsýnandi,  þvi  allir  untu  honum  hug- 
ástum. 

Siðan    gekk    erkibiskupinn    ásamt   þeim   hálærðu  fyrir 

25  kóng,  framtöldu  hans  sakir,  er  þeir  gáfu  honum,  og  óskuðu 
kóngs  úrskurðar,  að  hann  annaðhvort  útrækist  eður  aftækist. 
Enn  með  þvi  að  þeir  fyrir  fáum  árum  höfðu  einn  merki- 
legan  mann  útrekið,  að  nafni  M.  Olaf  Kock,^)  hvað  kóng- 
inn  stórum  angraði,    fengu  þeir  þvi  ekki  meira  aðgjört  nje 

30  ráðið.  Ljet  kóngur  strax  senda  eftir  honum,  og  befalaÖi 
prjedikun  fyrir  sjer  strax  á  slotinu,  ásamt  þeim  hálærðu  að 


^)  Skáldið  A.  Christensen  Arreboe,  sem  var  sóknarprestur  við  St. 
Nikulásarkirkjuna  1616—18.     RC. 

2)  1561—1638;  Sjálandsbiskup  frá  1615  til  dauðadags. 

^)  Ole  Jensen  Koch  frá  Björgvin  í  Noregi  var  prestur  við  St. 
Nikulásarkirkjuna,  en  Resen  þótti  hann  of  kalvínskur,  og  fjekk  komið 
því  til  leiðar  að  hann  var  rekinn  í  útlegö  1614.    RC. 


37 

gjöra,  hvað  og  skeði.  Geðjaðist  kónginum  mjög  vel  hans 
ræða,  og  sagði  hann  sjer  velkominn  upp  á  slotið,  og  varð 
þar  svo  slotsprestur  siðan. 

Eitt   mannsmorð    skeði    að  skömmum  tima  þar  eftir  er 
eg  kom  i  Kaupinhafn,    um  nótt  i  þvi  stræti,   er  Leirstræti^)    5 
kallast.     Vegandinn  ílúði  og  höndlaðist  ekki. 

Margir  misgjörðamenn  urðu  þar  með  ýmsum  hætti  refstir 
og  rjettaðir  i  gálga  og  steglum  og  vippu^)  þar  til  að  kóngur 
sá  að  ei  að  heldur  vildu  misgjörðir  i  minkun  fara;  gjörðist 
sú  samþykt  á  herradegi^  að  enginn  i  12  ár  skyldi  rjettast,  10 
hverskyns  glæpamaður  sem  væri,  utan  eitthvert  frábært 
iUvirki  aðhafst  eða  gjört  hefði.  Par  fyrir  var  stiftað  eitt 
fangelsi  á  Bremerhólmi,  Truncen,  þar  inn  voru  settir  þeir 
menn,  sem  stærst  og  smærst  ávirðing  hafði  tilfallið.  Peirra 
fangelsi  var  á  þann  veg,  að  þeir  um  lifið  höfðu  eina  járn-  15 
gjörð  svo  rúma,  að  klæðaskifti  gjört  fengu,  og  fyrir  neðan 
hægra  hnjeð  aðra,  og  láu  digrir  hlekkir  utanlærs  þeirra  á 
miUi.  4  menn  voru  settir  yíir  þá,  sem  til  daglegs  erfiðis 
og  þrælkunar  skyldu  fram  drifa  með  kaðalsvijAim  og  bera 
mat  fyrir  þá  og  þeirra  nauðsynjar  að  athuga,  fangelsis-  20 
húsinu  að  læsa,  og  aftur  upp  að  Ijúka,  eftir  venju  og  til- 
settum  tima  kvölds  og  morguns.  AUrahanda  embættisfólk, 
sem  brotlegir  urðu  í  hvern  máta,  semvera  kunni,  voru  þar 
innlátnir,  og  með  dómi  timi  skamtaður  þar  að  vera,  eftir  mála- 
vexti  sjerhverrar  persónu.  Sumir  skyldu  þar  vera  1  mánuð,  25 
2,  3,  4,  ár  heilt,  2,  10,  20.  Item  stórglæpamenn  alla  sina  æfi. 
Vaktmeistarinn,  Söfren  Trafn,  var  þar  innsettur  fyrir  það 
misferli,  að  hann  með  sinni  skarvakt^)  um  nóttina  hafði 
yfirfallið  einn  herramann  á  Kaupinhafnar  strætum,  barið 
og  sýnt  stórt  ofriki.  Item  tveir  aldraðir  menn  og  fógetar,  30 
sem  hjer  kallast  sýslumenn,  komu  þangað  úr  Lálandi,  af 
drotningunni  Sophiu*)  til  sama  fangelsis  sendir,  og  skikkaðir 


^)  Gatan  hjet  rjettu  nafni  Læderstræde.  K-C. 
2)  Góð  lýsing  á  vippugálga  er  i  2.  kafla  23.  kap. 
^)  Lögreglusveit  bæiarins  var  svo  nefnd: 

*)  ekkja  Friðriks  2.  (1557 — 1631),  hafði  að  lífeyri  krúnujarðir  áLálandi 
og  Falstri  og  var  sögð  hörð  landsetum  sínum.    RC. 


38 

þar  að  ganga  í  nokkur  ár  fyrir  ranga  dóma  og  misjafna 
lögsögn.  Item  einn  stúdent,  Pjetur  aö  nafni,  ættaður  úr 
Kárseyri,^)  var  þar  innsettur  og  eftir  dómi  18  ára  timi  til- 
settur,  sá  eð  knifsting  litinn  meö  pennakniíi  hafði  veitt 
5  sinum  stjúpföður.  Við  höfðum  báðir  einn  heilan  vetur 
saman  haft  sæng  og  herbergi,  og  var  kominn  fram  undir 
vigslu.  fessi  Pjetur  með  öðrum  sjö  af  nefndum  föngurum 
komst  úr  fangelsishúsinu,  þeir  eð  skriðu  aftur  á  bak,  gegn- 
um  saurindarennuna  alt    út    i  sjóinn,    og  vörpuðu  sjer  ofan 

10  fyrir  múrinn,  nærri  tvo  faðma  að  hæð,  en  djúp  vatnsins 
var  3  eða  4  faðmar,  og  svömluðu  svo  úti  með  múrnum  á 
leirana,  brutu  af  sjer  járnin,  og  rýmdu  siðan  upp  til  Svía- 
rikis  Einn  af  þeim  náðist  og  varð  uppheingdur.  l^essi 
Pjetur,     studiosus,     varð     til    Sviarikis    herramannabarna 

15  skólameistari  eitt  ár.  Siðan  fór  hann  að  finna  stjúpföður 
sinn,  að  krefja  sins  föðurarfs.  Hinn  krafðist  hans  vitnis- 
burðar,  að  hann  væri  ærlega  kominn  frá  sínu  fangelsi,  og 
að  honum  auglýstum  hjet  honum  sinni  erfð,  hvar  við  Pjetur 
reiddist    og    gjörði    stórt  upphlaup  og  vildi  enn  að  nýu  slá 

20  sinn  stjúpföður;  var  svo  tekinn  af  yíirvöldum  borgarinnar 
og  færður  til  Kaupinhafnar,  og  á  slotsplássinu  rjettaður,  að 
endaðri  þeirri  oratiu  eður  sermbn,  sem  gjörst  hafði  af  inni- 
haldi  og  texta  þess  4.  Guðs  boðorðs. 

Á    árinu    áður    en    eg    kom    til    Kaupinhafnar    voru    3 

25  galdrakonur  brendar  í  Sælandi.  Ein  þeirra,  sú  hin  helsta, 
hjet  Marin  Kringsteðs,  ein  rikiskona,  ei  minnist  eg 
þeirra  tiitæki. 

Einn  tíma  bar  svo  við  1617  um  sumarið,  á  einum  torg- 
degi,    sem  var    laugardag,    að    einn    maður  Jens   að  nafni, 

30  sá  eð  var  nýgiftur  einnri  frómri  dándiskvinnu  og  bjó  i 
Litla  Ferjustræti  i  Kaupinhafn,  var  útgenginn  fyrir  borgina 
um  Vesturport  með  einum  frómum  borgara  og  voru  aö 
spássera  þar  um  grundirnar,  sem  bændurnir  skyldu  fram  um 
fara,    þeir    eð    áttu    heima  uppá  landsbygðinni  og  tvisvar  í 

35  hverri  viku    komu  i  borgina  uppá    torgið,    með    allrahanda, 


^)  nú:  Kors0r. 


39 

sem  af  bóndabygðinni  plagast  að  ílytja  í  kaupstaðina,  sem 
er  rúg,  maltrúg,  bygg,  þríslags  grjón,  hveiti,  humal,  hunang, 
smjör,  ost,  svin,  gæsir,  andir  og  margslags  fisk  úr  ferskum 
vötnum.  Á  meðal  annara  bænda,  sem  úr  borginni  óku  á 
vögnum,  var  einn  bóndi,  sem  nokkuð  var  drukkinn.  Pessi  ð 
ungi  borgari,  Jens  að  nafni,  upphóf  eftir  sinni  gamalli 
venju  að  grýta  bændurna  með  hestaperum,  þar  til  þessi 
drukkni  bóndi  varð  fyrir  hans  kasti,  hrópi  og  spottyrðum; 
en  með  því  að  hann  mjög  svo  kendi  undan  hans  áköstum 
og  þar  með  illa  sveið  hans  hæðni,  og  var  í  þessu  óaflát-  10 
samur,  og  með  engu  móti  hirti  um  hins  annars  borgarans 
umtölur  nje  afletjan,  hljóp  úr  vagninum  með  riðugan  korða, 
sem  bændur  plaga  þar  án  bals^)  liggja  láta  og  strax  hann 
með  honum  í  gegn  nísti,  hljóp  svo  á  sinn  vagn  og  burt 
keyrði.  Hinn  fjell  þar  strax  dauður  niður  til  jarðar.  Borgar-  15 
inn  hinn  annar  bar  þessi  tiðindi  í  borgina,  var  hann  svo 
sóttur  og  innfluttur,  og  að  morgni  greftraður  upp  á  St. 
Nikulás  kirkjugarði.  Hann  fjekk  eftir  sig  vont  rykti  af 
prestinum  i  prjedikunarstólnum,  hvernin  hann  í  ungdómi 
hefði  sinum  foreldrum  óhlýðugur  verið.  Lýst  var  vegand-  20 
anum  með  brjeflegri  lýsingu  en  ei  eftir  runnið  af  hans 
frændum  og  ei  syrgður  af  hans  kvinnu,  við  hverja  hann 
iiafði  haturlega  breytt,  og  ekki  af  nokkrum  manni.  Siðan 
aflagðist  lengi  spott  og  háðyrði  við  bændurnar  af  borgar- 
lýðnum.  25 

Item  bar  svo  við  einn  tima,  að  smápiltar,  þeir  eð  gengu 
i  þann  danska  skóla,  voru  að  leika  sjer  við  ráðhúsmúrinn 
með  sinum  pungum,  um  það  bil  að  klukkan  var  4,  það  er 
stund*  af  nóni,  og  voru  nýkomnir  út  af  skólaherberginu,  að 
tveimur  af  þessum  unglingum  bar  til  þræta,  var  einn  7  30 
ára  en  annar  9.  Sá  yngri  þeirra  greip  sinn  pennaknif  og 
stakk  þann  eldri  með  til  dauða,  og  strax  rann  á  flótta.  En 
strax  sem  þessi  aðburður  skeði,  og  pilturinn  var  burtflúinn, 
barst  þvilikt  með  skyndi  um  borgina,  svo  þys  og  ys  varð 
mikið,    og  það   varð    sagt   býfógetanum,    það    er    staðarins  35 


*)  o:  sliðra,  þ.  Balg. 


40 

sýslumanni.  Útsendi  hann  sina  þjenara,  sem  kallast  býsveinar, 
og  jafnan  eru  þar  komnir,  sem  nokkuö  ilt  viðber,  aö  höndla 
þennan  pilt,  sem  vígið  hafði  framið.  Og  sem  þeir  voru  á 
leið  þangaö,  sem  þessi  aðburður  skeð  hafði,  þá  mætir  þessi 

5  ungi  sveinn  þeim,  á  þvi  stræti,  er  lá  upp  að  Vesturporti 
borgarinnar,  og  spyr  þá  að  segjandi:  »Eftir  hverju  hlaupið 
þjer.«  í*eir  sögðu:  að  þeim  pilti  þann  annan  deytt  hefur. 
Pilturjnn  sagði:  »Þar  hljóp  einn  piltur  litill  skömmu  fyrri, 
en  þið  mættuð  mjer,  og  var  á  mjög  hörðu  striki,«  og  bentí 

10  þeim  þangað  af  vegi.  Senn  runnu  þeir  þá  leið,  er  hann 
þeim  tilvísaði,  en  hann  með  hægð  komst  í  ílóði  annara  i  gegn 
um  borgarhliðið  og  svo  út  og  uppá  landsbygðina  til  eins 
bónda,  tjáandi  honum  sina  tilviljan.  Skömmu  eftir,  sem  hann 
var  útgenginn,    kom  boð  til    allra    borgarhliða,    að    enginn 

15  piltur  innan  10  ára  skyldi  útgang  fá.  En  með  þvi  hann 
hafði  svo  hyggilega  undan  komist,  varð  engin  eftirför  honum 
veitt,  heldur  skikkað  að  hjálpa  sjer  ærlega  hvar  og  hvernin 
hann  kynni,  utanlands  eða  innan,  að  hann  kæmi  ekki  i 
Kaupinhafn,  og  lyktar  hjer  svo  frá  honum  að  segja. 

20  A  minu  6.  þjónustuári  undir  kónglegu  regimenti,  skeði 

eitt  hryggilegt  morð  skamt  frá  Kaupinhafn  á  einum  prest- 
garði.  Presturinn  hjet  H.  Söfren^).  Svo  bar  við  að  prest- 
urinn  hjelt  einn  húsþjenara,  ei  minnist  eg  glögt  hans  nafn. 
Hann    skipaði  honum  eitt  laugardagskvöld  að  kljúfa  við  til 

25  tveggja  sunnudagsmáltiða,  svo  með  því  eríiði  sunnudagurinn 
ei  vanhelgaðist.  Presturinn  eftir  máltið  haldna  ásamt  sinni 
ektakvinnu  og  5  eður  6  ára  gamallri  dóttur  og  gjörðri  bæn 
gekk  til  sængur,  en  2  þjónustumeyjar,  er  þessum  frómu 
elskuhjónum  þjónandi  voru,  staðnæmdust  við  á  meðan  þessi 

30  maður  hafði  ei  við  lokið  sitt  tilskikkað  eríiði.  Presturinn 
af  meðaumkan  og  manngæsku  skikkaði  annari  sinna  þjónustu- 
me^^ja,  að  færa  honum  út  könnu  fulla  af  sinu  eigin  öli,  til 
hugkvæmdar,  þvi  hann  vissi  vel,  að  þetta  kvöldverk  mundi 
honum  illa  geðjast.     Stúlkan  gjörði  sem  henni  var  befalað, 


*)  Likl.  er  hjer  átt  við  Soren  Pedersen,  presl  i  Skævinge,  sem  var 
myrtur  16.  Nóv.  1618.    Wiborgs  Prœstehistorie  III.     103.    RC. 


í 


41 

en  strax  sem  hún  kom  til  hans  með  ölið  út  í  garðinn,  heila- 
hjó  hann  hana  i  einu  til  dauða,  og  sagði  him  prestsins 
gjalda  skyldi.  Og  nær  prestinum  þótti  hennar  dvöl  yíir 
máta  langgæð  verða,  sendi  hann  hina  aðra  stúlkuna  að  vita 
hvað  hennar  dvöl  valda  mundi,  og  gekk  það  til  fyrir  henni  5 
á  sömu  leið  sem  fyr  það  hina  skeði.  Siðan  gekk  þessi 
morðingi  inn  i  stofuna  að  hvilu  hjónanna.  Presturinn  spurði, 
hvað  stúlkurnar  dveldi.  Hann  kvað  þær  liggja  dauðar  út 
i  garðinum  og  hjet  honum  sömu  kjörum  og  hans  kvinnu, 
svo  hann  skyldi  ekki  annað  laugardagskvöld  fá  sjer  við  að  10 
kljúfa.  Presturinn  með  miklum  ótta  og  hræðslu  bað  um 
grið  og  líf  og  hjet  honum  aldrei  við  skyldi  fá  framar  um 
það  kvöld  að  kljúfa.  En  þar  hjálpaði  engin  bón  nje  fortölur. 
Presturinn  bað  hann  um  svo  langan  frest,  að  hann  læsi 
faðirvor,  hvað  honum  og  veittist.  Bar  hann  svo  sina  öxi  15 
blóðuga  á  loft  og  hjó  þau  bæði  i  sænginni  til  dauða.  En 
af  þvi  að  mjög  var  dimt  i  herberginu  og  áhöld  höfðu  orðið 
með  þeim  i  fyrstu,  þá  skreið  þeirra  litla  dóttir  aftur  af  sæng- 
inni  og  komst  út  i  burt  til  manna,  er  þar  i  þorpinu  ekki 
sjerdeilis  langt  frá  bjuggu.  Morðinginn  eftir  þetta  fordæðu-  20 
verk  framið,  gekk  með  skyndi  i  prestsins  hirslur  upp  að 
brjóta,  og  af  þvi  dýrasta  hans  góssi  svo  ræntu  bjó  hann 
sjer  bagga  svo  stóran,  sem  hann  naumast  gat  borið  og  með- 
farið.  Liðu  svo  3  ár  fyr  en  þessi  morðingi  höndlaðist  i 
landi  Holsten,  er  skeði  með  þvilikum  aðburði  sem  nú  eftir-  25 
fylgir. 

tessi  sálugi  prestur  átti  bróðurson  og  var  kominn  i 
landið  Holsten  i  eitt  gestaherbergi ;  á  meðal  annara  frómra 
manna  sjer  þessi  hinn  ungi  maður,  að  einn  situr  með  hatt 
sins  föðurbróðurs.  Prestsins  frænda  bregður  svo  við,  að  30 
hann  feldi  matarnautn,  og  þykir  nú  vant  efni  sjer  að  hönd- 
um  komið,  og  er  nú  i  umbyltingu  sinna  þanka,  hvað  hann 
helst  skuli  til  bragðs  taka.  Húsvörðurinn  spyr  hann  að, 
hvort  honum  að  nokkru  óglatt  væri,  hinn  kvað  litið  um 
það  vera.  í'essi  hinn  ungi  mann  spyr  að  þennan,  hvar  hann  35 
hafi  fengið  þann  hatt  er  hann  bæri,  og  sagði  það  vera  hatt 
sins  föðurbróðurs,    herra  Söfrens,    er  myrtur  hefði  verið  i 


42 

Sælandi  af  sínum  eigin  þjenara.  Honum  brá  þar  litt  við, 
en  kvaöst  þó  hattinn  með  fullu  veröi  keypt  hafa-  Pessi 
ungi  maður  efast  með  sjer,  hvort  hann  skuli  á  hann  hendur 
leggja.     En    með    þvi    skrif  var  útgengið   um   alt  rikið,    að 

5  hann  skyldi  höndlast,  hvar  sem  haun  þekkjast  kynni,  þar  fyrir 
i  Guðs  trausti,  þó  hann  þekti  hann  ei,  lagði  hann  hendur  á 
hann  að  tilbeiddum  styrk  þeirra,  er  við  borðið  sátu  og  lýsti 
hann  kóngsins  fangara,  inn  til  þess  hann  glögglega  bevising 
til  leiddi,  hvar  eða  af  hverjum  hann  hefði  þennan  prestsins 

10  hatt  fengið.  En  strax  sem  hann  greip  hann  höndum  varð 
hann  með  öllu  megnlaus,  og  játaði  sig  sekan  i  fyrirnefnd- 
um  glæp  og  fordæðuverki.  Siðan  fjekk  hann  sin  forþjent 
laun  og  einn  heríilegan  dauða. 


VII.  KAR 

15  Um  þann  skóflikkara  eður  skóbœtara,   sem  stal  fátœkra 
fje  úr  dómkirkjunni  á  nótt. 

í  borginni  Kaupinhafn  var  einn  skóílikkari,  Jens  að 
nafni,  sá  eð  hafði  búðarkorn  i  St.  Nikulás  kirkjustræti, 
hvar    inni    hann    daglega    sina    handverksiðju  framdi.     Svo 

20  bar  til  að  hann  dreymdi  eina  nótt  i  sinum  fyrsta  svefni,  að 
sem  maður  nokkur  kæmi  til  hans  og  spurði  sig  að,  hverju 
hann  vildi  launa  sjer,  ef  hann  visaði  honum  þann  stað,  hvar 
hann  peninga  öðlast  kynni;  þvi  að  þessi  maður  hafði  um 
kvöldið    með    þunglegum    geðsmunum    sig  til  hvildar  lagt, 

25  vegna  sinnar  fátæktar  og  naumra  búskapsefna.  Maðurinn 
þóttist  telja  vanmátt  sinn,  þau  laun  út  að  greiða.  Hinn 
kvað  að  forlikun  mundi  verða  þeirra  á  milli.  Póttist  hann 
klæða  sig  og  fylgja  honum  eftir,  inn  til  þess  þeir  komu  að 
dómkirkjunni^),  þá  vissi  hann  sig  vera  vakandi.    Hann  segir 

30  að    þar    sje    gjald    inni  nægilegt.     Hann    segir  að  ei  kunni 


^)  o:  Frúarkirkju. 


43 

hann  því  að  ná,  svo  ei  verði  við  vart.  Hinn  segir  að  hann 
með  bakhluta  síns  líkama  skuli  á  hurðina  þrýsta,  og  að  þvi 
gjörðu  hafi  hurðin  opnast,  og  eftir  hans  áeggjan  einn 
ölmusustokkinn  út  borið  fyrir  kirkjudyrnar  og  upplokið  án 
harks  eða  háreystis.  Eg  minnist  ógjörla  summuna  að  dýrleika,  5 
þess  smágjalds,  hvað  alt  var  i  seslingum^),  sem  er  fjórði 
partur  iir  fiskgildi,  hver  ein  sú  smámynt,  en  300  dalir  minnir 
mig  að  summan  reiknaðist  að  visu.  Svo  sagðist  hann  kirkju 
aftur  læst  hafa,  án  harks  eða  hljóðs.  Siðan  að  þessu  svo 
skeðu,  kvað  hann  hinn  horfið  hefði.  10 

Nú  á  meðan  þetta  ráns-fje  var  ekki  öldungis  eytt  og 
uppsóað,  sem  hann  með  allra  handa  óhófi  útsvallaði,  yfirgaf 
hann  á  meðan  sitt  náttúrlegt  handverk.  Á  þeim  næsta 
sunnudegi  eftir,  sem  þetta  fordæðuverk  skeð  hafði,  og  kirkju- 
verjararnir  skyldu  sinn  umgang  i  kirkjunni  hafa  eftir  venj-  ið 
unni  að  bera  þær  töflur  fram  fyrir  fólkið,  sem  á  stólunum 
situr,  hvar  inn  sjerhver  leggur  sem  hver  vill  sjálfur,  og 
þá  þeir  ölmusufjeð  skj^^ldu  innleggja,  fundu  þeir  eina  örkina 
tæmda  öllu  gjaldinu.  Siðan  kunngjörðu  þeir  það  prestinum, 
hverju  hann  að  endaðri  prjedikun  yfirlýsti  af  prjedikunar-  20 
stólnum,  og  þar  eftir  á  ráðhúsinu  tilskikkað,  að  hver  sá 
maður,  sem  seldi  eður  betalaði  i  seslingum  til  hálfs  dals 
gildis,  skyldi  rjetttækur  til  járna  undir  próf  og  rannsak. 

Svo  bar  til  nær  sem  þessi  fj^rnefndi  glæpamann  hafði 
að  mestu  því  rænta  fje  útsvallað,  þá  fjell  honum  til  geðs  25 
að  tiðka  sitt  gamla  handverk  aftur  að  nýju.  Gekk  til  eins 
skómakara  að  nafni  Jakob,  skósólaleður  að  honum  að  kaupa; 
en  i  verðið  býtti  hann  hálfu  öðru  dals  gildi  i  seslingum. 
Hann  Ijet  inntappa  honum  eina  könnu  öls,  en  á  laun  sendi 
til  býfógetans,  Laurits  Magnússonar,^)  hver  strax  útsendi  30 
tvo  býsveina,  að  gripa  hann.  Og  nær  þeir  koma  i  stofuna 
heilsa  þeir  bliðlega  og  um  könnu  öls  biðja,  hvað  þeim  og 
veittist.  I^eir  spyrja,  hver  þessi  maður  sje,  og  bjóða  honum 
samlag  á  ölinu,  en  hann  kvaðst  ei  tefja  mega.    Húsbóndinn 


^)  smápeningur,   6  peninga   gildi,   þaraf  nafnið  »Sechsling«.    RC. 
2)  bœjarfógeti  í  K:höfn  1615-20.    RC. 


44 

segir  aö  hann  hafi  af  sjer  keypfc  leður  til  hálfs  annars  dals 
og  í  seslingum  alfc  borgað.  Pk  segja  býsveinarnir  þann 
mann  vera  kirkjuþjóíinn,  sem  sfcolið  hefur  þvi  helga  fje  og 
volaðra  upphaldi.  Senn  lögðu  þeir  hendur  á  hann  og  hann 
5  meðkendisfc  sfcrax  fyrir  þeim  þetfca  ódæðuverk.  Siðan  leiddu 
þeir  hann  fyrir  býfógefcann  og  þaðan  í  fangelsið.  og  skömmu 
þar  effcir  úfcleiddur  og  sfcegldur  fyrir  ufcan  Vesfcurporfc. 

Nú  eftirfylgir  um  þann  þjóf  sem  Ijet  gjöra 
lykil  að  kramhúðunum. 

10  Par    bjó.   i  Kaupinhafn   einn  sá    sláfcrari  er  Chrisfcján 

hjefc,  einn  velríkur  maður.  Hann  fcók  sjer  það  fyrir  af 
djöfulsins  innblæsfcri  að  komasfc  i  sem  ílesfcar  krambúðir 
borgarinnar,  og  keypti  að  einum  smið,.  þeim  Diðrik  hjefc  að 
gjöra  sem  þar  til  hlýddi.    Pegar  kramsveinar  söknuðu  margs- 

15  konar  vöru  úr  sinum  krambúðum,  þá  bar  upp  þetta  hver 
fyrir  öðrum  og  kunngjörðu  sinum  herrum  með  lempe.  Peir 
taka  það  til  bragðs,  að  þeir  láta  tvo  menn  liggja  uppá 
njósn  i  hverri  krambúð  um  næturtíma,  og  með  þeim  hætti 
varð  það  augljóst  hver  þessu  valda  mundi.    Hann  varð  svo 

20  uppvistur,  gripinn  og  í  fangelsi  settur  með  9  þeim  persónum 
er  honum  þjentu  og  i  bland  þeirra  var  hans  kvinna.  2  dætur 
og  1  sonur. 

Bróður   einn    átti    hann    sjer  i  borginni  þann  er  Jens 
ferjumaður  nefndist.     Hann  bjó  i  Yingarðsstræti,  þar  næstu 

25  dyr,  sem  eg  lá  til  herbergis.  ?að  var  haldið  að  þessi  maður 
mundi  vera  varúlfur,  hverjir  menn  þessháttar  stundum  í  iilfs- 
liking  bregðast,  þó  án  eigin  vilja,  og  hefur  ættum  fylgt 
frameftir,  sem  sagt  er  að  skeð  hafi  fyrir  óhæíilegt  meðal. 
Pessi  ferjumaður  Jens,    bróðir    hins   áður  nefnda,    gekk    á 

30  þann  veg  sem  von  var  til  að  kóngur  mundi  um  reisa  til 
Friderichsborgar,  hvar  eg  með  mörgu  fólki  var  viðstaddur, 
sem  var  við  ströndina  hjá  Hábrú.  tegar  kóngurinn  kom 
af  slotinu  fjell  þessi  Jens  á  sin  knje.  Kóngur  spurði  hver 
hans    vild  væri.     Hann  segir  og  kvaðst  biðja  hann  um,    að 

35  sinn  bróðir  mætti  undir  sverð  frá  hengingu  náðast.  Kóngur 
kvað   honum    annað    nauðsynlegra  vera    en    um    það  biðja, 


45 

sem  væri  að  biðja  Guð  um  það,  að  henti  aldrei  slík  ólukka, 
sem  hans  bróðir.  Samt  væri  hann  það,  sem  hann  væri 
orðinn,  hvem  dauðadaga  sem  hann  fengi.  Kóngur  snerisfc 
við  og  spurði  hvað  mikið  hann  vildi  fcil  þess  gefa.  Hinn 
bauð  300  dali.  Kóngur  kvað  svo  vera  skyldi  og  skyldi  fcil  5 
kirkna  leggjasfc,  hvað  og  skeði,  að  hann  með  öUu  sinu 
hyski,  sjálfur  hinn  fcíundi,  var  hálshöggvinn. 

Um  skraddarans  kvinnu. 

Einn  skraddari  Hannes  að  nafni,  sá  eð  bjó  upp  i 
Klæðabúðunum,  er  svo  kallasfc,  áfcfci  sjer  unga  og  dægilega  10 
kvinnu,  sú  er  Anna  hjefc.  Einn  af  soldáfcum  hafði  hana 
lifcið  með  girndaraugum  og  um  safc  með  sinum  kompánum 
að  ná  henni  frá  sinum  ekfcamanni,  og  þessvegna  skeði 
mikið  upphlaup  i  borginni  á  einum  laugardegi,  með  soldáfc- 
um  og  erfiðisfólki  borgaranna.  Maðurinn  varð  það  svo  15 
búið  að  hafa,  með  þvi  hún  sjálf  þar  fcil  sfcyrkfci  og  misfci 
hennar  svo  aldeilis. 

Með  sama  mófci  bar  fcil  það  sama  hausfc  að  einn  að  nafni 
Maurus  knifsmiður  hlaufc  að  missa  sina  ekfcakvinnu  B e r- 
sabe,  sú  eð  gaf  og  færi  á  sjer  og  fór  burfc  með  einum  20 
soldáfc  i  Pýskaland.  Ifcem  einn  eðalborinn  mann  Jurgin 
Dá^)  að  nafni,  sá  eð  var  aðmíráll  i  Vesfcursjónum  og  kap- 
fcugann  Mandaus  herfcók  undir  Rússia,  með  hverjum  eg 
fyrsfc  á  herskipum  sigldi  Anno  1616,  misfci  með  sama  hæfcfci 
sina  eðalborna  frú  af  einum  soldáfc  og  rfmdi  með  hana  25 
uppi  Þýskaland.  En  þó  skrifað  sje  fyrir  slika  gildir  eigi, 
þvi  einn  soldáfc  kroppar  sjaldan  auga  úfc  þess  annars  sins 
kompáns  og  sfcallbróðurs. 


*)  Jargen  Daa,  aðmíráll,  f  1619. 


46 


VIII.  KAP. 

Innihaldandi  um  minar  siglingar  á  herskipum  um  norð- 
vestursjóinn  og  fleira  hvað  viðhar  við  týhúsið. 

Á  þvi  fyrsta  ári,  er  eg  kom  undir  kónglegt  regimenti, 
5  anno  1616  var  kóngsins  lifskip  í  smiði  á  Bremerhólmi,  sem 
i  fyrstu  kallaðist  Caritas,  en  siðar  fyrir  nokkurt  tilefni 
Patientia.  A  þvi  ári  1616  var  haldinn  herradagur  til  Opsló 
i  Noregi,  með  kónginum  ásamt  öðrum  af  ráðinu.  Var 
cancelerinn  Christian  Fris,^)    hver    eð    í    þann    tima  var 

10  mjög  á  aldur  kominn,  undir  eða  yíir  áttrætt.  Og  um  kvöldið 
til  Opsló,  nær  hann  með  kónginum  og  öðrum  herrum  var 
til  borða  uppsitjandi,  kendi  hann  sig  veikan  orðinn  og  bað 
kónginn  innilega  um  að  hann  mætti  útíiytjast  strax  til  skips 
þess,    er    hann    kom  með  frá  Kaupinhafn  þangað,    sem  var 

15  Fides,  og  að  morgni  komast  á  heimleið,  hvað  kóngurinn 
góðmannlega  samþykti.  En  um  nóttina  nærri  miðnætti 
andaðist  hann,  og  strax  að  morgni  heimleiðis  fluttur.  Nú 
sem  hans  frú,  Mette  eður  Mathildur^)  það  spurði,  brá 
henni  undarlega  við,  og  var  sagt  að  hefði  rangan  grun,  að 

20  öðruvisi  mundi  skeð  hafa  um  hans  dauða;  nefnt  var  að  hún 
mundi  ósæta  samvisku  hafa  til  kóngsins,  og  varð  kóngur 
af  trúum  vinum  þar  um  viðvaraður  að  hann  til  sjós  og  lands 
sem  best  sig  athugaði. 

A  þvi  ári  1617  um  vorið  ásetti  kóngur  sjer  enn  þá  sem 

25  fyrri  að  útsigla  sjálfur  með  sinu  lifskipi  Patientia.  Um 
kvöldið  var  við  lokið  að  flytja  til  skips  hvað  við  þurfti,  en 
um  morguninn  eftir  vildi  kóngur  afreisa.  Um  nóttina  kom 
svo  mikil  ógn  af  austri  að  undrast  mátti,  og  menn  hugðu 
hús    og  turnar  niður  hrapa  mundu.     jÞað  varði  nærri  hálfa 


1)  Chr.  Friis,  kanslari,  f.  1556  f  29.  Júli  1616. 

^)  Mette  Hardenberg  líona  Friis  kanslara  á  einmitt  að  hafa  verið 
mikil  vinkona  Kristjáns  konungs.  Hún  dó  15.  Jiiní  1617.  Sjá  RC  og 
rit  þau  er  þar  er  vitnað  í. 


47 

eykt.  En  í  þeim  sama  byl  hrakti  kóngsins  lifskip  uppá 
sandrif  nokkur,  er  lágu  fyrir  utan  Bremerhólm,  úr  íiotanum 
100  skipa,  er  þar  lágu,  og  um  koll  á  stjórnborðssiðuna  og  rann 
sjór  inn  af  hverju  porti,  þvi  stykkin  lágu  öU  úti.  Svo  skemd- 
ist  allur  farkostur  fólksins  með  kóngsins  öllu  meðfylgjandi.  5 
Hann  sjálfur.  kóngurinn,  ásamt  öllum  honum  þjenandi,  sem 
var  kapteinar,  skipherrar,  byssuskyttur,  bátsmenn,  timbur- 
menn  og  hofþjenarar,  sem  þar  daglega  við  voru  i  hálfan 
mánað,  skipið  aftur  að  viðrjetta,  hvað  og  skeði  með  stórum 
eríiðismunum,  Pá  umbreyttist  skipsins  nafn,  sem  fyr  hjet  10 
Caritas,  enn  með  þvi  að  slik  raun  og  reynsla  það  yíirfjell, 
Ijet  kóngurinn  nefna  það  Patientia.^) 

Skömmu  siðar  en  þetta  skeði  Ijet  kóngurinn  tilbúa  uppá 
nýtt  þetta    sitt  skip  til  siglingar,  að  reyna  þess  gang,  stöð- 
ugleik    og    ferð    undir  seglum,    með  öðru  velsiglandi  skipi,  15 
Spes    að    nafni.     Nokkrum    dögum    fyr    Ijet  kóngurinn  það 
sp^a^jast    út    um  landið  i  nálægð,    að  hann  með  þessu  skipi 
vildi  afreisa.    En  sem  skipin  skyldu  frá  höfnum  halda,    Ijet 
kóngurinn  setja  sig  með  bát  til  hins  skipsins.    Á  þessum  degi 
var    gott  veður    með   sólskini.  —  I  þann  tima  lá  eg  sjúkur  20 
i  köldu    og    varaði  18  vikur  sá  sjúkdómur.  —  Og  nær  sem 
skipin    undir  þeirra  seglum  voru  komin  út  fyrir  Drageyri  i 
hægri    kylju,    kom    einn    andgarður  svo  geysilega  hart,    að 
stórmastrið,    sem  var    samansett   af  9    trjám  og  var  tveggja 
eða  3ja  feðminga  að  þykt,  hrökk  i  sundur^)   og  i  einu  út  i  25 
sjó  meö  12  mönnum,    er    i  mers-körfunni   sátu,    af  hverjum 
einn    þeirra    andaðist,    og    kóngur  mjög  syrgði  með  tárum, 
og  kvað   hann  fyrir  sig  sitt  lif  mist  hafa.     Hans    börn  Ijet 
hann    taka,    þau    sem    vaxin  voru,    en    þeirra    móður  siðan 
einum    bátsmanni   gifta.      I    þriðja    sinni    var    eg    með    þá  80 
kóngurinn  sigldi  þessu  skipi  ofan  i  Eyrarsund,  og  tókst  þá 
alt  vel. 

Páskadaginn    sjálfan,     þegar  öll  kóngsins    skip    lágu    á 
straumunum  fyrir  utan  Bremerholm,   undir  sinu  skarti,  sem 


^)  þessa  atviks  getur  konungur  í  dagbók   sinní  ^^4  og  ^/e  1617. 
^)  eftir  dagbók  konungs  skeði  þetta  30.  Júní. 


48 

er  skansklæðum  umkring  alla  borðstokka  og  allar  merskörfur, 
með  sín  ílögg  á  toppum  og  bolsaner^)  frá  rámúlum,^)  undir 
prjedikun,  rak  eina  tunnu  tvibotnaða  að  skipinu  Patientia, 
en  sá  maður,  er  bar  dagvakt,  brá  karnatskrókum^)  á  þessa 
ð  tunnu  og  innbyrti  hana,  því  hann  hugði  þar  gagnlegt 
nokkuð  inni  vera  mundi.  En  nær  hann  tunnuna  opnaði 
var  þar  inni  höfuðlaus  dauður  maður  liggjandi.  Maðurinn 
var  felmsfullur  og  úthæfði  tunnunni  aftur  i  sjó.  Síðan 
gjörðist    stór  reimleiki  lengi  i  skipinu,   hvers  9  menn  urðu 

10  við  varir,  á  meðal  hverra  eg  var  einn,  hvern  vjer  fengum 
yfir  höfuðið,  hvar  yfir  kóngur  sig  mjög  aumkaði  og  daglega 
vitjaði  vor  sjálfur  og  tilskikkaði  sinum  matgjörðamanni  oss 
þá  heilnæmustu  fæðu  að  bera.  Petta  var  i  öðru  sinni  er  eg 
sigldi  innanborða  á  þessu  skipi  með  kónginum  ofan  i  Eyrar- 

15  sund.     Guð  veitti  oss  aftur  vora  heilbrigði. 

Priðja  sinn  Ijet  kóngur  útbúa  2  önnur  skip  Fides  og 
Spes  til  Noregs  þar  sem  þeir  kalla  Fleckerey,*)  til  að  um- 
skoðast  þar  f^^rir  umtölur  nokkurra  manna,  hvort  þar  mætti 
ekki  blokkhús  byggjast,  svo  þau  skip,  sem  i  stormi  þar  inn 

20  hleypti,  gæfi  rikinu  toll.  Pvi  þar  hleypa  inn  mörg  skip, 
þegar  svo  viðliggur  og  liggja  þar  af  sjer  storminn.  En 
kóngi  leist  ei  það  ráðlegt  vera  nje  þeim  herrum,  sem  voru 
af  ráðinu  og  kónginum  meðfylgdu,  sem  var:  AlbertSkiel 
rikisins    aðmiráll,  sá  norski  canceler,    sá  norski  statholder.'') 

25  Vjer  fengum  þangað  góða  byri.  f  essi  rikisins  aðmiráll  var 
einatt  á  ræðu  við  kóng  um  rikisins  nauðsynjar  og  jafnan 
lagði  til  hið  besta,  eftir  þvi  sem  hverjum  viðveik,  og  hann 
sá  aö  meðþurfti. 


^)  o:  veifur. 

^)  o:  rárendum. 

^)  'karnat'  er  verkfæri  til  að  draga  vörur  upp  í  skip  (einskonar 
»talia«);  karnatskrókur  er  þk  krókur  á  reipisenda,  sem  er  festur  i 
karnat. 

*)  Eftir  dagbók  konungs  fór  hann  á  stað  7.  mai  1617  og  lenti  aftir 
við  Varberg  14.  maí. 

")  Albert  Skeel  (1572—1639)  ríkisaðmíráll  1616—23.  —  Norski  kans- 
larinn  var  Jens  Bjelke  (1580—1659),  landstjórinn  í  Noregi  (1608-1618) 
var  þá  Enevold  Kruse  (1554-1621).    RC. 


49 

Einn  morgun  bar  svo  við,  nær  menn  tóku  sinn  morgun- 
verð,  að  einn  af  kóngsins  hofjunkurum  var  sendur  til  að 
spyrjast  fyrir  um  i  skipinu,  hvort  engir  íslenskir  væru 
innan  skipsborða,  hverjir,  ef  þar  væri,  skyldu  án  viðtafar 
með  sjer  ganga  fyrir  kóng,  því  hann  svo  bífalaði.  Honum  5 
var  andsvarað  að  2  af  byssuskyttunum  væri  íslenskir,  sem 
var  Jón  Halldórsson  ættaður  úr  Eyjafirði,  og  Jón  Ólaf  s- 
son,  sem  var  eg.  Yið  gengum  svo  með  honum  upp  á  þiljur 
fyrir  kóng  og  rikisins  aðmirál  Albert  Skiel. 

Kóngur    bað    mig    biða    svo  lengi,    sem  hann  við  hinn  10 
eldri    og   stærri  mann  talað  hefði.     Hann  spyr  hann  að  ætt 
og    nafni,    og  með  hverjum  hann  hefði  út  af  landinu  siglt, 
og    fyrir    hverja   orsök.     Jón    kvað  enga  vera  utan  alleina 
sina    girnd,    sem  þar  til  hafi  stórum  langað.     Kóngur  kvað 
það  ei  vera  mundi,  heldur  kvaðst  hyggja  að  hans  frek  elska  15 
til  kvenna  þvi  valdið  hafa.    Síðan  kallar  kóngur  á  mig,  og 
með    sama    hætti    aðspyr  mig  að  ætt  og  nafni  og  hvort  eg 
hafi  i  skóla  gengið,    þvi  eg  sjái  út  til  þess,   að  hafa  lærðra 
manna  yfirliti,    og  enn  spyr  hann  mig  að,  með  hverjum  eg 
hjeðan  siglt  hefði.    Eg  segi  með  Engelskum,  þvi  eg  vogaði  20 
eigi  þar  um  að  missegja.     Kóngur  spyr  mig,  hver  nauðsyn 
mig  hafi  þar  til  dregið  heldur  enn  með  Dönskum.    Eg  kvað 
ei  aðra  en  sjálfs   mins  vild  þar  til  komið  hafa.     Hann  spyr 
að  minni  reisu  til  Englands,  þarveru  og  þaðanför,  og  hvern- 
in    mjer    þar  fallið  hefði,    og    margs    fleira  þar  innanlands,  25 
um  byggingar  og  vegarlengdir  þar  i  milli  borga,   trúbrögð, 
og  margs  annars,  og  uppá  flest  gaf  eg  kóngi  svar,  og  með- 
kendi  mig  það  alt  satt  segja  og  hafði  gaman  af  þessu  okkar 
samtali.     Siðan  mintist    kóngur    á  Engelskra  kaupskap  hjer 
við  land,  og  varð  mjer  það  til  svara,   að  hjer  kæmi  oftlega  30 
á  vor  rekais  frá  Grænlandi  og  burt  tæki  veiðarfæri  manna, 
og  stæðu  menn  þá  eftir  hjálparlausir.    Kóngur  kvaðst  þetta 
fyrri    heyrt    hafa.     Albert  Skiel    ansaði    jafnan    góðu    til 
vegna  þessa  lands  innbyggjara,  og  kvaðst  svo  breyta  mundi, 
og  því    enn    framar    ef    hjer  byggi,    að  kaupa  sjerhvað  um  35 
nauðsynjaði,  reiðurum  Danmerkurrikis  að  þakkarlausu.     En 
þó    þeir    keyptu  sjer  veiðarfæri  aftur,    þá  hefðu  reiðararnir 

4 


50 

þar  ei  síöur  gagn  af,  þvi  sagt  væri  að  íslenskir  fengi  Dönsk- 
um  matinn,  en  hjeldi  eftir  beinunum.    Hann  spyr  mig  hvort 
ei  svo  væri.     En  eg  kvað  það  satt  vera,    að  Danskir  hefðu 
bolina,  en  íslenskir  höfðunum  eftirhjeldu. 
5  Margt  íieira  varð  um  þessa  lands  höndian  og  háttalag, 

rikra  og  fátækra  talað,  en  eg  ansaði  fáu  til;  en  svo  var  að 
merkja,  að  kóngur  væri  margs  vis  orðinn,  hvernin  hjer  til 
gengi  og  spurðist  fyrir  um  falsaða  vöru  Danskra,  hvort  satt 
væri,  sem  þeir  jafnan  um  knurruðu,   þeir  eð  hjer  byggi,  en 

10  þó  kæmi  enginn  hjeðan  með  skjallega  klögun  þar  yfir,  hvað 
honum  mjög  þótti,  óskandi  að  Island  væri  sjer  svo  nálægt, 
sem  þá  var  Noregi.  Eg  segi  kóngi  að  einn  islenskur  stúdent 
væri  þann  tima  i  Kaupinhafn,  Porlákur  forkelsson  að 
nafni,  frá  Hólum,  sem  þrislags  próf  hefði  til  sýnis.    Kóngur 

15  gladdist  við  og  bað  mig  að  áfýsa,  að  hann  þau  fyrir  sjer 
til  sýnis  Ijeti,  svo  hann  þar  um  eitthvað  glögglegt  fregna 
fengi.  Og  svo  að  þessu  samtali  i  það  sinn  öllu  enduðu, 
Ijet  kóngur  kalla  á  sinn  eigin  vintappara  M.  Christian 
Skammelsson^)  og  bifalaði  honum  eitt  12  marka  vinstaup 

20  okkur  að  afhenda,  og  að  þvi  meðteknu  gafst  okkur  burt- 
fararleyfi  aftur  þaðan. 

AlbertSkiel  áfýsti  kóng  hjeðan  fólk  að  útskrif a ;  kóngur 
kvað  land  þetta  ei  fólkríkt  vera  og  bændur  ei  missa  mega. 
Uppfrá    þessu    ávarpaði    kóngur    mig  þrávalt    með  Ijúflegu 

25  ávarpi,  hvar  hann  sá  mig. 

Síðan  fengum  vjer  suðaustanvind  norður  með  Noregi 
alt  til  þess  að  vjer  komum  í  Fleckerey;  þar  kom  kóngur  á 
land  að  umskoða  hvað  honum  virtist  og  hinir  aðrir  herrar 
með  honum,  og  svo  ferðaðist  hann  með  þeim  á  þann  næsta 

30  prestagarð,  er  þar  lá  við  höfnina,  og  svo  út  til  skipanna  am 
kvöldið,  og  svo  aftur  að  morgni  til  heimferðar.  Ei  leist 
kóngi  þar  hentugt  blokkhús  að  byggja  láta. 

Sá  viðburður  skeði  á  heimreisunni,  að  nær  kóngur  vildi 
kvöldmáltið    halda,    þá  vantaði  alt  borðsilfrið,    en  kóngsins 


^)  Christian  Skammelssen  var  efnaður  borgari  og  hjelt  vínkjallara 
í  Höfn.    Hann  dó  1626.    RC. 


51 

vaktari  hafði  gleymt  silfrið  að  heimta  eftir  miðdagsmáltíðina. 
Pá  gjörðist  mikiU  ókyrleiki  í  skipinu  af  þviliku  tilferli,  og 
voru  þá  allir  uppá  þilfar  kallaðir  og  lykiU  sjerhvers  manns 
heimtur  að  öUum  hirslum,  og  var  eg  þá  sem  fleiri  stórlega 
uggandi,  að  hefði  svo  mátt  ske,  að  nokkur  óráðvandur  hefði  5 
mátt  koma  því  á  veitur  frómra  manna.  Pessi  rannsökun 
var  gjörð  af  prófoss  og  hans  4  sveinum.  Einn  bátsmaður 
Rasmus  að  nafni  gekk  til  skipherrans  og  gaf  honum  heim- 
uglega  að  skilja,  að  á  sama  degi,  stund  eftir  máltið,  hefði 
úr  fötu  gegnum  vatnsportið  einhverju  hringlandi  helt  verið.  10 
fað  kom  fyrir  kóng.  En  sá  sem  gjört  hafði  hjet  Jón  og 
var  nýlega  kominn  í  kórkgsins  þjónustu,  og  var  ættaður 
norðarlega  úr  Noregi,  og  eru  í  fyrstu  kallaðir  Grábeinar.  Pessi 
maður  var  Ijeður  kóngsins  matgjörðarmanni  M.  Christian, 
sá  eð  hafði  undir  sjer  11  sveina.  Senn  var  hann  fyrir  kóng  15 
kallaður  og  með  stórri  hræðslu  varpaði  hann  sjer  flötum 
fyrir  kóng  og  meðkendist  sjer  það  með  óvilja  orðið  hafa, 
og  hann  hefði  þess  ei  gáð,  þvi  vatnið  hefði  gruggótt  verið. 
Kóngur  brosti  við  og  vorkynti  manninum  og  kvað  hann 
fávísan  og  fátækan  vera,  og  sagði  hann  skyldi  þjóna  eitt  20 
ár  þar  fyrir  upp  á  hólminum.  Var  þar  svo  ei  meir  um- 
talað . 

Einn    sunnudag    á   heimleiðinni  var    byrleysi,    og  eftir 
prjedikun    og    máltíð    Ijet    kóngur    fólkið     alt    uppkalla    á 
þiljur  og  bað  það  eitthvað  til  gamans  upp  að  finna.    Kóngur  25 
bað  helst  að  einhverir  tveir  drægi  kattastrjúpa,  er  svo  kallast. 
En  þeim  leik  er  svo  varið,  að  þeir  bregða  snæri  aftur  fyrir 
hvors  hnakka  og  dragast  svo  hart  á  hnjám  og  höndum  sem 
megna,    og   er  með  krít  merki  skrifað  yfir  um  þvert  þilfar, 
yfir    hvert    hvor  keppist  öðrum  að  kippa.     Pessi  Jón,    sem  30 
silfrinu    haföi    úthelt,    var  upphvattur    þenna  leik  að  hefja, 
hann    var    stór    maður    og    geysilega    sterkur.     Honum  var 
valinn  einn  af  fólkinu,  fyrst  af  bátsmönnum,  til  leikbróðurs 
sá    sterkasti,    og    siðan  4    aðrir,    hverja  alla  hann  kasklega 
yfirvann.    En  kóngur  miðlaði  honum  við  hvern  mann  hálfri  35 
mörk,    sem    er    fjögra    fiska    gildi.     Siðan  var  leitað  meðal 
byssuskyttanna.     Fyrst    gekk   af  þeim  i  leik  við  hann  Jón 


52 

s[álugi]  Halldórsson,  sem  eg  fyr  nefndi,  minn  trúfasfci 
stallbróðir.  Ei  vildi  það  duga.  Siðan  kom  einn  af  byssu- 
skyttunum,  Michael  að  nafni,  mikill  maður  að  stærð  og 
krafti;  þessir  áttu  langt  þjark  sin  í  milli,  þar  til  Michael 

ð  vann,  og  gaf  kóngur  honum  tvöfalt.  Mikill  var  þeirra  að- 
gangur,  svo  mönnum  fanst  skipið  skjálfa  í  þeirra  viÓureign. 
Siðan  urðu  margir  aðrir  leikar  framdir  kóngi  til  skemtunar. 
Nokkrir  Ijeku  það,  að  sækja  einn  smápening  með  munninum 
ofan    i    einn  vatnsstamp,    og    halda    sinum  höndum  aftur  á 

10  bak.  Sumir  hlupu  i  reiða,  og  af  toppi  fóru  á  hnakka  topp- 
staginn  ofan  eftir,  og  margt  ííeira  annað. 

Siðan  nær  meir  leið  á  daginn  sáum  vjer  eitt  skip  á 
vorri  framleið,  það  skip  var  hollenskt,  ei  striðsskip.  Eg 
hafði  2  stykki  fram  á  skipinu,    ekki  mjög  stór,   sem  kallast 

15  hálfgóss;  lóðið  upp  á  9  marka  þyngd.  Kóngur  bífaiaði 
þeim,  er  þau  vakta  ætti,  að  gjöra  þau  ferðug,  hvað  og 
gjörðist.  Pá  mælti  kóngur:  »Nú  skaltu  Jón  ramma  oss 
það  skip  þar  siglir.«  Nær  eg  stykkin  með  fengpúðri  og 
sliku    sem    til    heyrði    undir    sigti  tilbúið  hafði,    þá  afrjetti 

20  kóngur  stykkin  sjálfur,  eftir  sinni  vild,  en  eg  gaf  fýr  uppá 
þau.  Ei  vildi  hann  þeim  mein  gjöra,  utan  skelk.  Svo  voru 
skotin  ellefu  skot  eftir  þeim  fyr  en  þeir  strika  vildu.  Síðan 
kom  skipherrann  með  íimta  mann  á  borð  til  vor,  skjálfandi 
og  mjög  hræddur,  varpandi  sjer  fram  fyrir  kóng  með  gráti, 

25  afsakandi  sig  mjög,  einkum  það  hann  ei  vitað  hefði  að 
kóngur  sjálfur  innanborðs  verið  hefði.  Kóngur  uppsló  til 
gamans  og  reynslu  að  hann  öll  skotin  borga  skyldi,  sem  var 
hvert  skot  með  rosenobel.  Ei  vildi  kóngur  þau  þiggja  i 
þaÖ  sinn,    utan    ef    i   öðru  sinni  þvilikt  tráss  syndi,    skyldi 

30  hann  útlátum  mæta.  Kóngur  Ijet  færa  honum  og  hans 
mönnum  12  marka  staup  með  Eostockaröl  og  mat.  Ei  gat 
hann  fyrir  hræðslu  matar  nje  öls  neitt.  Siðan  fór  hann  í 
friði  aftur  til  sins  skips. 

Og    nær    vjer    komum    fyrir  Varbergs    slot  Ijet  kóngur 

35  setja  sig  með  bát  til  lands,  með  nokkrum  fleirum  af  hofjunk- 
um  og  herrum.  Þar  stje  kóngur  til  vagns  og  hans  herraleg 
meðfylgd   og  reisti  svo  i  gegnum  Halland  inn  i  Skáney  og 


53 

yfir  um  Eyrarsund  frá  Helsingborg  til  Helsingeyrar,  og  að 
lítillri  dvöl  þar  entri,  kom  kóngur  til  skips  aftur,  og  seint 
um  kvöldið  komum  vjer  upp  fyrir  Kaupinhafn,  þar  eð  St 
Önnu  brú  kallast.  Kóngsins  hofprestur  að  nafni  M.  Davið^) 
gjörði  langa  oratiu  og  þakkargjörð  með  innilegu  málfæri.  5 
Síðan  dró  kóngur  til  lands  i  sinn  aldingarð,  sem  stóð  utan- 
borgar  1  þann  tíma  i  norður  frá  borginni.^)  Psly  i  voru 
allrahanda  jurtir  og  grös.  Marcus  hjet  jurtagarðsmeistar- 
inn.  Slot  stendur  i  miðjum  garðinum  með  háum  turni, 
veglega  gjörður,  og  ypparleg  hús  með  gyltum  og  máluðum  l^ 
bilætum  og  ilmandi  lykt  þar  inni.  I  garðinum  miðjum  stóð 
kóngsins  mynd  úthöggvin  i  alebastursteini. 

Að  morgni  komum  vjer  heim  í  borgina  og  var  sjer- 
hverjum  af  oss  vel  fagnað  af  vorum  kunningjum  og  Guði 
þakkir  gjörðar  fyrir  lukkusamlega  reisu  fram  og  heim  aftur.  15 

Um  frú  Mathildi.sem  fyr  var  nefnd,  var  sagt,  nær 
hún  spurði  kóngs  ásetning,  að  hún  hafi  inngengið  i  sitt 
svefnherbergi  einsömul  og  bannað  sinni  þjónustumey  þar  inn 
að  ganga  með  sjer,  og  hafi  skömmu  seinna  þar  inni  dauð 
fundist.  20 


IX.  KAP. 

Fyrst  nær  eg  kom  til  Kaupinhafnar  1610  var  eitt  opið 
sund  á  milli  borgarinnar  og  Amakarlands,  og  þar  yfir  um 
var  fólk  ferjað  á  smábátum;^)  en  þar  sem  fólkið  út  í  bátana 
stje  nefndist  Kifunes,  af  þvi  snakki  fólks,  mælgi  og  kifan,  25 
sem  þar  daglega  heyrast  mátti.  fvi  hver  þrengdi  sjer  sem 
mest    mátti    út    i    bátana  að  komast,    svo  margt  handar  og 


^)  Hjer  halda  RC.  að  J.  01.  muni  ekki  nafnið,  þvi  svo  haíi  enginn 
hirðprestur  eða  skipsprestur  heitið  þá,   er  hjer  geti  verið  átt  við. 

^)  1606  var  byrjað  að  stofna  til  E.osenborgargarðs  og  1610  að  byggja 
höllina  með  því  nafni.  Marcus  Wiblitz  stóð  fyrir  garðinum  1606 
—1623.    RC. 

^)  Knippelsbrú  var  fyrst  bygð  á  árunum  1618—20.    RC. 


54 

hnifslag  varð  þar  tíðum  úfcgeíið,  þegar  harðfengnir  þar 
hitfcusfc  tiðum.  —  Fyrst  i  stað  fór  eg  yíir  um  það  sund  og 
upp  á  Amakarland,  því  þar  bjó  einn  maður,  sem  eg  hafði 
erindi  við,  Niels  Akason  að  nafni,   sá  eð  var  kaupmaður 

5  viÖ  Skutilsfjarðar  pollhús  við  ísafjarðardjúp.^)  Var  eg  jafnan 
þar  vel  meðtekinn  i  hans  húsi,  og  af  honum  og  hans  kvinnu 
mjög  elskaður.  Hvern  laugardag  fann  eg  hann  i  Kaupin- 
hafn,  nær  eg  var  heima,  þvi  þá  var  torgdagur.  Magnús 
Arason^)    og    Magnús   Sæmundsson^)    minir    elskulegir 

10  landsmenn  (nú  i  Guði  burtsofnaðir)  voru  nokkrum  sinnum 
til  samans  i  hans  húsi  með  góðu  yndi  og  eftirlæti,  og  einn 
tima  með  honum  í  kostulegri  brúðkaupsveislu  Hann  lánaði 
mjer  offclega  peninga,  hverjir  honum  aftur  rúntlega  borguðust 
af    minni    s[álugu]    móður  og  bróður,    af  mínum  peningum, 

15  þeim  er  eg  hjer  eftirljet.  15  vætta  gildi  varð  eftir  i  hans 
garð  af  þvi  góssi  er  mjer  hjeðan  útsendist  þangað. 

.  Einn  ungur  maður  Jaspar  að  nafni  þjónaði  þeim 
æruverðuga  manni  í  Kaupinhafn  IvarPálssyni,  sá  eð 
var  borgmeistari,   fyrir  kaupsvein.     Hann  sigldi  2  ár  upp  á 

20  Skutilsfjörð,  og  átti  fyrir  mina  móður  og  bróður  að  færa 
mjer  til  18  vætta.  En  pest  greip  hann  á  öðrum  degi  eftir 
það  hann  heim  kom  frá  Hamborg,  þvi  skipin  i  þann  tima 
aflossuðu  þar.  En  með  þvi  hans  handskrift  var  ei  til  sýnis 
eftir    hann,    fjekk    eg    þar    enga  leiðrjetting  á,    þó  eg  þess 

25  oftlega  krefðist  bæði  af  borgmeistaranum,  og  mannsins 
eríingjum;  þeir  áttu  heima  i  landi  Holsten. 

Pessir  voru  borgmeistarar  i  Kaupinhafn  í  þann  tima 
er  eg  þar  fyrst  kom  og  dvaldist.  Fyrst  þeirra  hinn  elsti 
var  Knútur  Marcússon,    2.  ívar  Pálsson,    3.  Michel 


^)  o:  verslunarhúsin  við  „pollinn";  þar  sem  síðar  hefur  risiö  upp 
Isafjarðarkaupstaður. 

2)  sonur  Ara  í  Ögri,  á  Reykliólum  síðar  sýslumaðurí  Barðastrandar- 
sýslu.  Dó  úr  bólu  1635.  (Esp.  árb.  VI.  73;  sjá  Sýslum.  B.  Benediktss. 
II.  89  ff). 

')  síðar  sýslum.  í  Barðastrandarsýslu,  dó  líka  í  bólunni  1635  (Esp. 
1.  c).  —  Um  hann  sjá  Sýslumannaœfir  Boga  Henediktssonar  II.  87  Ö. 


55 

Vibe,  4.  Pjefcur  A.ndrjesson.^)  Pessir  allir  höfðu  verið 
fátækra  manna  synir  og  um  brauð  biðjandi,  þegar  þeir  fyrst 
komu  i  Kaupinhafn,  en  fyrir  Gruðs  náð  og  vilja  urðu 
voldugir  menn,  sem  raun  gaf  vitni.  PjeturAndrjesson  hafði 
ferðasfc  fcil  Jerúsalem,  og  var  hálffc  ár  i  burfcu.  En  fcilreksfcur  5 
til  þeirrar  ferðar  var  þessháttar,  eftir  þvi  sem  hann  mjer 
frá  sagði,  að  hann  einn  tíma  um  kvöldið  sat  i  samdrykkju 
með  3  herramönnum  og  kom  i  með  þeim  þung  kappmælgi 
um  reisu  til  Jerúsalem.  Peir  sögðu,  að  sú  reisa  fullendaðisfc 
ekki  á  skemmri  tima  en  á  tveggja  ára  fresti,  en  hann  þvi  10 
sterklega  mótmælti,  og  kvaðst  forfallalaust  á  einu  ári  skyldi 
fullgjöra  og  sagðist  vilja  játa  alt  fje  sitt  uppá  trú  sina  og 
æru  kóngi  til  eignar,  ef  ei  svo  fullgjörðist.  Hjer  um  slógu 
þeir  veð  sin  á  railli,  að  þeir  skyldu  hver  þeirra  honum 
skyldugir  um  eitt  þúsund  dali,  ef  þeim  brigðist;  þetta  full-  15 
gjörðu  þeir  með  handsölum  sín  i  milli.  Um  morguninn 
næstan  eftir  báru  þeir  þetta  fyrir  kóng.  Strax  var  hann 
þangað  kallaður  og  ámintur  um  inntak  sinna  orða,  hvað 
hann  hlaut  að  meðkenna,  og  varð  svo  prófors  alt  að  standa 
á  báðar  síður.  Svo  varð  hans  kvinna  með  sinum  3  dætrum  20 
hús  að  rýma,  og  ekki  eitt  skildings  virði  þaðan  úttaka,  og 
varð  að  fá  henni  hús  og  viðværi  hjá  sínum  góðum  vinum, 
á  meðan  hans  frávera  yíirstóð.  Svo  skildist  hann  með 
miklum  harmi  við  sina  kvinnu  og  börn,  og  fór  svo  með 
greiðasta  hætti,  sem  honum  af  Guði  lukka  til  gafst,  eftir  25 
þvi  sem  leið  lá,  fyrst  suður  i  Róm  og  fjekk  páfans  afláts- 
brjef,  síðan  suður  til  Jerúsalem,  hver  vegarlengd  er  600 
milur  frá  Kaupinhafn  og  fcil  Jerúsalem.  Svo  enti  hann  sina 
ferð  lukkusamlega  á  hálfu  ári  og  fjekk  aftur  sitfc  hús,  hverfc 
á  meðan  var  affcur  lukfc  og  með  þremur  fjölum  fyrir  ufcan  30 
enn  kröffcugra  tilslegið,  og  á  hverri  fjöl  kóngsins  innsigli 
sett.  Prjá  hátiðaklæðnaði  skenkti  kóngur  honum  og  skikkaði 
honum    borgmeistaraembætti.      Svo  hlutu  þessir  herramenn 


^)  Knud  Markvardsen  var  borgmeistari  1606—1629,  Michel  Vibe 
1609-1624,  Iver  Poulsen  1615—1622,  og  Peter  Andersen  Randulf  1618 
—1620.     Sjá  0.  Nielsen,  Kbhvns.  Hist.  líl. 


56 

3  að  útpunga  honum  sitfc  unnið  veðf je,  sem  var  3  þúsund 
dalir.  Svo  hjálpaði  Guð  honum  vel  og  farsællega  úr  þeim 
raunum  til  langgæðlegs  heiðurs  og  sæmdar,  og  var  alla 
tíma  iviröingum  hjá  kóngi  og  í  allra  manna  góðu  yíirlæti. 

5  Og  nú  að  þessari  frásögu  endaðri  skal  nú  vikja  til  annars 
þess  viðbar. 

Skömmum  tíma  eftir  það  eg  var  innskrifaður  undir 
kónglegt  regimenti,  var  mjer  vakt  við  týhúsið  tilsögð  hverja 
niundu  nótt,    og  svo  linkindarsamlega,   að  eg  skyldi  í  vakt 

10  tveggja  minna  stallbræðra  vera,  sem  var  Jón  Halldórs- 
son  og  Rasmus  Hansson,  og  var  þeim  tilsagt  mjer  að 
undirvísa  i  einu  og  öðru,  sem  stykkjunum  og  týhússins 
höndlan  við  kæmi.  Vaktmeistarinn  hjetHansMichelsson 
einn    frómur    mann.     Við    það    porfc   hjá  Hábrú,   þar  eð  eg 

15  var  fyrsfc  fcil  herbergis  hjá  kóngsins  sfcalli,  var  vakfcin  fyrsfc 
hverfc  kvöld  uppþrekfc  að  allri  fullri  fcölu  samansafnaðri,  sem 
voru  24  menn,  að  auk  vakfcmeisfcarinn,  piparinn  og  fcrumbu- 
slagarinn,  þeir  eð  gengu  heim  affcur  með  þeim,  sem  vakað 
höfðu   i    sin    2    dægur.     Fólkið    gengur   í  pörum  og  liðum 

20  sem  i  fylkingu,  fyrsfc  vakfcmeisfcarinn  undan  meö  sinn  mikla 
afcgeir,  siðan  fcrumbuslagarinn  á  hægri  en  piparinn  honum 
fcil  vinsfcri  síðu,  þar  næsfc  hinir  elsfcu  og  svo  hver  með  öðrum 
i  liðum,  hafandi  hver  verju  við  sina  siðu  og  spjófc  á  öxlum, 
sem  sinfcreyr  kallasfc,^)  sem  er  að  þvilikri  myndan,  sem  hjer 

25  sýnisfc. 


4^ 


^)  Teikningin  í  textanum  er  tekin  úr  Ögursbók:  hún  finst  líka 
nokkuö  öðruvísi  í  E  og  D  en  ekki  í  hinum  handritunum.  —  Menn 
hefur  hingað  til  greint  á  um  hvað  „sintreyr",  (d.  „Zintror")  hafi  verið. 
Sjá  Blom,  Chr.  IVs  Artilleri  bls.  308  og  rit  þau  er  hann  nefnir.  — 
Teikning  Jóns  Indíafara  bendir  á  að  þetta  verkfæri  hafi  verið  eins- 
konar  „luntastöng".  —  „Luntinn"  var  digurt  snæri  eða  mjór  kaðall, 
sem  var  kveikt  á,  og  svo  logandi  endinn  borinn  að  púðurholi  fall- 
byssunnar.  Til  þess  að  brenna  sig  ekki  á  höndunum  var  hann  stundum 
vafinn  upp  á  stöng  („Luntestok")  eins  og  sjest  á  myndinni  á  bls.  82. 


57 

Pegar  að  kom  austiir  fyrir  slotið,  á  þann  veg  er  til 
týhússins  liggur,  þar  stillir  hann  sina  fylking,  og  skipast 
alt  fólkið  i  einn  kringlóttan  hring;  síðan  lýtur  hann  i  þess 
manns  eyra,  er  honum  stendur  til  vinstri  handar,  og  segir 
það  lausnarorð,  sem  hann  af  slotsherranum  hvern  dag  með-  5 
tekur  í  hljóði  og  vaktinni  i  hljóði  svo  sagt  verður,  að  enginn 
maður  má  það  orð  vita  utan  alleinasta  vaktin.  Og  hver 
sem  þvi  orði  týnir,  og  ekki  kann  því  að  svara  á  miðnættinu, 
þegar  vaktmeistarinn  uppkemur  með  piparann  og  trumbu- 
slagarann  til  porta  týhússins  vaktina  að  reyna,  sá  hefir  10 
lifinu  týnt,  er  þá  skildvakt  stendur  i  þann  tima.  Aðurnefnd 
orð  segir  hver  öðrum  i  eyra,  þar  til  það  verður  í  haus 
hægra  eyra  talað.  En  sje  svo  að  þetta  hljóðmæli  hafi 
einhverjum  mishej^rst,  og  komi  þvi  rangt  orð  að  vakt- 
meistarans  hægra  eyra,  þá  verður  að  segja  aftur  uppá  nýtt,  i5 
þar  til  það  verður  rjett  skilið.^)  Siðan  ganga  6  ársknektar 
uppá  slotið  að  vaka  á  slotsplássinu  en  18  upp  til  týhússins. 
Siðan  ganga  þeir  heim,  sem  einn  dag  og  nótt  vakað  hafa, 
þangað  sem  vaktmeistarinn  biður  eftir  þeim,  og  síðan  fylgir 
hann  þeim  með  sömu  aðferð  i  fylkingu  að  portinu,  þar  sem  20 
öll  vaktin  samansafnast  og  fyr  var  umgetið,  og  þá  gengur 
hver  án  orðu  heim  til  sin. 

Stundum  ganga    menn    nær    þyrstir    eru    í  þá  kjallara, 
sem    eru-  við    ströndina    að    svala  sjer.  —  Svo  bar  til  einn 
tima,  er  eg  var  nýlega  skrifaður  við  týhúsið  vakt  að  halda,  25 
og  eg  var  genginn  vestur  yfir  brúna  frá  portinu  af  minni  vakt, 


En  stundum  var  þessi  luntastöng  útbúin  sem  vopn,  og  mátti  nota 
hana  sem  spjót  ef  á  þurfti  að  halda;  var  þá  luntinn  dreginn  upp  i 
gegnum  op  á  þverálmum  framan  á  stönginni,  en  miUi  þeirra  gekk 
svo  reglulegur  spjótsoddur  fram.  —  f  etta  verkfæri  mun  hafa  verið 
það  sem  kallað  var  „sintreyr".  A  teikning  Jóns  Indíafara  má.  vel 
greina  álmurnar  og  oddinn.  Til  samanburðar  eru  hjer  á  bls.  58  settar 
myndir  af  tveimur  þesskonar  verkfærum  frá  dögum  Chr.  IV.  Sbr.  líka 
myndir  í  W.  Boeheim,  Waífenkunde.  Lpz.  1890,  bls.  489,  og  Catalogo 
della  Armeria  E-eale.  Torino  1890,  bls.  377.  —  Hr.  Premierlieutenant 
Stöckel  við  sögulega  vopnasafnið  í  týhúsinu  í  Höfn  hefur  bent  mjer 
á  Jþetta,  og  þakka  jeg  honum  hjer  með  fyrir  það. 

^)  þessi   siður   með  lausnarorðið    helst   þann    dag   í  dag  í  danska 
hemum.    RC. 


58 


að  einn  maður  og  einn  byssuskytter  aö  nafni  Pjetur 
Drageyri  bauð  mjer  i  þann  kjallara  sem  var  gagnvart 
brúnni  og  kallaðist  Christinar  Doktors  kjallari,  að  drekka  eitt 


Sintreyrar  („luntastengur")  frá  dögum  Christiáns  4.    Nú  á  hinu 
sögulega  vopnasafni  á.  týhúsinu  í  Kaupmannahöfn. 


glas  öls.  Eg  var  lengi  tregur  fyrir  og  sagðist  eg  enga 
peninga  með  mjer  hafa.  Hann  kvaðst  peninga  sjálfur  hafa 
fyrir  sig  og  mig,  og  bað  mig  sjer  ekki  mistreysta.   Eg  gekk 


59 

með  honum,  þó  nokkuð  deiglega.  Kjallarasveinninn  hjet 
Niels.  Pjetur  heimtir  öl,  inntil  þess  hálfs  dals  gildi  var 
inntappað.  og  var  þá  liðið  mjög  á  nótt  Pjetur  sagðist 
ætlá  að  ganga  fyrir  dyr.  Eg  bið  hann  fyrir  öl  og  vin  að 
borga;  hann  Ijest  vera  mikill  dánumaður,  og  spurði  mig  5 
hvort  eg  sig  efaði  sem  einn  æruleysing.  Síðan  gekk  Pjetur 
og  kom  aldrei  inn  aftur  i  það  sinn.  Pá  mælti  kjallara- 
sveinninn  þegar  hinum  dvaldist  yíir  mátann:  »Nú  er  þinn 
stallbróðir  burtvikinn,  þar  fyrir  tel  mjer  gjald  út  fyrir  öl 
og  vín.«  Eg  kvaðst  ekkert  gjald  hjá  mjer  hafa,  þar  með  10 
og  lika  hefði  eg  einskis  öls  af  honum  óskað.  Hann  kvað 
mig  samt  með  honum  drukkið  hafa,  og  sagði  mig  fyr  ei 
burtganga  mega  en  bitalað  hefði,  og  tók  í  laf  mins  kyrtils 
og  bað  mig  honum  afklæðast,  en  þó  með  hóglyndi.  En 
svo  hafði  tilborið  fyrir  þremur  dögum  liðnum,  aðforlákur  15 
Porkelsson,  minn  góður  vinur,  hafði  skenkt  mjer  einu 
kostulegu  refskinni  islensku,  þvi  eg  hafði  varið  hans  íslenskri 
vöra  fyrir  gjald,  er  honum  frá  Hólum  hafði  send  verið,  og 
fjekk  eg  fyrir  það  tvo  sljetta  dali,  og  af  þeim  voru  5  mörk 
eftir  i  minum  leynipoka,  er  eg  bar  næst  mjer,  og  þar  af  20 
taldi  eg  honum  tvö  sljett  mörk,  það  er  16  íiska  gildi.  Hann 
tók  mig  i  faðm  og  þakkaði  mjer  innilega  fyrir,  og  lofaði 
eg  skyldi  þess  gjalds  fuUvirði  öðlast  með  Guðs  hjálp,  að 
sjer  og  mjer  heilbrigðum,  og  þaðan  af  kunningjar  vera, 
hvað  og  skeði  að  eg  var  honum  jafnan  siðan  meðan  hann  25 
þar  þjenti,  kær  og  velkominn,  en  lofaði  hinn  skyldi  þar 
aldrei  meir  staðar  nema,  og  ráðlagði  mjer  að  eg  forsjálega 
með  honum  og  slikum  umgangast  skyldi.  Siðan  tappaði 
hann  pott  af  frönsku  vini,  og  hann  útdrukkum;  gekk  eg 
svo  burt  i  friði  heim  til  mins  heimilis,  sem  að  var  í  Vín-  30 
garðsstræti  hjáJóniHalldórssyni.  Hans  k  vinna  var  ættuð 
úr  landi  Holsten  og  ein  fróm  dándiskvinna. 

Nú    bar    svo  við,    að    um    morguninn    snemma  næstan 
eftir  var   umslegin    öU    stræti  með  bumbunni  af  Marteini 
vorum  trumbuslagara,  sem  oftlega  viðbar,  nær  kóngur  vildi  35 
oss  nokkuð.    Piparinn  og  prófoss,  sem  hjet  Jurgin  Kiempa 
fylgdist    með,    og   i    hvert    sinn  sem  trumbuslagarinn  aíljet 


60 

uppá  bumbuna  að  slá,  varð  hrópað  af  prófoss,  hvað  sem 
þá  var  að  erinda  í  hvert  sinn.  En  nú  hagaðist  svo  til  að 
stykki  52  er  nýlega  voru  steypt  og  úthöfð  af  rauðgotans^) 
húsi,    sem  svo  kallast,    er  stykkin  steypir  og  tilbýr,    skyldu 

5  þar  nálægt  á  einu  plássi  próberast  og  reynd  verða  i  kóngs- 
ins  glöggri  nálægð  og  alvarlegri  aðgætni,  og  í  metum 
vegið  til  sjerhvers  stykkis.  A  þessum  sama  morgni,  er  nú 
var  sagt,  var  oss  öllum  kgl.  Majest.  byssuskyttum  með 
prófossins    hrópi    strengilega  tilsagt,    að  vjer  skyldum  uppá 

10  þá  Gömlu  Myntu,  er  svo  nefnist,  koma,  einn  og  hver  undir 
hæsta  lifsstraff,  þar  klukkan  var  6  um  morguninn,  sem  er 
miður  morgun,  er  vjer  hjer  svo  köUum,  hvað  og  skeði,  að 
vjer  þar  komum  i  nefndan  tima.  Kóngur  var  þar  fyrir  og 
strax  vorum  vjer    munstraðir,    og    með   nafni  sjerhver  upp- 

15  lesinn  af  Jurgin  Hanssyni  týhússins  munsturskrifara. 
Kóngur  stóð  sjálfur  hjá  skrifaranum,  að  hugleiða  ef  nokkurn 
brysti.  Rodgyderen,  það  er  stykkjasteyparinn,  hjet  Hartvig 
og  var  þýskur;^)  þessi  nær  eð  kóngur  upphóf  að  vega  sjálfur 
i  metum    púðrið    í    einni  skálinni,    enn  lóðið  i  annari,    bað 

20  kónginn  að  vægja  sjer  fátækum  svaramanni  með  voginni, 
að  ætla  ei  svo  mikið  púður  til  hvers  stykkis,  sem  til  jafns 
væri  við  sjerhvert  lóð,  er  þeir  kalla  kugel,  þvi  hann  meinti 
að  stykkin  mundu  það  ei  þola.  En  hvert  það  stykki,  sem 
springur,    nær    það    i    fyrstu    verður   próberað,    það  hlýtur 

25  meistarinn  aftur  að  nýju  steypa  upp  á  sinn  eigin  kostnað, 
og  til  þess  verks  heldur  hann  5  sveina,  hverjum  hann 
stórum  launar.  Kóngur  gaf  sjer  fátt  að  hans  umræðu,  en 
kvað  meir  gilda  lif  manna  en  litlir  fjemunir  og  honum 
óhægra  að  borga  en  stykkið  aftur  ferðugt  að  gjöra.    Hart- 

30  vig  bað  oss  alla  með  gráti  með  sjer  bæn  að  gjöra,  svo  vel 
lukkaðist,  hvað  Guð  veitti,  svo  ekki  eitt  stykki  brast  af  52, 
utan  litill  moli  hjá  eins  munning,  og  kvað  kóngur  jafngott 
vera  fyrir  þess  sakir,  og  gaf  meistarinn  oss  drykkjupeninga 


^)  o:  fallbyssusteypari,  þ.  Rothgieter;  Christján  4.  Ijet  byggja  steypi- 
hús  í  Gammelment  sem  nú  er. 

2)  Hann  hjet  Hartvig  Quillichmeyer.    RC. 


61 

og  varð  fullur  fagnaðar.  Að  morgni  skikkaði  kóngur  honum 
upp  á  renteríið,  að  taka  sin  laun  þar  fyrir,  en  eg  minnist 
ei  hve  mikið  fyrir  hvert  skippund  af  kóngi  goldið  verður. 
Pau  koparstykki  kosta  mikið  gjald,  sum  400,  sum  800,  sum 
1200,  1600  dalí.  Einn  maður  Jens  Korsor  að  nafni,  bar  5 
eld  að  þeim  stykkjum  öllum,  og  var  svo  umbúið,  að  hvort 
lá  við  annars  siðu  á  trjám;  undir  aftur-  og  framparti  hvers 
stykkis  voru  sivöl  trje,  en  á  milli  stykkjanna  voru  beinir 
tunnustafir  við  fenggötin,  og  á  þær  smáfjalir  var  niðurdreift 
strikpúðri,  og  sá  sem  eld  bar  að  stykkjunum,  bar  ekki  eld  10 
nema  að  því  fyrsta  stykkis  strikpúðri,  og  rann  sá  eldur  að 
einu  af  öðru  og  svo  til  lykta.  Kóngur  gladdist  mjög  hjer 
við  að  svo  vel  lukkaðist,  að  stykkin  hjeldu  heilu  og  engum 
heldur  slysaðist.  Kóngur  hjet  oss  lest  af  þvi  öli,  sem  kóngs- 
öl  nefnist,  og  oss  hjer  í  landi  er  vel  kunnugt.  15 

Nú  er  að  vikja  aftur  til  Pjeturs  Drageyrar,  er  mjer 
á  deginum  fyrir  bauð  i  kjallarann  til  veislu  og  fyr  var 
nefnt,  að  um  kvöldið  sem  eg  kom  úr  veislunni,  sagði  eg 
mínum  húsvert  Jóni  Halldórssyni  alt  hið  sanna  frá 
Pjeturs  pússerii  og  plögun.  Pessi  hans  gabban  og  gletni  20 
barst  út  á  meðal  vorra  lagsbræðra,  hvar  yfir  þeir  sig  stór- 
um  grömdu  og  uppertu  mig  með  miklu  æðiþar  straks  með 
einu  steinshöggi  honum  að  endurgjalda,  hvað  og  skeði. 
í*eir  skygðu  á,  svo  kóngur  skyldi  ei  sjá.  Hann  greip  hnif 
og  með  miklu  orgi  vildi  til  min;  þeir  gripu  hann  og  hjeldu  25 
honum.  Svo  vildi  hann  ganga  ijrÍT  kóng  og  klaga  mig, 
þeir  sögðu  honum  skyldi  það  til  ólukku  snúast,  þar  hann 
hefði  gjört  slikt  skemdarstykki,  og  urðum  við  svo  öldungis 
forliktir.  Hann  lofaði  mjer  aldrei  slikt  nje  annað  pússerí 
að  gjöra,  hvað  hann  jafnan  vel  enti,  þó  frábær  maður  væri  30 
til  kifs  og  klamariis.  Allir  menn  undir  regimentinu  untu 
mjer  hugástum. 

Einn  maður  að  nafni  Marteinn,  og  var  kallaður  hinn 
munnsterki,    hann  veitti    mjer  einn  tíma  eiun  sting  mjer 
óvitanlega    í    vinstri    öxlina.     En  efni  til  þess  er  sem  eftir  35 
iylgir,    að    eiun    maður  norskur  að  ætt  bjó  i  borginni  Jón 
^ð    nafni,     Hann    plagaði    jafnan   á    sumrum   í  kaupferðum 


62 

vera  til  ýmsra  landa.  Konu  átti  hann  sjer  er  Bóthildur 
hjet  Pessi  Marteinn  og  hún  höfðu  fyrir  þremur  árum 
missátt  orðiðj  þá  hún  var  stúlka  og  hjá  frómum  þjónandi. 
Með  þvi  að  þessi  maður  var  stundum  glettinn  hafði  hann 
5  einn  tíma  með  keskni  gripið  sinni  hendi  upp  undir  hennar 
klæði  ofarlega,  þar  hún  var  að  sauma.  en  hún  greip  skæri 
og  stakk  hann  i  handlegginn  með.  E*essu  hafði  Marteinn 
ekki  gleymt  nje  viljað  gleyma  fyrir  nokkrar  umtölur  og 
hennar  góðmótlega  viðleitni  og  æruboð  það  útlátum  viðveik. 

10  Nú  bar  svo  við  sem  oftar  að  Jón  var  ekki  heima  en  þessi 
maður  var  i  land  kominn  af  einu  striðsskipinu  án  leyfis 
með  hverjum  hann  átti  út  að  sigla,  og  inngenginn  í  hús 
Jóns  og  hans  kvinnu,  klamari  þar  að  gjöra,  og  bauðst 
hennar    auðæfi    öll    innanhúss    að    fordjarfa.     Konan    bauð 

15  honum  4  dala  gildi  til  friðarstillingar.  Ei  vildi  hann  nokkurt 
boö  hennar  þýðast,  og  hræddi  hana  til  öl  að  sækja.  Nú  á 
meðan  svo  við  bar  sat  eg  heima  i  minu  herbergi  að  sundur- 
spretta  minum  gömlum  kyrtli  til  fóðurs.  Par  kom  einn 
maður  Andrjes  Sandvík    að    nafni    til  min,    sá  eð  hafði 

20  kóngl.  Maj.  i  8  ár  þjónað  fyrir  soldát,  en  var  nýlega  orðinn 
byssuskytter.  Pessi  bað  mig  að  visa  sjer  leið  til  eins  af  vorum 
selskap,  sá  eð  var  Bernet  Berntsson  að  nafni,  hvað  eg 
gjörði,  og  gekk  eg  útaf  húsinu  án  hnífs  eða  verju,  þvi  ég 
hugði    strax  inn  aftur  að  ganga,    þvi  hjónin  voru  bæði  útr 

25  gengin,  en  húsið  eftir  mannlaust.  Nær  við  gengum  fyrir 
þær  húsdyr  er  Marteinn  sat  inni  og  sýndi  konunni  stórt 
ofbeldi  með  stórum  heitingarorðum  og  kúgan  til  ölpeninga, 
og  nær  konan  sjer  mig  kallar  hún  ákafiega  og  biður  mig  í 
Guðs    nafni    að    koma    og    gjöra  hjálp,    þvi  einn  af  vorum 

30  selskap  væri  þar  inni  og  gjörði  sjer  stórt  ofbeldi.  En  með 
þvi  Jón  og  eg  vorum  kunningjar,  en  hann  nú  i  fjarska, 
hrærðist  eg  aumkunar  yfir  henni,  og  lika  svo  fyrir  umtölur 
Andrjesar,  gekk  eg  svo  inn  i  þeirri  meiningu  að  afstyra 
og  til  friðar  að  stilla  þeirra  á  milli,  ef  ske  mætti.  Marteinn 

35  heilsar  mjer  sæmilega  og  býður  mjer  með  sjer  til  gildis, 
en  eg  kvaðst  ei  þiggja  vilja,  utan  hann  við  konuna  áður 
forliktist    og  friðsamlega  höndlaði.     Hann  strax  með  miklu 


63 

forsi    og    bræði    spurði   hvort    eg  vildi  hennar  mál  að  mjer 
taka  og  forsvar  gjöra.    Eg  svaraði  ei  framar  en  sem  forlíkun 
tilhlýddi.    -Hann  greip  könnu  fulla  af  borðinu,  og  með  henni 
hugði    mig    ramma    i    höfuðið,    og  hljóp  eftir  kastinu.     Eg 
veik    mjer    undan    og    hljóp  honum    i   mót,    og  i  einu  vatt    5 
honum  uppá  bekkinn  því  hann  var  drukkinn,    annars  hefði 
eg    ekki    kannske    haft    orku  honum  í  gegn,    þvi  hann  var 
eíldur  maður.     Hann    bað    mig    friðar  og  lofaði  öllu  góðu, 
eg  lofaði  honum  aftur  vild  og  vináttu,    og    áminti  hann  til 
vareigðar,  svo  hann  ólukku  og  skaða  forðast  mætti.     Hann  10 
tók  þvi  vel  i  orði,  og  lofaði  min  heilræði  sem  best  að  nýta. 
En    nær    hann    liðugur   gjörðist,    greip  hann  sinn  hníf,    og 
sýndi  sig  i  mig  með  honum  að  skaða,    hverju  honum  varð 
hamlað.    Siðan   bauð  hann  mjer  fyrir  dyr  til  útafgöngu  og 
mina    æru    viðlagði,    um    hvað    eg  honum  ei  synjast  mátti.  15 
Konan  býður    mjer    strax  verju   manns  sins,    sem  var  hálf- 
korði,  og  gengum  svo  f^^rir  dyr,  og  deildum  við  ei  mörgum 
höggum  okkar  í  miUi  fyr  en  hann  fjekk  i  höfuðið  skrámu, 
framanvert  3'^fir  enninu,    og  kvað  sjer  að  fullu  nægja,  gekk 
strax  i  burt  þaðan,  uppá  þann  skans,  er  i  kring  um  borgina  20 
liggur^    úr  vorri    augsýn.     En    skömmu    seinna    kom    hann 
mjer  óvitanlega,  er  eg  var  að  uppljúka  dyrum  þar  nálægt,  og 
stakk    mig    i  vinstri    axlarliðinn  með  sinum  stóra  hnif  upp 
undir   skaft,    og  hljóp  svo  sem  harðast  mátti.     Einn  maður 
af  voru    fólki,    Jóhann  Christjánsson  að  nafni,    kallaði  25 
og    hljóp    eftir    honum,    bað    hann  biða  og  kvað  hann  sem 
einn  skelmir  slikt  gjört  hafa.   Hinn  rann  sem  kunni,  og  nær 
hann  kom  til  skips  aftur  hlaut  9  sinnum  frá  skipsins  rámúla 
í  sjó    að    dansa,    með    sínu    sári.^)      Siðan    gekk    eg    til  M. 
Jacobs  bartskera,  sem  bjó  i  Austurstræti.  Hann  leit  þennan  30 
áverka  mjög  hættan  vera,  sakir  liðamótsins,  af  hverju  bart- 
skerinn  hjelt  3  merkur  runnið   hefði    af    liðavatni.     Margir 
ráðlögðu  mjer,   að  láta  hans  mál  fyrir  dóm  og  álit  koma  á 
týhússins  rjettargangi,  og  að  gjöra  hann  að  óærlegum  manni, 
hvað    eg    girntist    ekki.     Peir    kváðu    mig    sjerlegan    vera.  35 


^)  líkl.  vegna  þess  að  haiin  hafði  farið  í  land  leyfislaust.     E,C. 


64 

Hann  gekk  og  til  sama  bartskera  sitt  sár  að  umbinda  láta. 
Síðan  sendir  hann  tvo  arkelímeistara,  sem  að  eru  constabel, 
uppá  týhúsinu  (þeir  menn  eru  æðri  sljettum  byssuskyttum, 
og   hver   einn    þeirra    er    yíir    sjerhvers  skips  arkeli   settur, 

5  það  er  yíir  allan  þann  striðsbúning,  og  hafa  lóð  og  púður 
með  öðru  þessháttar  i  sinum  reikningsskap)  til  mín  að  útvega 
sátt  og  forlikun,  og  bauðst  til  það  alt  að  halda,  er  eg  til- 
skildi,  en  eg  girntist  ei  meira  af  honum,  en  hann  bart- 
skerans    laun    hvorutveggju  riílega  borgaði,  hvað  og  skeði. 

10  En  með  þvi  hann  hafði  þjent  i  sömu  vist  með  bartskerans 
kvinnu  fyrmeir,  og  margt  eríiðissamt  af  henni  tekiÖ,  naut 
hann  þess  að,  og  þurfti  ei  meir  en  12  dali  að  gefa,  8  fyrir 
mig  og  4  fyrir  sig,  og  bartskerasveininum  hálfan  þriðja 
sljettadal.      Frá    þeim    tima     kyntist    eg  enn    meir    við  M. 

15  Jakob,    og  var    eg    af    honum  vel   látinn  og  hans  kvinnu.  • 

Sex  vikna'tima  þar  eftir  um  haustið  bar  svo  við  eitt  kvöld, 

þá  klukkan  var  4  slegin,  sem  var  vor  máti  heim  frá  týhúsinu 

að  ganga  hvert  kvöld,  að  vjer  hlupum  yíir  slotsplássið  kapp- 

hlaup,    og    mikill  kuldi  var,    því  vindur  bljes  af  landnorðri 

20  hart  með  frosti;  og  á  miðju  hlaupi  á  sljettu  plássi  hrökk 
Marteins  fótur  i  sundur  hinn  hægri,  og  var  borinn  heim 
af  6  mönnum  til  sins  heimilis.  Hann  var  fyrir  hálfu  ári 
giftur,  þegar  svo  bar  við.  f  ennan  vetur  var  oss  fenginn 
kostur  heim    i    vort    herbergi.      Fjekk    eg  Marteini  allan 

25  helming  mins  kosts,  hvað  hann  stórum  þakkaði,  og  margir 
vel  virtu  og  prisuðu.  Oft  vitjaði  eg  hans  um  veturinn  i 
þær  13  vikur,  er  hann  lá  undir  bartskerahendi,  og  marg- 
faldlega  bað  hann  mig  um  fyrirgefning,  hvers  eg  honum 
vel    af   hjarta  unti,    sem  sjálfum  mjer,     Pessum  manni  fjell 

30  svo  litt  um  siðir,  að  hann  á  reisu  til  Spania  varð  einum 
ungum  manni  dægilegum  að  skaða  um  morguninn  um 
frúkost,  sá  eð  Jacob  hjet  og  hafði  22  ár.  Eftir  stríðs- 
rjettinum  og  skipslögmáli  varð  hann  bundinn  lifandi  til 
hins  dauða  og  útvarpaður  siðan. 

35  A  sömu  reisu,  en  öðru  skipi,  varð  annar  maður  Olafur 

að    nafni,    norskur    að    ætt,    með    raffír^)    i  hel  stunginn  af 


^)  o:  lagsverði,  d.  Rappier. 


65 

einum  í  Spanía  þar  innlendum.  f  essi  hafði  um  veturinn 
fyr  slegið  mig  i  höfuðið  með  kriis  án  allra  orða  og  kallaði 
mig  sinn  elskulegan  bróður.  slökti  Ijósið,  greip  krús  og  sló 
í  myrkrinu  rjett  ofan  i  hviríilinn.  Mjer  vildi  það  til  lukku, 
að  eg  náði  undirkeíli  kvenna,  og  i  myrkrinu  varði  mig  með  ^ 
þvi,  fyrir  þeim  tveimur,  mínum  húsbónda  og  þessum  Olafi, 
hverjir  gjört  höfðu  samtök  sin  i  milli  að  lúskra  mjer  alvar- 
lega  fyrir  engar  sakir,  utan  húsbóndans  órjettferðuga  ill- 
þyngni.  Barnfóstran  með  barnsvöggu  á  gólfinu  hugði  mig 
dauðan  vera,  en  Guð  gaf  mjer  þá  lukku,  að  eg  fjekk  ekkert  10 
annað  skaðræði,  en  sem  eg  fjekk  i  öndverðu,  af  þeim  arga 
skálk  Olafi,  hver  mjer  saklausum  launaði  gott  með  illu. 
Af  þessum  tveimur  mönnum  fjekk  eg  áverka,  en  ekki  fleirum, 
utan  litla  skinnsprettu  hjá  hægra  auga  af  soldátaverju,  hverri 
eg  náði  i  myrkri.  15 

Item  einn  tima  eitt  kvöld,  er  eg  sat  i  húsi  þess  manns, 
er  Sveinn  hjet,  og  þrir  menn  aðrir  og  vorum  að  spila, 
varð  slegið  með  steini  á  þann  fjalarhlemm,  er  um  nætur  til 
hlífðar  við  glergluggana  verður  uppdreginn,  svo  glerið  fauk 
um  vor  andlit,  þar  vjer  sátum  við  borðið.  Vjer  strax  i  20 
mesta  skunda  gripum  vor  vopn,  og  æddum  eftir  þeim  skara, 
er  fyrir  dyrnar  gekk,  sem  voru  herramannasveinar.  Peiv 
hlupu  undan  sem  mest  máttu,  þvi  þeir  vissu  sig  liflaust 
verk  gjört  hafa,  og  í  þeim  gangi,  sem  liggur  i  gegn  undir 
þeim  hvelfingi  við  þá  þýsku  kirkju,^)  náðum  vjer  i  eins  25 
þeirra  kápu,  svo  hún  hlaut  með  oss  að  fara,  þvi  hann  hafði 
sin  skikkjubönd  uppleyst,  svo  sem  plagast,  svo  þeir  gripist 
ei  nje  höndlist.  Pessa  kápu  seldum  vjerfyrir  12  sljetta  dali; 
eigi  vogaði  neinn  eftir  að  klaga. 


^)  St.  Pjeturskirkjuna. 


66 


X.   KAR 

í  þann  tíma,  er  sá  frómi  dándissveinn  Finnur  Böðv- 
arsson  var  enn  á  liíi  i  Kaupinhafn,  vorum  við  einn  tima 
til  gesta  boðnir  af  einum  málara  að  nafni  Martínus.    Hans 

5  kvinna  hjet  Elina.  f  að  var  Marteinsaftan,  sem  var  kvöldið 
fyrir  S.  Marteinsmessu.  Pessi  hjón  höndluðu  vel  og  sæmi- 
lega  við  okkur  og  báðu  okkur  með  elsku  og  kærleika  einnin 
þar  um  nóttina  af  að  hvilast^  heldur  en  mjög  seint  á  stræt- 
um    að    svakka    til   heimkynna,    og  kváðu  þá  ei  sist  von  á 

10  drukknum  mönnum.  Eg  vildi  gjarnan  þiggja  þeirra  boð, 
en  við  minn  fróma  lagsmann  tjáði  ei  að  nefna  utan  prófoss^) 
heim  að  ferðast,  hvað  svo  hlaut  að  vera.  Okkur  varð  fengin 
ein  litil  Ijóslykt  i  hönd  með  einu  litlu  Ijósi. 

En  nær  við  til  strandar  vorum  komnir  á  heimleið,  þar 

15  sem  kallast  »Lækkerbisken«  eður  »Garð-kik-inn«,^)  það  er: 
þar  sem  fá  má  matarbita  fyrir  peninga,  svo  litið  og  mikið 
sem  einn  vill,  hjón  þau,  þar  bjuggu,  voru  bæði  þýsk  —  maður- 
inn  hjet  Jacob  en  kvinna  hans  Anna;  bæði  voru  þau 
mæt  og  ágæt,  en  hvernig  eg  komst  i  þeirra  kynning  hlýtur 

20  seinna  að  segjast  —  þar  nálægt  þeirra  húsi  sloknaði  okkar 
Ijós;  var  þá  svo  myrkt,  að  við  gátum  ei  sjeð  hvar  vegur 
lá  með  ströndinni.  Finnur  gekk  frá  htið  og  vissi  hann 
ei  fyrri  til,  enn  hann  datt  i  eina  skútu,  sú  eð  var  þilfarslaus, 
ofan    á    kjöl  á  millum  stórra  steina,    er  þar  lágu.     En  Guð 

25  blessaður  gaf  þar  sina  náð  til,  að  hann  slasaðist  ei,  hvað 
sig  sýndi  stór  dásemd  að  vera. 

Nú  er  þar  frá  að  segja,  aö  skútumaðurinn  vaknar,  sem 
lá    aftur    i  sinni  káhyttu,    og  brá  undarlega  við,    þvi  hann 


')  o:  fyrir  hvern  mun. 

'^)  o:  Lækkerbidsken  eða»GaardKig  ind«;  það  var  alkunnur  veit- 
ingastaður  á  þeim  tíma  við  Araagertorv,  miUi  0stergade  og  Store 
Kirkestræde.  —  Sbr.  RC.  og  rit  þau  er  þar  eru  nefnd. 


67 

meinti  okkur  aðra  menn  vera,  en  eg  með  þeim  Ijúfustu 
góðyrðum  afsakaði  okkar  málefni,  og  sagði  honum  ei  með 
verri  ásetningi  eður  aðburðum  skeð  hafa,  en  sem  nú  er 
greint,  og  bað  eg  hann  Ijós  að  kveykja,  þvi  hans  [o :  Finns] 
hattur  var  af  hans  höfði  fallinn.  Ei  vildiFinnur  fyr  upp-  5 
standa  en  hattur  hans  fundinn  væri,  og  lofaði  skútumanni 
hálfum  dal,  ef  hattinn  fyndi.  Nú  klæðir  hann  sig  nauðugur 
og  maldandi;  eg  stóð  á  bryggjunni  og  beið  eftir  að  eg 
mætti  fá  minn  stallbróður  aftur,  en  í  þvi  bili  kom  öU  skar- 
vaktin  með  ströndinni  gangandi  með  stórluktum,  sverðum  10 
og  spjótum,  sem  nýlega  voru  af  ráðhúsinu  útgengnir  að 
passera  og  um  æða  öll  stræti  borgarinnar,  eftir  venju  og 
skikkan  um  sjerhvert  miðnætti,  að  reyna  og  hugleiða,  hvort 
engir  fyndust  drukknir  eða  ósvífnir  á  strætunum.  Nær 
þessi  skútumaður  sjer  vaktina  koma,  kallar  hann  með  ákefð  15 
að  sú  góða  vakt  skyldi  koma  með  hast  og  hjálpa  sjer,  þvi 
tveir  menn  sjeu  komnir  i  sina  skútu  og  gjöri  sjer  stórt 
ónæði.  Peir  skunda  með  mesta  flýti,  likt  sem  nokkuð  sjer- 
legt  viðlægi,  en  min  þessa  hans  kalls  afbeiðni  dugði  ekkert. 
Eg  bað  Finn  uppstanda.  Hann  kvaðst  þar  liggja  mundi,  20 
til  þess  hattur  sinn  fyndist,  hver  eð  keyptur  var  fyrir  2 
dögum  fyrir  5  dali.  Vaktmeistarinn,  SöfrinTrafn,  skipar 
sinu  liði  okkur  að  gripa  og  strax  að  fanga.  Engin  vopn 
bárum  við  i  þann  tima,  utan  einn  litinn  hnif,  hvern  eg 
greip  og  varði  mig  litla  stund  með.  Einn  með  honum  litið  25 
skurslaðist.  Hnifinn  slógu  þeir  úr  hendi  mjer  með  sinum 
spjótum  og  gripu  mig.  Einn  að  nafni  Andrjes  vefari,  sem 
verið  hafði  eitt  ár  uppá  týhúsinu  og  þekti  mig,  hann  greip 
og  geymdi  minn  hnif.  Vaktmeistarinn  skipaði  þeim  mjer 
fast  að  halda,  berja  og  slá,  ef  brytist  móti.  Peir  sem  mjer  30 
hjeldu  urðu  fyrir  minum  olbogaskotum  hnálega,  svo  margir 
af  þeim  blóð  uppgáfu.  Siðan  leita  þeir  Finns,  mins  kæra 
stallbróðurs,  upprjettu  hann  og  leiddu  á  land,  þvi  skútan 
bar  ei  hærra  en  bryggjur,  og  fundu  hattinn.  En  sem 
Finnur  komst  á  land  gjörðist  hann  þeim  þungur  i  fangi,  35 
og  óþjálgur  1  gangi.     Pvi 

5* 


68 

Margur  þá  að  hauðri  hrije 
og  hrökk  við  ekki  i  glimu 
dregist  heföi  að  Dönskum  spje 
ef  dagurinn  brygði  grimu. 

5  Petta  þjark  varaði  vist  hálfan  eyktartima.    teir  leituðu 

við  harðlega  að  koma  okkur  i  kjallara,  sem  kallast  ráðhús- 
kjallari,  þar  sem  fangar  eru  inni  hafðir,  en  þeim  veitti  það 
ógreitt,  því  við  settum  okkur  út  af  öllum  krafti  okkur  að 
verja  og  mótstand  gjöra.      Einu  sinni  hafði  eg  svosem  náð 

10  atgeirnum  úr  vaktmeistarans  hendi  i  skjótu  tilgripi,  þvi 
hann  steytti  mig  illa  með  atgeirsendanum  fyrir  brjóstið,  en 
með  þvi  eg  var  svo  hart  i  höndum  margra  umgripinn  og 
beltaðar,  náði  eg.ei  að  falla,  en  eg  fjekk  gripið  i  skaftið, 
og    svo    kipti  eg  honum  hart  að  mjer,    að  honum  var  búið 

15  við  hörðu  falli.  Eftir  það  ólmaðist  hann  og  æsti  upp  sinn 
selskap  okkur  að  lemja.  Siðan  spyr  hann  okkur  að  nafni, 
mig  fyrst  og  hvers  lands  maður  eg  sje,  og  hverjum  eg  þjóni. 
Eg  segi  hann  hljóti  svo  vel  honum  að  hneigja  sem  eg. 
Hann  segir  þó   eg   þjóni  kóngi,    samt    muni    hann    ei    hafa 

20  skikkað  mjer  svo  seint  á  ferð  að  vera.  Eg  kvaðst  engum 
mein  gjört  hafa  i  fyrstu,  en  hann  ranglega  með  sinum 
selskap  haíi  okkur  yíirfallið,  hvers  minst  skuli  verða.  Siðan 
spyr  hann  Pinn  að  nafni  og  hvers  lands  maður  hann  sje, 
eður    embættis,    hvað  hann  honum  skýrlega  hermdi.     Hann 

25  lætur  sem  hann  vilji  ei  uppgefa.  En  Jacob  um  hvern  eg 
áður  áveik,  sem  var  með  sinni  kvinnu  Önnu  uppá  loftsalnum 
i  sinni  hvilu  og  hafði  alt  tilheyrt  frá  þvi  fyrsta,  hann  þá 
loksins  upplýkur  sinum  glerglugga  og  kallar  ofan  til  vakt- 
meistarans,   og    bað    hann   að  sleppa  okkur  og  þakka  Guði 

30  að  svo  stæði,  því  ef  til  rjettar  kæmi  mundi  ei  betur  fara 
fyrir  honum,  því  hann  hefði  gjört  okkur  opinberan  órjett, 
og  segir  að  tyhússins  rjettur  og  slotsins  mundi  honum  nógu 
skarpur  verða,  hann  og  þeirra  hálærðu,  v.egna  Finns,  sem 
var    studiosus.     Hann  dignaöi  hjer  mjög  við,  og  gaf  okkur 

35  þar  með  lausa.  Við  komum  siðan  heim  i  mitt  lossamenti, 
sem  var  skamt  þaðan  i  Vingarðsstræti,   hjá  minum  góðum 


69 

vin  og  trúföstum  stallbróður,  Jóni  Halldórssyni,  og 
Kristínu  Söfrínsdóttur,  sem  var  ein  prestsdóttir, 
ættuð  úr  landi  Holsten.  Jón  óskaði  sjer  að  hann  hefði 
nálægur  staðið,  og  mundi  einhver  þá  hafa  að  velli  lotið. 

Svo  bar  til  að  þessi  Söfrin  Trafn  komst  síðar  uppá    5 
Bremerholm,    i    það    mikla    fangelsi,    og    eg    hefi    fyr    um 
skrifað. 

Einn  stúdent  var  i  borginni  meðal  annara,  sem  i  þann 
tima  voru  eitt  hundrað  að  tölu,  sá  eð  Michel  hjet,  og 
kallaður  Michel  Norðbaggi.  Sjöfrin  Trafn  og  hann  10 
áttu  stundum  gráglettur  saman,  sem  hann  á  nætur,  þegar 
skarvaktin  gekk  sinn  æðigang  um  stræti  borgarinnar,  (hvers 
fyj.  var  getið)  hafði  Michel  dregið  i  sinn  ílokk  þau  mestu 
fól  og  illmenni,  er  hann  gat  útlesið  úr  tölu  bátsmanna  og 
annars  handverksfólks,  og  setti  sig  með  þessum  selskap  15 
oftlega  i  gegn  vaktmeistaranum  og  hans  skarvakt,  en  urðu 
þó  svo  biiið  að  hafa  og  láta  þá  frítt  spássera.  Með  þvi 
Michel  var  nógu  rikur  hjelt  hann  oft  veislur  Söfrin  og 
hans  selskap  og  voru  miklir  kunningjar. 

Finnur  gekk  til  Michels  að  morgni  og  greindi  honum  20 
alt  hið  glöggvasta  frá  vorum  viðskiftum.    Söfrin  var  sóttur 
og  siðan  eg  þangað  kallaður,  og  gjörði  Michel  stóra  veislu 
i  sinu  herbergi.      Varð    svo    glaumur  og  gaman  úr  öUu  og 
gjörðust  miklir  kunningjar  framvegis. 

Nú  eftirfylgir  hvernig  eg  komst  i  kynni  við  Jacoh,       25 
sem  hjelt  mathorð  og  gesthús  við  ströndina. 

Einn  tima  er  eg  og  einn  Islenskur  að  nafni  Einar, 
ættaður  úr  Eyjafirði,  vorum  þar  inngengnir  litla  máltið  að 
taka  um  kvöldtíð,  og  sátum  tveir  einir  við  borðkorn  litið, 
sem  ofan  venti  að  sjóarströndinni,  Jacob  með  sinum  mörg-  30 
um  gestum  sat  við  háborð  uppi.  Einn  hvatorður  maður, 
sá  eð  var  múrmeistari,  sat  þar  á  meðal  annara,  og  Ijest 
kunna  að  segja  hegðan  og  háttalag  fólks  i  mörgum  löndum, 
á  meðal  hverra  var  Islands  innbyggjarar,  sem  aumlega  sáu 
út  i  hans  texta  og  óvandaðri  útleggingu.  En  hans  tilheyr-  35 
endur  voru    auðtrúa    og    dáðust    að  hans  ræðu.     Hann  tók 


70 

því  vel  og  teygði  ræöuna,  svo  mikill  glaumur  gjörðist  þar, 
en  grátur  eigi.  Eg  spyrEinar  að,  hversu  lengi  hann  geti 
slíkt  liðið.  Hann  kvað  slíkt  tíðum  mega  heyra  um  Island 
talað.     Eg  spyr  Einar   að,    hvort  eg  eigi  nokkurs  von,    ef 

5  eg  með  þyrfti  hjá  honum.  Hann  kvað  sá  visari  vera.  Eg 
geng  svo  upp  að  háborði;  fæ  eg  húsbóndanum  þá  peninga, 
er  fæðsluverðinu  gilti.  Hann  meðtekur  og  þakkar.  Eg  stend 
svo  fyrir  framan  mitt  borðið  og  tala  eg  til  þessa  manns, 
er  svo  lastlega  hafði  þessa  lands  fólki  tiltalað,  og  til  ályktunar 

10  hafði  sagt,  að  þetta  fólk  mætti  ekki  fólk  heita,  heldur  sem 
svívirðilegustu  kvikindi.  Eg  segi:  »Vinur,  eg  heyri  þú  ert 
viða  um  lönd  kunnugur  og  kant  dáfallega  frá  mörgu  að 
skýra,  og  hvað  mig  ei  sist  undrar,  að  þú  um  Islands  háttalag 
ert  vis  orðinn,  eður  hefir  þú  siglt  þangað?«  Hann  bað  Guð 

15  sig  þar  frá  varðveita,  og  segir  Oðinn  mætti  það  gjöra,  en 
hann  aldrei.  I  því  bili  Ijet  eg  honum  tvær  gildar  eyrnafikjur 
riða.  Öllum  kemur  i  stans.  Einar  hljóp  út,  nær  hann  sá 
hvað  gjörðist.  En  þessi  hljóp  yíir  borð  og  hugði  mig 
strax  að  helfæra.   Við  gripumst  fyrir.   Nokkrir  vildu  áþyngja 

20  nijer,  en  húsbóndinn  fyrirbauð  öllum  með  okkur  að  skakka. 
Svo  varð  að  hann  komst  undir  og  dreyrði  úr  nösum  nokkuð, 
þvi  hann  fjekk  mörg  þur  högg.  Húsbóndinn  strauk  undan 
borðum  og  hans  gestir  og  drógu  þennan  út,  með  rifinn 
kraga  og  blóðugar  nasir,  og  kváðu  allir  honum  verðugt  vera. 

25  Og  húsbóndinn  lofaði  að  slikur  skálkur  og  orðsnápur  skyldi 
þar  aldrei  framar  meir  inn  koma,  og  kvað  mig  lofs  verðan, 
að  eg  svo  við  hann  hefði  undirtekið  og  útreitt,  af  vandlæting 
vegna  mins  föðurlands.  Og  varð  eg  þar  svo  velkominn 
gestur,  er  mig  þar  að  bar. 

30  Nú    er    að    tala  um  höndlan  og  háttalag  týhússins,    og 

hvaö  þar  viðbar  hið  sjerlegasta  af  mörgu. 


71 


XI.  KAP.     • 

Innihaldandi  um  það  hvaö  mjer  tilfjell  við  þau  port,  er 
eg  stóð  vakt  við,  i  gegnum  hver  að  er  einn  inngangur  i 
próvíantgarðinn ;  i  hverjum  húsum  að  er  allur  kostur,  sem 
til  kóngsins  garðs  er  œtlaður  og  alls  kóngsins  fólks,  hver  5 
hús  að  eru  á  sömu  lengd,  hœð  og  breidd  við  týhúsið, 
sem  er  hundrað  faðmar  á  lengd,  og  eru  hundrað 
faðmar  þar  á  milli  og  ein  höfn,  hvar  inni  lágu  ellefu 
skip   af  þeim   smœstu  kóngsins  herskipum    og   daglega 

af  nokkrum  vöktuðust})  10 

Nú  verður  svo  fyrst  til  máls  að  taka,  að  kóngurinn 
setur  yíir  þetta  sitt  hús  og  próvíant  einn  mann  sjerdeilis, 
sem  nefndur  verður  próvíantmeistari,  er  í  þann  tima  hjet 
Claus  Michelborg.^)  En  eftir  hann  liðinn  kom  Mattheus 
Davíðsson.  Skrifara  og  sveina  hafði  hann  undir  sjer,  og  15 
var  það  meining  manna  að  bæði  meistarinn  og  hans  sveinar 
mundu,  þá  færi  gafst,  draga  sjer  nokkuð  til  drykkjupeninga 
af  þessu  góssi,  hvar  fyrir  i  tvær  reisur  þessi  Mattheus 
Davíðsson  varð  í  Bláturn  innsettur  og  hótað  liftjóni,  þó 
náðaður  yrði.  Pað  bar  og  tiðum  við,  að  vjer  klöguðum  20 
yfir  þeim,  sakir  vors  kosts  afdráttar,  og  fyrir  þess  sakir 
varð  Grabov  vor  týjunkur  að  setja  þangað  nýja  vakt  frá 
týhúsinu,  við  þessi  porthlið,  hver  eð  i  norðvestur  lágu  frá 
týhúsinu,  eftir  kónglegri  bef alningu,  og  þeir  helstu  þar  til 
valdir,  einkum  þeir  sem  lesa  og  skrifa  kunnu,  og  skyldu  25 
hvem  dag  2  menn  í  senn  þar  vaka,  svo  aldrei  mannlaust 
væri,  þó  annar  frá  gengi,  og  það  alt  uppskrifa,  er  þar 
útkom  og  i  gegnum  fluttist  og  hvert  kvöld  það  registur 
afhenda  i  týhússins  skrifstofu. 


^)  Höfnin  milli  týhússins  og  »próvíantgarðsins«  var  notuð  enn 
1864,  en  síðan  fylt  upp.    RC. 

^)  flann  hjet  rjettu  nafni  Claus  Mecklenburg,  ý  1619.  Eftirmaöur 
hans  var  Mads  Davidsen  er  var  settur  af  ca.  1624.    E.C. 


72 

Svo  bar  við  einn  tíma  um  nónbil,  að  minn  stallbróðjr, 
að  nafni  Pjetur  Snur,  var  burtgenginn  eftir  okkar  kvöld- 
verð,  en  í  öðru  lagi  hagaðist  svo  til  að  einn  skútumaður 
úr  Bleking  aðkominn  með  við  til  bruggarahússins  og  brauð- 
5  bökunarhússins  áttu  nú  i  þessu  út  um  áðurnefnt  port  að 
ganga  til  borgarinnar.  Tveir  vintapparar  voru  í  garðinum, 
ungir  menn,  Niels  Hasenbart,  sá  var  sonur  Dþctor) 
Jacobs,^)  er  fyrir  tveimur  árum  var  afgenginn,  sá  eð  verið 
hafði  kóngsins  lækningadoctor,    en    hans   ágæta  ektakvinna 

10  Christín  eftirlifði,  sú  eð  var  vellauðug.  Pessi  ungi  maður 
Niels  var  æskumaður  mikill  og  vogháls,  svo  hans  elsku 
móðir  var  þrátt  um  hann  óttaslegin,  þegar  svo  viðbar.  I'essir 
tveir  ungir  menn,  annar  Lauritz  að  nafni,  vefarasonur,  báru 
frábært  hatur  ásamt  til  allra  þeirra^    er  i  þessu  porti  stóðu 

15  og  vörnuðu  að  þar  bærist  nokkuð  út,  eftir  sterkri  befalningu 
kóngsins. 

Nú  er  þar  til  máls  að  taka,  að  þessir  tveir  vinsveinar 
tóku  þennan  skútumann  ofan  í  þann  vinkjallara,  er  i  garð- 
inum  var,    hvar  þeir   daglega  voru  i  tveggja  tunnu  föt  það 

20  vin  að  inntappa,  er  til  þeirrar  fyrstu  reisu  að  Indien  var 
ætlað,  og  þá  var  i  búningi  1618.^)  Pennan  mann  gjörðu 
þeir  víndrukkinn  og  fengu  honum  eitt  trje  i  hendina,  svo 
sem  eitt  borðstólpa  efni,  að  reyna  þar  með,  hvort  eg  gæíi 
honum  leyíi  með  það  út  um  portin  að  ganga  eður  ei,  þvi  ef 

25  eg  gæíi  honum  með  það  leyíi,  svo  var  auðgjört  eftir  þeirra 
ásetningi  að  klaga  mig,  og  svo  i  ókikku  að  bringja  uppá 
lifið.  En  i  öðru  lagi,  þar  sem  eg  hamlaði  honum  útgöngu 
með  trjeð,  þá  höfðu  þeir  uppæst  manninn  með  trjeð  i  tráss 
við    mig   út  að  ganga,    og  ef  til  handa  kæmi  og  yrði  hans 

30  hið  lakara,  þá  hjetu  þeir  honum  sinu  liði.  Pessi  þeirra 
ásetningur  útspilaðist  eftir  þeirra  vild.  Nú  kemur  maðurinn 
með  trjeði  og  heilsar.  Eg  tók  honum  Ijúflega.  Eg  spyr 
hann    hvert    hann   ætli    með    trjeð.     Hann    kvaðst    ei    mjer 


^)   Jacob   Hasenbart   (1552 — 1607)  líflæknir   konungs.     Sbr.   Biogr. 
Lex.    RC. 

')  hjer  er  átt  við  hina  frœgu  ferð  Ove  Giedde  til  Indlands. 


73 

pliktugur  vera  þar  um  reikningsskap  að  standa,  þó  kveðst 
hann  það  i  burtu  vilja  bera.  Eg  segi  honum,  að  það  leyíist 
eigi,  að  það  iitberast  megi.  Hann  segist  lítið  um  það  forboð 
hirða,  því  hann  segist  það  skuli  út  bera  mjer  og  öUum  að 
þakkarlausu.  Eg  segi:  »Kæri  minn  maður,  komdu  þjer  5 
ekki  svo  viljandi  í  ólukkuna  nje  heldur  mjer.«  ?að  fjekst 
í  engan  máta.  Eg  stóð  í  vegi,  svo  hann  komst  ei  út. 
Hann  reiðir  svo  trjeð  til  höggs  við  mig,  eg  ber  minn  sintreyr 
undir,  og  sló  eg  svo  trjeð  úr  höndum  honum.  Hann  býðst 
þá  til  að  ráðast  á  mig;  eg  afeggja  hann,  hann  skuli  slíks  10 
dirfast,  og  segi  eg  honum  hvað  viðliggi,  sem  er  líf  hans. 
Hann  hlýðir  engum  mínum  fortölum  Hann  sækir  að  mjer 
sem  mest  orkar,  þar  til  eg  gaf  honum  nokkur  spjótshögg, 
þá  komu  þessir  tveir  víntapparasveinar  með  sína  stóra 
bandstjaka.  Yarð  þar  mikið  slark  svo  eg  brýt  á  þeim  tvö  15 
spjótin,  sem  var  sintreyrinn  og  knefelspjótið^)  er  þár  stóð, 
sem  oss  í  neyð  gafst  leyíi  til  að  brúka  og  oss  með  að  verja. 
Síðan  gripu  þeir  mig  höndum  þessir  þrír  menn  og  blóðguðu 
illa;  og  í  þessu  bili  kom  minn  stallbróðir  Pjetur  Snur 
hláupandi  og  kallandi,  að  þeir  skyldu  sleppa.  Pá  íiúðu  20 
þeir,  en  eg  gekk  uppá  slotið  að  hitta  cancelerann  og  Gra- 
bov,  og  nær  þeir  litu  mig  blóðugan,  undraði  þá,  og  lofa 
að  þess  skuli  hefnt  verða.  Líða  svo  2  dagar  þar  til  Gra- 
bov  talar  við  kóng  þar  um.  Segir  kóngur  að  betur  hefði 
farið  að  eg  einhvern  þeirra  deytt  hefði,  og  skyldi  rjettar-  25 
gangur  þar  um  haldinn  verða  uppá  cancelíi  fyrir  canceleranum, 
hvað  og  skeði.  Cancelerinn  sagði  þessum  Niels  í  hverju 
fári  hann  stæði,  að  hann  hefði  sitt  lif  með  sínum  fylgjara 
forbrotið.  Yar  svo  tilskikkað,  að  þeir  báðir  urðu  í  Bláturn 
innsettir,  og  skyldu  kóngs  úrskurðar  bíða.  Grabov  vogaði  30 
ei  annað  en  láta  mig  þar  inn  til  þeirra,  vegna  haturs  allra 
þeirra,  er  í  móti  voru,  þeir  eð  hjeldu  að  Grabov  hefði 
þeirri  vakt  í  fyrstu  ollað.  Móðir  þeirra  kom  og  þangað 
með    sárum    harmi  um  nóttina  og  íleira  af  borgarfólki  með 


*)  sintreyr  sjá  bls.  56,  neðanmáls ;  knefelspjót  (o :  Knevelspyd)  var 
spjót  með  lítilli  þverstöng  undir  blaðinu. 


74 

henni.  Um  morguninn  vorum  vjer  útlábnir,  og  gengum 
svo  til  húsa  hans  móður,  Christinar  Doctors,  hver  oss 
blíðlega  fagnaði,  og  gjörðist  þar  veisla  mikil  og  gjörðum 
þann  sáttmála  vor  á  meðal,  aö  vjer  skjddum  sem  bræður 
5  góðmannlega  kynning  hafa  vor  á  meðal.  Hún  gaf  mjer  til 
þriggja  dala  gildis.  Skildist  eg  svo  við  þau  með  kærleika. 
Hún  sagði  mjer  heimilt  eitt  passaglas^)  fullt  með  öl,  hvenær 
eg  hjá  gengi.  Premur  dögum  þar  eftir  varð  útlegðarbrjef 
uppiesið  yíir  Niels  og  hans  fylgjara,  af  kónglegri  skikkan, 

10  og  úr  þvi  sá  eg  Niels  Hasenbart  aldrei  meir,  og  lyktar 
hjer  um  framar  að  tala. 

Tveir  meistarar  úr  ítalia  komu  til  kóngsins.  Einn  þeirra, 
sem  fyrri  kom,  steypti  einn  koparuxá,  sem  vera  skyldi  vatns- 
pottur  til  Friderichsborgar,   svo  nær  framandi  þar  kæmu  af 

15  herrum  annara  landa,  eður  þeirra  sendiboðar,  þá  skyldi 
þessi  koparuxi  vera  þeirra  þvottamunnlaug,  af  hvers  munni 
og  nösum  vatn  skyldi  renna  i  þeirra  hendur.  Hinn  annar 
hjet  Samúel.  Vjer  vorum  af  kónginum  átta  útvaldir  honum 
til  liðs,  um  einn  næturtima  að  gjöra  hvað  hann  oss  skikkaði. 

20  Hann  hjet  oss  drykkjupeningum,  ef  sjer  vel  hikkaðist.  Pangað 
sem  stykkin  voru  steypt  hafði  hann  oss.  Hann  trakteraði 
oss  vel  með  öl  og  mat  um  kvöldið.  Eina  leirhnyðju  hafði 
hann  með  að  fara.  Hann  Ijet  oss  stappa  þeirri  smámoldu 
umkring  þessa  leirhnyðju,   er  vant  var  að  hafa  umkring  þá 

25  forma  er  stykkin  voru  steypt  i.  í*etta  leirform  var  að  hæð 
vel  sem  eg,  og  jafnhátt  þvi  var  moldin  stöppuð.  Petta  var 
vort  verk  um  nóttina.  Hann  biður  oss  til  bænar  að  leggjast 
með  sjer.  og  biðja  Guð  um,  að  hann  vilji  sjer  góða  hikku 
til  sins  erfiðis  gefa.    tetta  gjörðum  vjer  þó  með  veiklegum 

30  hætti  væri.  En  kopar  eða  það.  sem  til  formsins  var  ætlað, 
var  i  deigluketilinn,  sem  var  innmúraður,  um  kvöldið  fyrir 
miðjan  aftan  í  látið  að  smeltast  og  undir  eldur  kveyktur, 
og  brann  alla  þá  nótt  út  til  miðs  morguns.  Um  það  leyti 
kom  kóngur  sjálfur  riðandi  og  sp^^r  að,  hversu  nær  að  komið 

35  væri.    Meistarinn  kvað  innan  skamms  koparinn  smeltan  vera. 


')  d.  Pasglas;  glas  með  merkjum  er  sýndu  rúmfangið. 


75 

Kóngiir  stje  af  sínum  hesti  og  gekk  inn  i  gothúsið  og  að 
deiglukatlinum,  áhræröi  með  sínum  staf  við  það  smelta 
kopar,  og  hjelt  til  fullnægju  smelt  vera.  Hinn  kvað  litla 
stund  biðleika  yrði  fyr  en  hlaupa  mætti.  Kóngur  hjelt  þar 
i  móti  og  gekk  til  hanans,  sem  við  rennuna  lá,  sneri  honum.  5 
Ijet  koparið  úthlaupa  i  rennuna  sem  lá  til  formsinS;  gekk 
SYO  út,  stje  á  hest  og  reið  sinn  ásettan  veg  til  Friderichs- 
borgar,  sem  liggur  4  mihir  frá  Kaupinhafn.  En  nær  meistar- 
inn  sá,  að  það  tilvegna  kopar  rann  ekki  alt  í  formið  afsinn- 
aðist  hann  stórum,  gekk  aftur  og  fram  með  grimmri  hugar-  10 
angist,  óskandi  sjer  dauða,  feldi  á  oss  fjandskap  og  reiði, 
og  kendi  um  voru  bænræktarleysi,  Par  fjenu  af  oss  allar 
virðingar,  veitingar  og  drykkjupeningar.  Að  þvi  nær 
liðinni  eykt  rennur  af  honum  þessi  samviskuþungi  nokkuð, 
svo  hann  skipar  oss  þessari  mjúku  mold  burt  frá  forminu  15 
að  moka,  sú  eð  var  3  ára  gömul,  og  siðan  taka  oss  hamar 
hver  i  hönd  að  mola  leirformið  gjörvalt  i  sundur,  og  að 
þvi  skeðu  birtist  oss  ein  jómfrú  á  stóli  með  sitt  sitt  krúsað 
og  útslegið  hár.  Til  hennar  vinstri  handar  var  einn  svanur 
með  löngum  hálsi  óg  eitt  sveinbarn  honum  riðandi  með  20 
útslegið  hár.  En  það  kopar,  sem  formið  ei  meðtók  og  út 
var  runnið  til  ónýtis  á  moldina,  vantaði  vinstra  brjóst  jómfrú- 
arinnar  og  sveinbamsins,  og  hlaut  svo  að  nTJu  annað  form 
að  gjöra  með  mikhi  ómaki,  hvar  til  hann  hjelt  3  sveina  iyvir 
stóra  umbun  og  bataði  sig  upp  aftur,  hvað  honum  vel  tókst  25 
og  uppbar  ýkja  gjald  hjá  kóngi,  og  þetta  handverk  þótti 
hið  mesta  gersemi  vera,  bæði  kóngi  og  innanlands  og  utan 
herrum  og  höfðingjum,  er  það  litu,  og  stendur  nú  þennan 
dag  uppá  Friderichsborg^)  Og  lyktar  svo  þar  um  framar 
að  tala.  30 


^)  Hjer  er  átt  við  »ljónabrunninn«  í  FriðriksborgarhöU.  »Jómfriun« 
er  Venus,  »sveinbarnið«  Amor.     RC. 


76 


XII.  KAP. 

Hjer   veröur   minst   á    einn   italianskan   meistara,    seni 
viða   um  heiminn  ferðaðist,   hver  eð  myndan  eins  slots 
með   sjer   hafði  og  flutti,    er   hann   i   sundur  og  saman 
5      ýmist  skrúfaði  eftir  þvi  sem  undir  og  afreisu  viðlá. 

Um  sumarið  i  Augúsfci  mánuði  kom  þar  einn  meistari. 
Michell  úr  ífcalia,  er  viða  um  krisfcin  lönd  ferðasfc  hafði, 
sá  eð  hafði  slofcsmynd  með  sjer  með  fcurni  frábreifcfcum  uppaf 
þvi,  i  hverjum  að  voru  18  klukkur,  berandi  sifcfc  hljóð  hver 

10  þeirra,  sem  fcemperaðar  voru  uppá  discanfc  effcir  meisfcarans 
vilja  og  sigurverksins  regering.  A  sjerhverja  klukku  slógu 
fcveir  sfcálhamrar  kljenir  i  sjerhverfc  sinn  á  meðan  þeirra 
söngur  svo  fagurlega  yíirsfcóð.  far  uppi  i  fcurninum  voru 
dyr,    hverjar    svo    offc   upplukusfc    af   sjer  sjálfum,    sem  sjálf 

15  sfcundaklukkan  aíljefc  sín  fullslög  að  slá,  effcir  þvi  sem  deginum 
leið.  Fyrir  utan  þær  dyr  sáfcu  fcveir  englar,  að  ásýnd  kyrrir 
á  milli  slaga  fcimaklukkunnar.  En  sem  hún  sló  og  dyrnar 
hrukku  upp,  þá  uppsprufcfcu  þessir  fcveir  englar,  og  sefcfcu 
hvor  sina  básúnu  fyrir  sinn  munn.    En  i  hverfc  sinn  er  svo 

20  gjörðisfc,  sýndisfc  sem  Christur  úfckæmi  i  sinni  manndómlegri 
likingu,  svo  enginn  fáfróður  skyldi  annars  hyggja  en  svo 
vera  mundi,  og  sýndist  að  hann  lifci  fcil  beggja  handa.sjer 
og  úfcrjefcfci  sinar  hendur  og  byði  öllum  fcil  sin  að  koma. 
I^etfca  varaði  svo  lengi  sem  klukkurnar  spiluðu  þau  4  vers 

25  af  hverjum  sálmi,  er  meisfcarinn  upphóf  uppá  4  stemmur, 
svo  sfcór  unaðarsemd  var  að  heyra  þar  á.  Margar  af  kvinn- 
unum  grjefcu  hjarfcanlega  af  fögnuði  bæði  af  spilverkinu  og 
likamlegri  figúruásýnd  Chrisfci.  En  sem  þau  4  vers  voru 
enduð,  veik  myndin  Chrisfci  svo  hægfc  sjer  inn  affcur,  dyrnar 

30  slógusfc  affcur,  englarnir  sefcfcusfc  niður  i  sfcólana,  og  þeirra 
básúnur  sfcrax  frá  munninum.  En  alla  klukkusfcundina  úfc 
lá  alt  þetta  svo  sem  i  dái.  En  nokkuð  sýndi  sig  í  neðra 
hluta  slotsmyndarinnar ;   þvi  strax  sem  himnarikisdyrnar  (er 


77 

vera  áttii)  aftur  lukust  og  Christs  mynd  hvarf,  þá  upplukust 
dyr  neðarlega  á  þessu  sloti,  og  jafnskjótt  kom  þar  út  kol- 
svartur  Kölski  með  krókneglur  bjúgar,  bjúgnefjaður,  hrokkin- 
hærður  og  hraklegur  að  lita.  Pað  var  að  lita,  sem  hann 
væri  að  krumla  með  klóm  og  hrifa  að  sjer,  en  strax  sem  5 
stundin  var  úti  og  þær  efstu  dyr  upphrukku  og  Christi 
mynd  útkom,  skaust  inn  skolli,  og  lyktar  svo  hjer  um  framar 
að  tala. 

Flestalt  fólk  i  borginni  fór  hans  að  vitja  og  þessa 
meistaralega  kunst  að  lita,  að  hverju  allir  menn  dáðust.  10 

tað  skeði  einn  mánudagsmorgun,  að  ílestalt  fólk  af 
Bremerhólmi  var  þangað  komið  þetta  að  skoða,  og  fanst 
þar  af  statshaldaranum  og  Hólmsins  aðmirál,  hverjir  æfareiðir 
voru  og  fyrirbuðu  þessum  meistara  þar  lengur  vist  og  veru. 
Hann  dvaldist  þar  6  vikur  i  einu  húsi  fyrir  utan  Vesturport  15 
borgarinnar. 

Einn  lækningadoctor  Henrich  að  nafni  kom  eitt  sinn 
i  borgina,  hann  bauðst  til  hvert  nýtt  sár  að  lækna  í  12  tíma, 
sem  er  dægur,  og  hvern  sting,  hver  i  gegn  stunginn  væri, 
sem  er  alla  útlimi.  20 

Einn  lækningadoctor  Jón  að  nafni,  fæddur  i  Noregi, 
sem  viða  um  heim  ferðast  hafði,  kom  eitt  sumar  i  Kaupin- 
hafn  og  dvaldist  þar  nærri  hálfan  mánuð.  Hann  sló  upp 
þremur  tjaldbúðum  á  staðarins  torgi,  sem  kallast  Amager- 
torg  og  þar  innum  á  hillum  stóðu  margir  baukar  með  allra-  25 
handa  dýrmæt  smyrsl  og  læknislist  við  allskonar  meinsemdum 
karlmanna,  kvenna  og  barna.  Hann  hafði  mörgum  til  hjálpar 
komið  með  sinni  lækningslist,  þar  hann  hafði  um  heim  farið. 
Bæði  kónga  dætur,  hertoga,  greifa,  eðalmanna,  borgara  og 
bænda,  þeirra  syni  og  þjenara  af  öUum  innvortis  og  út-  30 
vortis  meinsemdum  læknað,  hverja  hann  hafði  uppskorið  og 
með  sinum  meistaradóm  mjúklega  á  fmsan  hátt  viðhöndlað, 
þar  upp  á  hafði  hann  brjef  til  bevisingar  af  sjerhverjum 
með  hangandi  innsigkim,  fyrir  hvað  mikið  gjald  hann  hefði 
það  og  það  mein  læknað,  og  hversu  lengi,  og  hvað  hann  35 
hefði  fyrir  Gaðs  skuld  (án  gjalds)  gjört  við  fátækar  skepnur, 
og  við    hvert    brjef    hjekk    sú   meinsemd   hörð,    er  hann  af 


78 

sjerhverjum  manni  með  list  úttekið  hafði.  Hann  bar  kærlegt 
álit  og  var  óstór  maður  og  hinn  Ijúflegasti  í  umgengni  og 
ræðu  við  sjerhvern  meiriháttar  mann  og  minni.  Hann  hjelt 
5  sveina  með  ungum  pilti.  Nokkuð  lítið  talaði  hann  í  sínu 
5  móðurmáli.  Hann  var  fimtíu  ára  að  aldri.  Mig  minnir  að 
engin  hans  lækning  mundi  bregðast  þar  innanborgar.  Eitt 
stykki  sá  eg  með  skyndi  hann  gjöra  við  eina  konu  við 
Hábrú  um  kvöldtíð,  er  hans  um  stundarsakir  þar  beið,  sú 
er    hafði    eina  vonda  tönn,    af  hverri  hún  leið  stórt  ónæði, 

10  hörmung  og  neyð.  Og  nær  hann  vildi  uppá  slotið  yfir  brúna 
ganga,  talaði  þessi  kvinna  til  hans.  Hann  gegndi  henni 
auðmjúklega.  Strax  upplauk  hann  sínum  smyrslastokk,  reið 
á  hennar  kinnvanga,  þar  yfir  sem  þessi  meinsemd  var  undir 
og    gnýði  fast  með  sinum  sjálfs  handarjaðri,    tók  eina  gula 

15  pipu  viða  og  setti  hana  henni  tanna  á  miUi,  og  skipaði 
henni  i  hana  að  blása  hið  harðasta  sem  orkaði,  og  nær  hún 
svo  gjörði,  fjell  sú  vonda  tönn  úr  hennar  munni  i  gegnum 
pipuna  án  nokkrar  kvalar,  eður  tilfinnandi  verkja.  Ei  vildi 
hann  nokkurn  bitaling  af  henni  þar  fyrir  meðtaka,  utan  bað 

20  hana  4  skildinga  sinum  smásveini  að  skenkja,  hvað  hún 
gjarnan  gjörði. 

Peir  lækningamenn  sem  kallast  kvaksalver  komu 
tvisvar  i  Kaupinhafn  meðan  eg  þar  dvaldist,  þeir  eð  láta 
sinn  þjenara  úthrópa  við  ströndina,  að  þar  sjeu  þeir  meistarar 

25  komnir,  sem  allrahanda  mein  lækna  kunni,  innan  24  stunda, 
og  þau  smyrsli  fá  þeir  hverjum  manni,  með  tilvisunarbrjefi, 
sem  brúkast  eiga,  er  þess  við  þurfa. 

Grjöglarar,  er  svo  kallast,  komu  þar  stundum,  sem 
viða  um  heim  ferðast  höfðu.    Sumir  gengu  á  trjefótum,  svo 

30  þeir  jafnháir  húsbustúm  urðu.  Peir  gera  margar  missýningar. 
í^eir  kasta  lás  fyrir  munn  manna,  svo  ei  mælt  geta;  þeir 
dansa  á  linu  (en  ei  sá  eg  það),  sem  legið  hafði  af  háturni 
dómkyrkjunnar  i  Kaupinhafn  og  á  Ráðhústurninn,  og  á 
þeim  linustreng  höfðu  þeir  gengið  og  dansað,  er  lá  margra 

35  faðma  hæð  frá  jörðu,  og  þar  uppá  sýnt  margar  listir.  —  Par 
komu  og  þeir  sem  sýndu  comedi  og  æfintýrleg  spil  uppá 
historiska  visu.     A   meðal  annars  Ijek  þar  einn  þá  comediu 


79 

þegar  3  Austurvegsvitringar  komu  að  offra  barninu  Jesú 
þær  þrennar  fórnir.  og  hafa  svo  búning  breyttan  þar  til, 
sem  efninu  hlýðir,  svo  einn  er  Jósep,  annarMaria,  þriðji 
er  barnið,  og  vitringarnir  þrír.  og  spilast  með  veglegum 
hætti.  Margir  góðir  kostir  af  Guði  Ijentir.  —  Og  vil  eg  nú 
um  sinn  hjer  frá  vikja  og  til  þess  íleira  er  viðbar,  frá  þvi 
fyrst  eg  kom  i  Kaupinhafn  og  til  þess  eg  þaðan  burt  veik. 


XIII.  KAP. 

Innihaldandi  um  þá  herra  og  gesanta  sem  úr  öðrum 
lö^tdum  inndrógu  i  Kaupinhafn  á  fund  vors  náðuga  10 
herra  og  kóngs  Christjáns  4.,  einkum  sem  var  hiskupinn 
af  Bremen,  er  til  þess  hiskupsdóms  kaus  og  útvaldi 
þann  þriðja  son  kóngs  Ghristjáns,  sem  var  hertug 
Friderich,   sem   nú    er  vor  náðugi  herra  kóngur   yfir 

Banmörk  og  Noregi.  15 

Um  sumarið  1618  kom  biskupinn  af  Bremen^)  inn  i 
Danmörk  á  fund  kóngs  i  þeirri  meiningu  að  kjósa  til  biskups 
eftir  sig  Friderich,  kóngsins  son,  hver  eð  var  hinn  yngsti 
af  kóngsins  sonum,  hertug  Christján  og  hertug  Uldrich.^) 
fessi  biskup  var  kominn  á  áttræðisaldur  og  hafði  með  sjer  20 
80  menn.  N^okkrum  dögum  fyr  enn  biskup  kom  til  Kaup- 
inhafnkom  kóngsins  bróðir,  hertug  Uldrich^),  á  fund  kóngs 
að  fagna  biskupi,  ásamt  kónginum,  þeim  ungu  herrum, 
rikisins  ráði,  og  öllum  Danmerkur  aðli.  Sá  hertugi  Uldrich^) 

^)  I*að  var  ekki  erkibiskupinn  af  Bremen  enPhilippusSigmundur, 
biskup  afVerden  og  Osnabruck,  er  kom  til  Krhafnar  16.  Maí  1618,  og 
var  þar  forkunnar  vel  tekið,  meðal  annars  vegna  þess,  að  bann  reyndi 
að  koma  Friðrik  konungssyni  að  sem  coadjutor  í  Verden.     RC. 

2)  Kristján  konungur  átti  þrjá  syni  skilgetna.  Kristján  f.  1603 
(stundum  kallaður  Kr.  V),  »útvalinn  prins«,  f  undan  föður  sínum  1647. 
—  Næstur  honum  að  aldri  var  Friðrik,  f.  1609,  er  varð  coadjutor  í 
Brimum  1621,  erkibiskup  þar  1634  og  konungur  í  Danmörk  og  Noregi 
1648—1670  með  nafninu  Friðrik  3.  Yngstur  var  Úlrik,  fæddur  1611, 
myrtur  i  Slesíu  1633.     (Sbr.  Biogr.  Lex.) 

')  1578—1624,  biskup  i  Schwerin;  hann  bjó  i  Bútzow. 


80 

var  biskup  í  landi  Pomeren,  og  hafði  sifct  aðsetur  til  Betsau, 
4  mílur  frá  Rostock.  —  Og  nær  sá  dagur  kom,  að  biskup 
skyldi  koma  til  Kaupinhafn  á  kóngsfund,  þann  morgun  bjóst 
kóngur  um  með  veglegasta  hætti,  hans  bróðir  og  þeir  þrir 
5  ungu  herrar;  og  þeirra  apalgráu  hestar  voru  og  prýðilega 
tilsettir  með  veglegum  söðlum,  með  gulli  og  gimsteinum 
og  perlum  settir,  er  nokkur  þúsund  dali  gilda  mundi.  f  eir 
höfðu  yíirklæði,  hver  n^ðu  frá  makka  á  lend  aftur  og  niður 
á    miðlið    hestanna,    með   veglegum    hætti    samin,    og    með 

10  gimsteinum  sett  og  dýrmætum  perlum.  Beislin  hestanna  voru 
öll  slegin  og  sett  með  gullperlum  og  gimsteinum,  sem  og 
gildi  mikla  summupeninga.  Eina  silfurfjöður(eður  refelbusk),^) 
sem  roðin  var  ofan  til  miðs,  báru  þeir  á  miUi  sinna  eyrna, 
er  skrúfuð  stóð  i  beislinu,  og  stóð  rjett  upp. 

15  Kóngurinn    bar    dýrðleg    klæði    af   guðvefjum   og  hinir 

aðrir  4,  með  gullkeðjum.  Miklar  fjaðrir  og  veglegar  voru 
umkring  þeirra  hatta,  og  náðu  þeim  á  herðar  niður.  Stigvjel 
höfðu  þeir  sjer  á  fótum  með  gyltum  sporum.  Peim  eftir- 
fylgir  cancelerinn,    með    mörgum    af    rikisins  ráði  og  eðal- 

20  fólki. 

Tvær  mílur  dró  kóngur  út  frá  Kaupinhafn  i  móti  biskup- 
inum  með  ellefu  fylkingar  soldáta,  og  undir  hverju  merki 
[og]  var  i  minstu  300,  400,  500  og  700  undir  sumum.  Þar 
með    fylgdi  rýtarakompagniið.     Undir    þvi   var  900  manns; 

25  og  undir  öðru  kompagnii  var  hálft  fjórða  hundrað.  Vjer 
höfðum  grænt  merki  af  kláru  silki,  i  þvi  stóð  gylt  fýrmeisa^) 
máluð.  SöfrinGedling  hjet  vor  merkismaður,  hár  maður 
og  gildur,  og  var  mjög  fimur  með  merkið  að  fara.  Merkis- 
stöngin  var  riær  5  álna  að  hæð  eöur  6.    Pálún  eður  vegleg 

30  landtjöld  Ijet  kóngur  uppreisa  svo  sem  hálfa  milu  þar  frá 
heim  að  borginni  við,  þar  sem  fyrst  fundir  urðu.  Pau  voru 
að  mynd  sem  eitt  herraslot,  með  turni,  og  skiðgarði  umkring. 
Allur  sá  umbúningur  var  af  Ijerefti,  og  voru  svo  hvitljómandi 
að  lita  sem  ósaurguð  nýdregin  drift. 


')  d.  regelbusk. 

^)  einskoiiar  fallbyssa. 


81 

Kóngur  beiö  lengi  biskups,  alt  fram  yíir  miðdegi,  nálægt 
einu  heiðarkomi,  er  svo  kallast,  og  Ijet  ýmsa  af  voru  fólki 
riða  einum  fráum  hesti  rauðum,  er  sagður  var  islenskur, 
uppá  þessa  heiði  að  hugleiða,  nær  biskup  kæmi.  Hver  sá 
sem  hans  fyrstur  var  yrði  skyldi  eignast  klæðnað,  er  kóngur  5 
hjet  þeim,  er  það  hlotnaðist.  Vjer  vorum  íimm  af  kóngi 
tileinkaðir,  en  einum  tilfjell  þessi  hepni,  Jens  að  nafni,  sá 
eð  strax  gjörði  bending  með  sinum  klút,  eftir  þvi  sem  ráð 
voru  fyrir  gjörð.  Kóngur  og  allir  herrar,  sem  á  hestum 
sátu,  stigu  á  bak  og  sátu  á  sínum  hestum.  Kóngur  var  10 
fremstur,  hertug  Uldrich  og  einn  af  ráðinu,  þar  næst  þeir 
ungu  herrar  þrir,  prinsinn,  hertug  Christján,  hertug  Fri- 
derich  og  hertug  Uldrich,  siðan  canceleren  og  stadt- 
holderen  með  herrum  og  aðli.  Og  nær  biskup  kom  nokkuð 
nálægt,  reið  kóngur  með  allri  sinni  herralegri  fylgd  honum  15 
i  móti.  Og  nær  þeirra  var  40  faÖmar  á  milli  orðið,  stje 
kóngur  og  öll  hans  fylgd  af  sinum  hestum,  biskupinn  i 
sama  máta,  og  gekk  svo  hvor  i  móti  öðrum,  með  Ijúíiegri 
aðferð,  auðmýkt  og  reverentsiu,  og  laut  hvor  að  öðrum, 
þrisvar  til  hægri  og  vinstri  siðu,  og  i  þvi  sama  var  geíinn  20 
fýr  yíir  alt  undir  eins,  svo  i  langan  tima  sáu  menn  ekki  frá 
sjer  f^^rir  reyk  og  svælu,  sem  varð  af  þeirri  miklu  skothrið ; 
3  koparstykkjtim  var  fyrst  afhleypt  nær  fundust,  i  öðru 
sinni,  nær  þeir  aftur  á  bak  stigu,  og  í  þriðja  sinni,  nær  þeir 
heim  að  tjöldum  fram  hjá  oss  riðu.  24  trómetarii  bljesu  i  25 
sin  gylt  trómet.  Svo  gekk  biskup  með  kóngi  og  öðrum 
herrum  í  pálúnið  til  máltiðar  og  stórveislu. 

Á  þessum  degi  var  frábær  hiti  með  kláru  lofti.  Par 
mátti  enginn  úr  sinni  orðu  vikja  undir  hæsta  straff.  Pann 
dag  var  eg  mjög  þreyttur,  þvi  eg  var  nýlega  af  köldusótt  39 
uppstaðinn.  Einn  maður,  Michel  að  nafni,  aumkaðist 
yfir  mjer,  hljóp  úr  sinni  orðu,  og  kvaðst  ei  óttast  hvað  eftir 
kæmi.  Pessi  var  einn  af  þeim  ársknektum,  sem  þjentu  uppá 
slotinu,  og  vakt  hafði  uppá  slotsplássinu  og  i  slotsportinu. 
Hann  tók  sinn  stormhatt  og  gekk  heim  að  skiðgarðin-  35 
um    og    Ijet    fylla    af    þvi   vini,     sem    menn    kalla     lútin- 

6 


82 

drank/)  þar  hann  var  við  hoffólkib  vel  kendur,  og  færði 
mjer  þangaö,  er  eg  í  lið  og  orðu  stóð.  Petta  mislikaði  hans 
stallbróður,  þeim  erPorkell  hjet  og  var  kallaður  snikkari, 
einn  ársknekt,  svo  þeir  gripu  til  vopna,  og  urðu  senn  að- 
ð  skildir  fyr  en  vorir  yfirmenn  fengu  hugleitt,  þeir  er  umkring 
riðu  með  sín  knefelspjót.  Sá  kapteinn,  sem  var  fyrir  vorri 
fylking  hjet  Antonius,  einn  spanskur  maður,  aldraður  og 
ágætur  og  Ijet  mig  jafnan  vel;  og  hann  var  sá  fyrsti  maður, 
sem    mjer    i    sliku    undirvisaði    hvað    striðsmaneringu    eður 

10  höndlan  viðveik,  hver  það  mjög  i  Ijúfasta  máta  auðsýndi. 
Hann  kunni  flestallar  riddaralegar  listir  og  iþróttir,  hverjar 
hann  kendi  og  með  mentaði  þá  tvo  kóngsins  launsyni.^) 

I  kóngsins  pálúni  voru  3   kórar,    sem  var    tvær  tylftir 
trómetara,    ein    instrúmentista,    sem    að    bljesu    i    básúnur, 

15  skalmeyar  og  krúmhorn,  og  ein  tylft  söngvara.  Um  allan 
þann  tima,  meðan  þeirra  dvöl  viðhjelst  i  þessum  landtjöldum, 
varaði  þessi  hoffragt  þar  inni  með  þrennum  hætti  á  vixl, 
stundum  i  trómet  blásið,  stundum  i  hin  önnur  instrúment, 
stundum  upphófu  musicanter  sina  veglegu  sönglist  á  fjögur 

20  hljóð.  f  etta  yíirstóð  nærri  eykt,  og  að  þvi  svo  enduðu, 
var  öUum  fylkingum  viðvörun  gjörð,  hvað  vera  skyldi.  Pá 
upphófst  bumbusláttur  og  larm  um  allar  fylkingar,  sem  alls 
voru  13  fyrir  utan  borgaranna  compagni,  hverjir  þá  voru 
að  tölu  1800,    svarnir  borgarar,    þeir  eð  upphófu  sina  orðu 

25  og  stóðu  utan  til  við  vesturhlið  borgarinnar,  og  náði  svo 
þeirra  kloíin  fylking  út  i  mörkina,  eftir  þvi  sem  tilhrökkva 
vildi,  og  i  gegn  þá  f^dking  skyldu  allir  herrarnir  riða.  ^  f  essi 
borgaraskapur  var  allur  veglega  búinn  og  útstafferaður,  með 
sinum  munsturbúningi  og  ýmsum  color  og  lit,    með  gyltum 

30  skórósum  og  baldýruðum  silkileggböndum  og  gyltum  snúrum 
á  sinum  silkiklæðum  og  gyltum  hattböndum  og  prýðilegum 
fjöðrum  um  þeirra  hatta.  Ýmsir  höfðu  prýðileg  og  útsnikkuð 
gehengi,^)    en    aðrir    silkigehengi,    hvar    i   þeir    báru    sinar 


^)  Einskonar  krydduð  vínblanda. 

^)  þeir  voru  þá  aðeins  tveir  Chr.  Ulrik  Gyldenlove  og  Hans  Ulrik 
Gyldenlove.    (RC.) 

^)  d.  Gehæng  o:  sverðól. 


83 

amúleraðar^)  verjur.  Peir  höfðu  og  glæsilegar  og  álitsfagrar 
byssur,  sem  og  voru  amúleraöar,  og  í  þeirra  stokka  var  víða 
tönn  og  dýrum  beinum  innsmelt.  Og  nær  sem  herrarnir 
gengu  út  af  tjöldunum,  stigu  þeir  upp  á  sina  hesta.  Pá 
var  skotið  yfir  alt  og  siðan  trómetað.  Siðan  driUuðu^)  sol-  5 
dátar  þar  i  gegn,  er  þeir  sátu  á  sinum  hestum  og  riðu  siðan 
heim  til  borgarinnar,  fyrst  i  gegnum  borgaranna  fylking, 
hverjir  fýr  gáfu  eftir  hendi  alt  til  borgarhliða.  En  nær  í 
gegnum  borgarhliðin  voru  komnir,  þá  stóð  þar  br^'njað  lið 
borgarinnar  til  beggja  handa  og  gegnum  alla  borgina,  alt  10 
að  Hábrú.  fegar  þar  kom,  þá  stóðu  herramenn  i  amúl- 
eruðum  herklæðum  um  allan  slotsgarðinn.  Svo  stigu  þeir 
af  sinum  hestum  og  gengu  uppá  kóngssalinn.  Hófst  þar 
stórveisla  og  stórhóf. 

Á    plássinu    hófst   upp    mikiU    glaumur,    þar    kóngsins  l^ 
popelslagari  sló  uppá  ketiltrumburnar,  og  þeir  24  trómetarar 
bljesu  til  borðs.    Siðan  básúneruðu  4  instrumentister  i  slots- 
turninum.     Svo  leið  sá  dagur  til  kvölds. 

Um   daginn  eftir  var  uppreist  eitt  tjald  á  slotsplássinu, 
stórt  og  mikið,  af  einu  skipssegli,  þvi  allrastærsta.    Pað  var  20 
bikað  utan  og  þar  i  var  dreift  mosa.    í*að  var  kallað  stund- 
um  Helviti  en  stundum  Bjargið,    Par  var  spiluð  ein  comedi 
um  þá  óguðlegustu  týranna,  sem  verið  hafa  Guðs  og  kristn- 
innar  óvinir.     Peim  var  akað  i  þetta  viti  af  þeim  sem  var 
i  djöfuls    mynd.     í    þessu    bjargi  var   allrahanda  gæði  vins  25 
og  vista,    og    urðu  þessir  menn,    sem  i  þeirra  myndir  voru 
útbúnir    þar    heiðarlega     meðteknir    og    trakteraðir.      Vor 
Nichola[us]  Helvaderus^)  mátti  þar  og  inn,  þó  grátandi 
þar    til   færi   í    hjólbörum  og  sendi  kóngur  honum  16  dala 
gildi    i    gulli.     Par  varð    og    mikið    fýrverk    á    einni   nóttu  30 
afbrent,  öllum  að  skaðlausu,  sem  biskupinum  var  til  virðingar 
gjört;  þess  háttalag  verður  hjer  oíiangt  að  uppreikna.    Hann 


^)  o:  á  nýrri  d.  emaillerede,  prýddar  með  innsmeltu  útflúrí. 
^)  cfr.  e.  driU,  um  hermannaæfingar. 

^)  Niels  Helvad  (1564—1634)  var  einmitt  höfundur  leikrits  þess  er 
hjer  er  getiö  um.    I*að  er  nú  týnt.     (Jm  hann  sjá  Biogr.  Lex, 

*     6* 


84 

gaf  oss  byssuskyttum  kóngsins  500  dali,  og  urðum  vjer  þeim 
aftur  aö  skila,  þvi  kóngur  vildi  ei  að  hann  einn  pening 
útgæíi  í  sinum  löndum,  hvar  hann  um  færi.  Fyrir  þá 
peninga  gaf  kóngur  oss  2  tylftir  öls,  af  kóngsöli  er  kallast. 

5  Kóngur    sýndi   biskupi  öU    sin  herlegheit,    bæði  innan- 

borgar  og  utan,.  á  slotinu,  týhúsinu,  í  borginni,  i  sinum 
aldingarði,  Krónborg  og  Friderichsborg.  Og  hvert  hann 
reisti  um  nefnd  takraörk  og  i  vagni  sitjandi  þá  var  hertug 
Friderich   jafnan    hjá  honum    og  i  hans  faðmi  liggjandi, 

10  —  sem   er  nú  vor  herra  kóngur  og  þá  var  á  sínu  15  ári.^) 

Og  að  hálfum  mánuði  liðnum  ferðaðist  biskup  heimleiðis 

úr  Danmörk,    og  skildist  kóngur  og  hann  með  gleði,    elsku 

og  vináttu,  og  varð  af  kóngsins  hendi  og  mildleika  veglega 

með  herralegum  skeink  útleiddur.    Hertug  Friderich  fylgdi 

15  honum  úr  Kaupinhafn  langt  á  leið  sem  kóngsins  lönd  náðu, 
og  var  fagurlegur  viðskilnaður  þeirra. 

Eg  heíi  mörgu  gleymt  hjer  inn  að  setja,  sem  viðbar 
á  meðan  biskupinn  i  Kaupinhafn  dvöl  hafði,  einkum  um 
fýrverkið,  sem  afbrent  varð  á  slotsplássinu,  og  þá  kóngurinn 

20  gjörði  honum  veislu  á  ílotanum,  og  leit  eg  þá,  enn  ei  oftar, 
kóng  vorn  vel  málglaðan,  en  þó  með  allri  æru,  röksemd  og 
höfðingdóm. 

Einn  af  meðfylgjurum  biskupsins,  þá  þeir  komu  af 
kóngsins  skipaílota  af  Bremerhólmi  í  gegnum  þau  port,  er  þar 

25  liggja  í  borgina,  var  mjög  drukkinn  og  yfirkominn  af  sinum 
selskapsbræðrum  forlátinn,  þvi  þeir  voru  allir  yfirkomnir  að 
mestu  af  alúðarstórri  trakteran  kóngsins  þjenara,  sem  skeði 
eftir  hans  vilja.  Þenna  mann  tók  eg  liggjandi  og  eftir 
orðinn  af  sinum  selskap,  og  gat  eg  með  slitum  komið  honum 

30  i  eitt  skipherra  hús,  skamt  frá  portinu,  sem  eg  fyr  nefndi. 
Pau  hús^)  hafði  kóngur  látið  byggja  nýlega  fyrir  skipherra 
og  hábátsmenn  hvar  inni  þeir  bjuggu  fri,  er  þar  i  röðum 
um  flatlendið  stóðu. 


1)  Hann  var  aðeins  9  ára  þá  (f.  1609). 

2)  Hjer  er  ekki  átt  við  Nýbúðir  heldur  við  önnur  hús,  er  voru  í 
grend  við  Holmens  Kirke,  og  konungur  hafði  látið  byggja  handa  sjó- 
foringjum  og  öðrum  embættismönnum  á  fiotanum.    RC. 


85 

Kvínna  skipherrans  varð  í  fyrsta  nokkuð  viö  beisk,  en 
fyrir  mína  góðmannlega  viöleitni  varð  hennar  viðmót  hóg- 
vært  og  útlagði  eg  fyrir  henni  hvað  viðlægi,  ef  ei  væri 
aðgætt.  Eg  lofaði  henni  borgun  fyrir  sitt  ómak.  Hún  bjó 
upp  væna  sæng.  Ei  var  skipherrann  heima  við.  Að  morgni  5 
vitjaði  eg  þangað,  og  var  hann  ei  uppstaðinn.  Hann  spyr 
kvinnuna  að,  hver  sjer  hefði  hjálpað  þangað.  Kvinnan 
kvað  hann  ei  langt  burtu,  sem  það  gjört  hefði.  Eg  Ijet 
mig  i  Ijósi.  Hann  spyr  mig  að  ætt  og  nafni.  Eg  Ijet  honum 
í  tje  slíkt  eg  mátti  og  tilhlýddi  þar  um.  Hann  prýddi  þetta  10 
efni  með  mörgum  fögrum  orðum  og  góðum  óskum  mjer  til 
handa  framar  en  verðugt  var,  það  mig  þar  um  áhrærði. 
Hann  vildi  hafa  mig  með  sjer  í  hóp  sinna  kompána  hvað 
ei  vogaði,  þvi  eg  jafnlega  með  öðrum  minum  selskapsbræðrum 
hlaut  upp  á  að  vakta  hvað  oss  skikkaðist  við  týhúsið.  Og  15 
nær  við  kvöddumst,  hvað  með  vinsemd  skeði,  gaf  hann 
mjer  tvo  dali,  klút  og  kraga;  fjekk  eg  húsfreyunni  annan, 
hvers  eg  oftlega  þar  vel  naut.  Skipherrann,  sá  eð  Laurus 
hjet,  þakkaði  mjer  þar  fyrir  nær  fundir  urðu. 


XIV.  KAP.  20 

Að  öðru  sumri^)  þar  eftir  bar  svo  við  sem  oftar  að 
almennilegur  herradagur  var  haldinn  á  Kaupinhafnar  sloti, 
og  eftir  venjunni  dró  þangað  Danmerkur  ráð  og  aðall,  svo 
þá  mátti  margan  ypparlegan  eðalmann  með  þeirra  eðalfrúm 
og  dætrum  lita,  og  það  hofíólk,  er  þeim  þangað  fylgir.  Hver  25 
þeirra  elstu  hefur  sinn  garð,  þar  er  þeir  gista  nær  þá  að 
bæri.    A  meðal  annara  ráðsherra  var  Mandrup  Passborg,^) 


^)  Hjer  skyldi  maður  œtla  aö  væri  átt  viö  árið  1619,  en  þaö  ár  var 
enginn  herradagur  í  K.höfn.  vegna  pestarinnar,  heldur  í  Antvorskov. 
Ef  til  viU  er  átt  við  árið  1618,  sbr.  bls.  91,  ath. 

^)  0 :  Manderup  Parsberg  f  1625,  göfugur  maður ;  síðari  kona  hans 
var  Anna  Brahe  flð78— 1633).     Sjá  Biogr.  Lex. 


86 

einn  ypparlegur  mann,  og  í  þann  tíma  mjög  aldraður.  Hann 
hjelt  daglega  7  sveina,  4  af  þeim  voru  verjubærir,  það  er 
þeir  báru  varnir  við  sina  vinstri  siðu  í  gehengi,  en  þrir 
báru    þær   undir  sinum  vinstra  handkrik.     Hann  hafði  sinn 

5  herragarð  i  Jótlandi  og  mikla  forljening,  en  sinn  gistingar- 

garð  i  Kaupinhafn  hafði  hann  við  Austurport  borgarinnar/) 

Svo    bar  við,    að    þeirra    steikari,    Hermann  að  nafni, 

einn  ungur   maður,    krenktist  einn  dag  er  hann  gekk  út  af 

Austurporti  i  þá  bygð  er  þar  var,  svo  sem  viðar  umhveríis 

10  borgina.  Hann  gekk  út  i  dökkum  búningi,  en  kom  inn 
aftur  i  rauðum  og  var  orðinn  vitstola.  Hann  hljóp  upp  á 
herrasalinn  eður  borðstofuna,  sem  kallast,  og  sókti  helst  að 
sinum  herra  og  hans  eðallegri  frú  með  dregna  verju,  en 
Guð  gaf  sina  náð  til,  að  hann  engan  skaða  gjörði,  en  fyltist 

15  samt  ugg  og  ótta,  og  þessvegna  útsendu  eina  kvinnu,  er 
þeirra  linklæði  hafði  að  vakta,  og  báðu  hana  trúlega  einn 
öruggan  og  fróman  mann  að  útvega,  sem  það  vildi  á  hendur 
takast,  að  halda  vakt  yíir  honum  eina  nótt  eður  íleiri,  ef 
með  þurfa  kynni. 

20  l^essi  kona,  Elisabet  að  nafni,  gekk  til  mins  herbergis, 

og  með  þvi  eg  var  henni  ei  öldungis  ókendur  bað  mig  um 
vingjarnlegast  sem  kunni  að  ganga  með  sjer  þangað  og  vaka 
þar  eina  nótt  yíir  þessum  manni  fyrir  gjald  og  góða  umbun. 
Petta  um  siðir  Ijet  eg  eftir  henni,  þó  lengi  tregur  til  væri.    Og 

25  nær  við  þar  komum  gekk  hún  til  frúinnar  og  segist  einn 
mann  útvegað  hafa.  Senn  gekk  hún  ofan  af  borðstofunni 
og  fann  mig  með  þýðlegri  kveðju  og  bón  kærlegri  að  halda 
trúlega  vakt  yfir  sinum  kæra  þjenara  Hermanni,  og  spyr 
mig   bliðlega    að  ætt  og  nafni  og  hverjum  eg  þjóni,    og  að 

30  þessu  öllu  henni  auglýstu  sagði  hún  mig  velkominn  til  öls 
og  matar.  Eg  þakkaði  henni  sem  best  eg  kunni,  og  segist 
ekki  min  sjálfs  ráðandi  vera.  Hún  þakkar  Guði,  að  eg  sje 
kónglegri  náð  þjónandi,  hún  skuli  þar  út  yfir  hjá  honum 
taka,  þó  tiu  væri  af  hans  fólki.   Eg  segi  það  hljóti  að  spyrj- 

35  ast   uppá  tjhúsið.     Hún  lofar  því,    og  spyr  ennframar  hver 


*)  Garður  Mandemp  Parsbergs  lá  þar  sem  nú  er  Amalienborg.  RC. 


87  . 

vor  YÍirmann  sje.  Eg  segi  Adolph  Friderich  G-rabov. 
Hún  segir:  »Hann  skal  vera  sem  vjer  viljum.«  Svo  fylgir 
hún  mjer  inn  í  það  herbergi,  sem  maðurinn  hvildi  inni  og 
niðri  i  garðinum  stóð.  Pá  var  svefnhöfgi  á  hann  runninu 
nflega,  sem  hún  meinti  eg  mundi  hafa  verið  á  miðja  leið  5 
kominn,  og  kvað  mig  vel  að  honum  sókt  hafa  og  mjer  mundi 
meira  gott  fylgja.  Og  með  því  kvöldmáltíðartimi  var  kominn 
biður  hún  sitt  hoffólk  að  taka  mig  að  sjer  uppá  sinn  borðsal 
og  einkanlega  gjöra  mjer  til  góða.  Hún  setur  tvo  erfiðismenn 
að  vaka  á  meðan  yfir  honum.  f  essir  hofmenn  höfðu  stór-  l^ 
drykkjur  eftir  venjunni,  en  eg  veik  mjer  burt  og  tii  þessa 
manns,  og  sat  hjá  honum  alla  þá  nótt  einsamall,  og  var  eg 
í  þá  bók  að  horfa,  sem  »Sá  andlegi  herradagur«^)  nefndist. 
Eigi  vaknaði  hann  fyr  en  bjartur  dagur  var  kominn;  þá 
vaknar  hann  og  tekur  til  nokkuð  að  fanticera  og  1  höfuð-  15 
órum  að  tala.  Eg  geng  svo  til  hans,  og  bið  eg  hann  Guð 
að  ákalla.  Hann  gegnir  því  að  litlu  og  sofnar  aftur  nokkra 
stund.  Siðan  vaknar  hann,  og  spyr,  hvar  hannsje;  eg  segi 
honum  það.  Eða  hvort  hann  hafi  nokkrum  mein  gjört? 
Eg  segi  nei.  Síðan  spyr  hann  mig  að  hver  maður  eg  sje;  20 
eg  segi  honum  slikt  er  til  hlýddi.  Svo  kemur  fólk  þangað; 
herramannsfrúin  kom  einnin  og  góðan  dag  með  glaðværð 
honum  og  mjer  bjóðandi,  og  fagnar  yfir  heilsu  sins  þjenara. 
Hún  skeinkti  mjer  rikisdal  ogMandrup  hennar  herra,  hver 
eð  kærlega  þökkuðu  mjer  fyrir  mitt  ómak.  Alls  var  eg  þar  25 
í  tvær  nætur  i  loflegri  veiting  og  atlæti  elskulegu,  og  buðu 
mjer  sig  að  finna  aftur  nær  þau  þangað  kæmi  aftur,  ef  mjer 
og  þeim  svo  auðnaðist.  Steikarinn  gaf  mjer  hálfs  annars 
dals  virði.     Siðan  hjelt  eg  heim  aftur  til  míns  herbergis. 

Á    næsta    degi    kom   eg  upp  á  munstring,    og  þar  eftir  30 
spyr  Grabov  mig,  hvar  eg  hafi  i  tvo  daga  verið.    Eg  segi 
honum  hið  Ijósasta.     Ekki  vogaði  hann  þar  að  að  finna. 

A  þessu  sama  hausti^)  var  eg  með  öðrum  30  af  byssu- 
skyttum  til  Krónborgar  skrifaður,  hvar  vjer  dvöldumst  í  tvö 


^)  Líklega  „Den  himmelske  flerredag"  eftir  Kaffn,  um  dómsdag.  (RC.) 
^)  óvíst  er  hvort  hjer  er  átt  við  árið  1618  eða  1619,  sbr.  ath.  bls.  85 
og91. 


.88 

ár,  og  eftir  gömlum  byssuskyttanna  rjetti  og  friheitum 
höföum  vjer  þar  til  launa  árlega  18  dali,  og  á  hverjum 
mánuöi  höfðum  vjer  til  vors  kosts  5  sljetta  dali. 

Par  fjell  hverri  róðu  eÖa  vaktkvarteri  hverja  þriðju 
5  nótt  að  vaka  uppá  Krónborgarsloti,  og  i  hverri  þeirri  róð 
var  50  manns,  10  byssuskyttur  og  40  soldátar.  Pessi  róða 
eður  vaktfylking  skyldi  öU  við  Rauðuport  samansafnast  þá 
klukkan  sló  4  eftir  miðdag,  sem  er  stund  eftir  nón,  og  af 
vaktmeistaranum  skarplega  álitin,  hvort  þeir  drukknir  væri 
10  og  rjóðir  i  andliti;  hjelt  þessi  vaktmeistari  að  sá  drukkinn 
væri;  og  ef  sá  maður  þvi  neitaði,  Ijet  hann  cladit^)  taka 
hann  heim  með  sjer,  og  var  ein  járnspöng  þunn  honum  um 
úlíiiðinn  samankrókuð  lauslega,  án  tilíinningar ;  uppá  henni 

var  útþrykt  ^,   það   er  Christián  fjórði.      fangað   ílyktust 

15  bæði  soldátar  og  byssuskyttur  að  drekka  með  honum,  og 
hver  sem  svo  er  og  kallast  fangi  hann  drekkur  fri.  Par  situr 
hann  til  morguns  og  biður  slotsherrans  og  vaktmeistarans 
ályktunar,  hvort  hann  skuli  án  straffs  laus  látast  og  aftur 
uppá   slotið    ganga    á    sina  vakt    og  uppfylla  sina  timatölu, 

20  sem  honum  bar  með  nótt  og  degi  á  sinum  skildbekk  að 
standa,  eða  uppá  þann  stóra  og  hrygghvassa  trjehest  að 
setjast,  er  jafnan  á  slotsplássinu  stendur,  og  þar  vægðarlaust 
sitja  með  járn  um  fætur  undir  hestkviðinn,  er  honum  skuli 
niður   þrykkja,    og    sterkum    lás    þar   fyrir,    og  svo  langan 

25  tima  sem  ályktað  verður. 

Nú  er  þar  aftur  til  að  víkja  er  eg  nú  frá  veik,  þar  öU 
vaktin  við  Hauðuport  á  tilsettum  tima,  er  fyr  var  greint, 
saman  safnast  i  þvi  vakthúsi,  er  þar  stóð,  biðu  þess  tima 
er  vaktin  skyldi  uppþrekkjast.  Vaktmeistarinn,  sá  eð  Caspar 

30  hjet,  einn  þýðverskur  mann,  sat  á  gaílbekknum  miðjum  og 
sinn  róðumeistari  honum  til  hvorrar  handar,  sem  höfuðsmenn 
voru  fyrir  minni  vakt.  Einn  þeirra  hjet  Hans  Tobrich 
en    annar  Andrjes  Muler,    mjög   gamall    maður.      Pessir 


*)  Cladit  eða  Claudit,  o :  fangavörður,  líka  stundum  i  merkingunni 
fangelsi. 


tveir  menn  voru  frómir  og  ágætir  og  sem  mínir  elskulegir 
feður.  Son  átti  Andrjes  Muler  i  Kaupinhafn,  sem  var 
einn  bartskeri  og  hjet  M.  Blasius,  einn  frómur  maður;  sá 
hafði  3  menn  uppskorið  lifandi  og  þeirra  meinlæti  úttekið 
og  með  Guði  heilbrigða  gjört.  A  vinstri  bekk  sátu  soldátar,  5 
en  byssuskyttur  á  hægri. 

Trumbslagarinn  gekk  út  tvisvar,  en  i  þriðja  sinn  er 
hann  útgekk  uppá  trumbuna  að  slá  gengu  allir  út  með  vakt- 
meistaranum  í  fylking,  hver  i  sinn  lið  og  orðu,  eftir  því 
sem  i  fyrstu  var  niður  sett  og  hverjum  pláss  einkað  i  stöðu  10 
og  gangi.  Fyrst  gengur  vaktmeistarinn  undan  með  sinn 
holbor^)  gildan,  siðan  trumbslagarinn  til  hægri  handar  pipar- 
anum,  siðan  fremst  i  fylking,  sem  kallast  caperaler  i  sinum 
lið,  siðan  hinir  aðrir  soldátar,  siðan  byssmeistarar  eður  byssu- 
skyttur  i  liðum,  að  jafnaði  sem  í  þeim  fyrsta  lið ;  liðir  kallast  15 
breidd  fylkingar  en  róð  lengd  fylkingar.  Svo  gengur  hann 
með  alla  þá  fylking  yfir  slotsbrúna,  sú  eð  hvert  kvöld  er 
uppdregin  og  hurð  er  á  næturnar  fyrir  slotsportinu,  og  i 
gegnum  allan  hvelfinginn,  i  hverjum  að  eru  steintröppur, 
þær  eð  liggja  á  snið  neðan  á  slotsmúrinn,  sem  liggur  i  20 
kringum  alt  slotið,  og  gengur  hann  með  þessa  fylking  suður 
fyrir  slotið,  þá  er  eitt  sljett  pláss,  að  einum  útklöppuðum 
og  velfáguðum  stórum  ferköntuðum  steini,  sá  eð  sljett 
smeltur    og    þjett   feldur  er  ofan  i  plássið;    á  hann  var  út- 

höggið    ^.      Vaktmeistarinn,    trumbslagarinn,    piparinn    og  25 

munsturskrifarinn  gengu  þangað,  en  soldátar  og  byssu- 
skyttur  gjörðu  úr  sinni  fylkingu  einn  hring  umkring  þessa 
fjóra.  Siðan  setur  vaktmeistarinn  höfuðklæðíð  af  sinu  höfði, 
og  siðan  sjerhver  einn,  segjandi  i  þýsku  máli:  »Guð  gefi 
yður  eina  góða  og  farsæla  nótt,  erlegum  soldátum  og  byss-  30 
meisturum.  Vitið  að  þessi  vakt,  sem  yður  er  nú  að  höndum 
komin,  er  Guðs  og  vor,  vil  eg  þvi  sjerhvem  erlegan  soldát 
og  byssmeistara  ámint  hafa  að  sjá  vel  fyrir  sjer  og  sinni 
vakt,  svo  engin  klögun  uppá  komi,  og  að  svara  til  síns 
nafns.«  : — Siðan  les  vaktskrifarinn  upp  sjerhvers  nafn.   Oladit  35 


^)  o:  atgeir,  d.  Hellebard. 


90 

hoppar    i    kring   og  tekur  hvern  þann,    sem  drukkinn  finst, 
heim  með  sjer. 

Slotsmúrinn  er  ferkantaður;  á  hverju  horni  er  rúndel,^) 
á  hverjum  þeim  rúndel  stendur  einn  maður  með  byssu  og 
5  sverð  við  siðu,  og  sá  fimti  maður  stendur  fyrir  utan  vakt- 
húsdyr  soldátanna,  svo  íimm  menn  standa  i  þessum  íimm 
stöðum  í  einu,  en  10  umskifti  verða  með  nótt  og  degi,  svo 
það  er  50  fólks,  sem  hverja  nótt  og  dag  á  slotinu  vakir. 
Pessi  hegðan  varir  þar  sifeldlega.   Vaktmeistarinn  læsir  hvert 

10  kvöld  portinu  sjálfur,  og  hverja  nótt  er  hann  upp  á  slotinu, 
utan  nær  hann  biður  hópmanninn,  það  er  slotsherrann,  um 
leyíi  þar  til,  að  hann  megi  heima  hvila  i  sinu  herbergi. 

Fjórir    eðlamenn    velforsóktir    þjóna    hjer   að  auk  uppá 
kastalanum  Krónborg,    sem    kallast  adelbúss  eður  gerunn.^) 

15  Pessir  menn  gjöra  umskifti  að  vaka,  svo  hverjum  ber  sin 
nótt  til  þess  að  reyna  vaktina  og  kringumgang  að  hafa  á 
slotsmúrnum,  og  að  handgrípa  þá,  sem  ógætilega  sina  vakt 
standa,  svo  þeir  þessvegna  yrði  gripnir  af  þessum  rúnn- 
göngurum,    eður    ef   nokkrir    sofandi  fyndist.     Nú  er  það  i 

20  valdi  þessara  betrúaðra  manna  nær  þeir  svo  íinna  einn  i 
sinni  vakt  sofandi  eður  illa  sig  athugandi,  svo  hann  þess- 
vegna  verður  gripinn^  að  deyða  hann  þar  strax,  eður  með 
sjer  lifandi  til  vaktmeistarans  að  leiða,  svo  hann  þá  i  fjötra 
innsetjist    og  að  morgni  liíiátist,    hvað  titt  skeður  á  slotum 

25  og  festingum,  þá  ólukkan  einum  tilvill,  og  einn  nýlega  hent 
hafði  litlu  fyrri  en  eg  þangað  kom  með  minum  lagsmönnum, 
hverjir  eftir  striðsmanering  og  visu  eru  af  fimm  þeirra 
compagnibræðrum  og  bestu  vinum  á  tilsettu  plássi  i  hel 
skotnir,  hverja  þeir  sjálfir  útvelja  úr  heilu  compagnii. 

30  Nær  vjer  fyrst  þar  komum  urðu  á  þriðja  degi  þar  eftir 

á  þvi  úthöggna   steinhúsi,    er  fremst  á  múrnum  stendur  og 
að    sundinu    og    yfir    að  Helsingborg    vendir,    kóngl.    Maj:s 


^)  d.  Runddel,  »kriiiglótt  vígi«  (Konr.  Gísl.) 

^)  þ.  adelbursch  táknar  eiginl.  ungan  aðalsmann,  en  svo  voru  og 
nefndir  varðforingíar.  »Gerunn«  er  =  d.  Kunde,  Ronde,  þ.  e.  varð- 
foringjar,  er  ganga  í  kring  og  vitja  varðmanna,  til  að  Jíta  eftir  að  alt 
8Je  í  reglu. 


91 

artícular  fyrir  oss  upplesnir,  og  af  oss  eiðar  teknir  uppá  trú 
og  hoUustu  við  kóng  og  krúnuna,  hvað  þrisvar  skeði  um 
þann  tveggja  ára  tima,  eg  þar  dvaldist,  og  eiðar  endurnýjaðir. 
Hverjum  af  oss  voru  tvö  stykki  fengin  að  vakta  og  hönd 
yfir  að  hafa.  Mjer  voru  fengin  tvö  koparstykki,  sem  næst  5 
stóðu  steinhúsinu,  sem  lysthús  nefndist;  þau  voru  þrír  mál- 
faðmar  á  lengd  og  vörpuðu  lóði  yfir  Eyrarsund,  er  vóg  32 
merkur.  Aðrar  tvær  horfðu  til  vesturs  að  borginni  við,  er 
Helsingeyri  nefndist,  en  slotið  kallast  Krónborg,  og  eru 
þess  múrar  við  sjómálið  upphlaðnir.  Ei  minnist  eg  múrs-  10 
hæðina,  en  vist  meina  eg  það  15  faðma  hæð  vera.  Það 
eru  margir  kimar  niður  við  sjómálið,  hvar  inni  liggja  gömul 
og  hræðilega  stór  stykki  og  gluggar  stórir  fyrir  hverju  stykki 
er  beint  liggja  við  skipanna  sjómáli  ef  með  þarf,  kastalann 
að  verja.  f  ar  niðri  i  þessum  kimum  er  geymt  harðatorf  15 
til  slotsins  og  vakthúsanna  tveggja  og  höfðu  soldátar  eitt 
en  vjer  annað;  i  hvoru  þeirra  stóð  stór  kakalofn,  og  brann 
eldur  i  þeim  nætur  og  daga  frá  því  að  kæla  tók  um  haust 
og  fram  langt  yfir  páska. 

Mikil  frost  komu  þar  annan  veturinn  er  eg  þar  var,  20 
svo  að  Eyrarsund  lagði  um  Porra  og  fram  á  föstu,  svo 
bændur  af  Helsingborgarlandi,  sem  er  úr  Skáney,  komu  á 
vögnum  yfir  Eyrarsund,  sem  að  er  vika  sjávar  milli  Krón- 
borgar  og  Helsingborgar,  til  torgs  með  allra  handa  vöru, 
æta  og  óæta,  eftir  gamallri  tilskikkan,  að  nær  svo  viðbar  að  25 
Eyrarsund  liggur  og  þeir  á  vögnum  komast  mega  yfir  Eyrar- 
sund,  þá  hafa  þeir  fritt  torg  i  Helsingeyri,  en  ei  oftar.  Petta 
skeöi  á  því  ári  er  vöndur  sást  á  lofti  (eða  sú  halastjarna).^) 


^)  1618  í  Nóv.  og  Dec.   sást  halastjama,    sem   getið  er  í  dönskum 
ritum  frá  þeim  tíma.    E,C. , 


92 


XV.  KAR 

A  þvi  öðru  ári,  er  eg  þjenti  á  Krónborgarsloti,  sem  var 
1620,^)  umgekk  mikil  pest  i  Danmörk,  svo  að  í  Sælandi 
afgekk  7000  manns,    i  Noreg  4000,  i  Jótlandi  5000.     Nú  er 

5  svo  tilsett  i  kóngl.  Majest.  artikulum  og  þar  inni  veröur 
strengilega  fyrirboðið  þeim  öllum,  sem  uppá  slotinu  þjena, 
að  ganga  i  pesthús.  Nú  bar  svo  einn  tima  við,  að  einn 
maður  af  vorum  selskap,  ThómasRanders  að  nafni,  lá 
mjög   tekinn  i  pest,    en  nokkrum  af  oss  var  kært  til  hans, 

10  og  gengum  því  einn  dag  þrir  tilsamans  að  hugieiða  um, 
hvernin  þessum  vorum  kærum  vin  liði,  og  i  trausti  Guðs 
gengum  vjer  inn  i  forstofuna,  er  þar  svo  kallast,  það  er  inn 
i  sjálfar  bæjardyrnarí  og  kölluðum  til  kvinnunnar,  er  þar 
átti  fyrir   að  ráða,    og  spurðum  hvernin  Thómasi  liði,    en 

15  hún  kvað  honum  vera  í  afturbata.  Vjer  báðum  hana  vel 
lifa  og  honum  fyrir  oss  að  heilsa.  Vjer  gengum  svo  þaðan 
og  hugðum  að  engir  mundu  þar  hafa  við  mátt  verða  varir, 
en  máltæki  gamalt  er  það,  að 

»þeygi  var  svo  þjóðin  traust 
20  '       að  þetta  Ijeti  orðalaust.« 

Svo  bar  við  einn  tima,  að  mjer  fjell  sú  fyrsta  vakt  til  um 
kvöldið,  sem  voru  tvær  klukkustundir  i  senn,  að  vaktmeistar- 
inn  Caspar  sendi  boð  til  min,  eftir  það  hann  var  búinn  að 
læsa  slotsportinu,  að  eg  gengi  af  skildbekknum  heim  til  hans, 
25  hvað  þó  ei  plagaðist  tiðum,  og  setti  þann  i  staðinn  i  mina  vakt, 
sem  sendur  var.  Og  nær  eg  kom  i  vort  vakthús,  þar  var  vakt- 
meistarinn  og  sátu  allir  yíir  máltið  þar  inni,  þvi  hverjum  leyfö- 


^)  Hvert  þetta  ártal  er  rjett  er  óvist,  eins  og  sjá  má  af  því  sem 
á  undan  hefur  verið  sagt.  —  Pestin  byrjaði  vorið  1619  í  K:höfn.  og  er 
sagt  að  í  þeirri  borg  hafi  látist  um  7000  manna,  svo  tölur  þær,  er  Jón 
Olafsson  tilfærir  hjer,  eru  áreiðanlega  ekki  of  háar. 


93 

ist  að  láta  færa  sjer  mat  á  kvöldin  úr  siriu  herbergi,  áður  en 
portin  tilluktust.  Nær  eg  kem  býð  eg  gott  kvöld.  Hann  tók 
mjer  vel,  og  spyr  hvort  eg  vilji  ekki  sitja  og  fá  mjer  líka  mat. 
Eg  segist  það  muni  þiggja  þegar  minn  tími  sje  þar  til 
kominn.  Hann  þegir  litla  stund.  Eg  spyr  hvert  erindi  5 
hans  sje  við  mig.  Hann  kvaðst  ætla  nokkuð  vera  mundi. 
Hann  spyr  mig  hversu  oft  kóngl.  Majest.  artikular  haíi  verið 
upplesnir  siðan  eg  þar  komið  hefði.  —  Eg  kvað  þrisvar  að 
upplesnir  verið  hefði.  —  »Svo  veit  eg,«  segir  hann,  »að  þú 
munir  þeirra  innihald  vel  athugað  hafa.«  —  Eg  Ijet  þar  10 
fátt  yfir.  —  »Mig  minnir,«  segir  hann,  »að  þar  inni  fyrir- 
bjóðist  i  pesthús  að  ganga  þeim  öUum,  sem  á  slotinu  þjóni.« 

—  Pessu  samsinni  eg.  —  »Pá  veit  eg,«  segir  hann,  »að  þú 
munir  þar  vaktan  á  hafa  tekið.«  —  »Ei  veit  eg  annars,« 
segi  eg.  —  »En  eg  voga  að  segja,«  segir  hann,  »að  þú  hafir  15 
nýlega  i  pesthús  gengið.«  —  Eg  varðist  því  og  harðlega 
neitaði.  Hann  spyr  hvort  eg  dirfist  sinn  framburð  að  rengja? 
Eg  kvaðst  frjáls  fyrir  hverjum  alt  ósatt  aftur  að  bera  og 
sem  mjer  ranglega  tiltalað  yrði,  en  þvi  neitaði  eg  ei,  að  eg 
hefði  spurt  eftir  einum  kóngl.  Maj:ts  þjenara.  —  Hann  segir  20 
eg  lygi;  eg  hefði  vist  til  hans  gengið  og  hjá  honum  etið 
og  drukkið.  —  Eg  kvað  þá  alla  Ijúga,  sem  ósatt  segðu.  — 
Hann  spyr  mig  að,  hvort  eg  dirfist  að  segja  sig  lygi  mæla? 

—  Eg  segi,  ekki  af  sjálfum  sjer,   því  hvað  hann  segði,  það 
talaði  hann  eftir  öðrum,  og  bað  eg  hann  þann  mann  auglýsa.  25 

—  Ei  vildi  hann  það  gjöra.  —  Eg  kvað  Guð  almáttugan 
að  hitta  einn  og  sjerhvern,  þar  hann  vildi,  af  sloti  eða  á, 
þvi  allir  stæði  eins  naktir  fyrir  dauðanum,  hvort  hann  væri 
innan  múra  eða  utan,  þá  Guð  svo  vildi  vera  láta,  að  sjer- 
hver  og  einn  burtleiðast  skyldi.  —  ÖUum  þeim  þar  inni  30 
voru  og  hans  lund  þektu  hnykti  við,  bæði  við  mina  dirfsku 
og  hans  hóglyndi  við  mig,  og  enginn  maður  vogaði  einu 
orði  að  ansa  fram  i  okkar  ráeðu.  Siðan  gjörðist  hann  hinn 
mildasti,  drakk  mjer  til  og  sinn  skerdisk  með  góðri  fæðu  af- 
henti.     Yfir  þessu  undruðust  menn  stórlega.  35 

f  essi  vaktmeistari  átti  tvo  unga  syni.    Einn  þeirra  var 
12  en  annar  13  ára  að  aldri.     Pest  greip  þá  báða  hart,    að 


94 

þeir  innan  tveggja  daga  voru  burfc  liðnir,  hverja  hann  mjög 
sorgaði,  en  ei  síður  fyltist  hatri  við  mig,  hvað  hann  leyni- 
lega  með  sjer  faldi  og  var  mjer  óvitanlegt,  þar  hans  besti 
vin,  Hans  Tobrich,  minn  sá  annar  róðumeistari  og  elsku- 
5  legur  sem  faðir  var  mjer  alla  tima,  tók  mig  einn  tíma  leyni- 
lega  á  tal,  og  gjörði  mjer  trúlega  viðvörun,  og  bað  mig  að 
gæta  mín  sem  best  fyrir  vaktmeistaranum,  því  hann  bæri 
mikla  ofurþykkju  til  mín  af  þeirri  ræðu,  er  við  höfðum 
siðast    i    vaKtstofunni,    og    það    hann    svo  skjótt  hafði  mist 

10  sina  2  syni  eftir  okkar  viðræðu,  og  meinti  mig  einn  spámann 
vera.  Hann  biður  mig  engan  þetta  vita  láta,  hverju  eg 
honum  trúlofa.  Hann  segir  helst  muni  hann  mig  umsitja 
nær  tunglþrot  væri  á  minni  skildvakt. 

Eitt  sunnudagskvöld    bar  svo  við,    að  hann  lætur  bera 

15  uppá  kastalann  18  potta  af  Rostockarbjór,  sem  er  besta  öl 
þar  ytra,  sem  hann  var  aldrei  vanur  að  gjöra.  Nú  bar  svo 
við,  að  mjer  og  tveimur  öðrum  af  minu  liði  bar  vakt  á 
þeim  litla  rúndel  þessa  nótt,  en  mjer  fyrst  um  kvöldið  með 
soldátum,  nær  vaktmeistarinn  upphóf  sina  öldrykkju  í  vakt- 

20  stofn  byssuskyttanna.  Og  eftir  þvi  sem  hvert  tveggjamarka- 
staup  um  gekk  inni  sendi  hann  mjer  það  út.  Baltsar 
Lynbeck  hjet  sá  maður,  er  til  min  ölið  útbar,  og  með 
hverju  staupi  gjörði  hann  mjer  bróðurlega  viðvörun,  að  eg 
skyldi  min  fyrir  vaktmeistaranum  sem  best  gæta.    Eg  segi, 

25  eigi  skuli  hann  formerkja  mjer  nokkra  viðvörun  gjörða  af 
neinum,  með  þvi  eg  hafni  hans  góðvild,  heldur  skuli  eg 
ókotmannlega  við  taka,  svo  hann  siður  merkja  skuli,  að  eg 
hans  ásetning  i  neinu  viti  eður  hugleiði. 

Svo  líöur  á  kvöld  og  yíir  dagsetur,   og  svo  var  myrkt, 

30  að  ei  sá  eg  ofan  á  minar  hendur.  Nú  bað  eg  Guð  almátt- 
ugan  að  styrkja  mig  minum  öllum  óvinum  á  móti,  svo  eg 
fengi  þaö  að  lita,  sem  mjer  lægi  mest  makt  á.  Eigi  vildi 
hann  bera  sinn  lyklahring  úr  vaktstofunni  í  það  sinn,  svo 
mjög  var  hann  viðleitandi  að  koma  mjer  i  ólukku  og  mínu 

35  lííi  umsát  að  gjöra. 

Um    síðir  varð    eg  hans  var,    með  þvi  slotskirkjan  var 


95 

nærri  um  miödiki^)  slotsins,  og  var  hvítara  en  slotið  annars- 
staðar  fjekk  eg  hann  fyrir  Guðs  náð  deildan  við  slotsmúrs 
birtuna,  svo  eg  var  fullviss,  að  maður  vera  mundi.  Eigi 
gaf  eg  mig  strax  upp,  fyr  en  hann  kom  hið  nálegasta  mjer 
sem  verða  mátti,  hvað  eg  með  guðlegri  hjálp  gjörði  með  5 
ásetningi  og  vilja,  því  að  eg  vissi  það  vel,  að  honum  mundi 
þykja  veiður  í  höndum,  og  hugsa  um  gott  til  krásar.  Og 
nær  hann  var  svo  nálægt  kominn,  sem  eg  hugði  með 
spjótinu  eg  mundi  til  hans  seilast  mega,  þá  gaf  eg  svo 
mikið  hljóð  af  mjer  sem  hæst  og  ógnunarmest  eg  orkaði,  10 
af  hverju  hann  frábærlega  skelfdist,  svó  hann  hrökk  langt 
tilbaka  og  sagði  til  sín  kjökrandi,  að  hann  væri  gerunn, 
eður  sá  umkring  gengi.  Eg  bað  hann  afvíkja.  Sú  hin 
iimta  vakt,  sem  stóð  fyrir  vakthúsdyrum  soldátanna  kvað 
mig  í  það  sinn  sjer  líf  með  Guði  gefið  hafa,  af  þvi  hann  15 
f  jekk  svo  gjörla  mitt  kall  að  heyra.  Par  gekk  vaktmeistarinn 
inn  til  hvíldar  eftir  venjunni. 

Um  morguninn  kemur  vaktmeistarinn  inn  i  vora  vakt- 
stofu.  Eg  bauð  honum  góðan  dag.  Hann  tók  mjer  varla. 
Hann  spyr  mig  að,  hvort  eg  hafi  ásett  mjer  að  æra  sig  í  20 
gærkvöldi,  eða  vitstola  verið.  —  Eg  kvað  hvorki  vera.  — 
Hann  segir,  enginn  hafi  sjer  slikan  skelk  gjört,  og  sagðist 
lengi  hans  minnugur  vera.  —  Eg  bað  hann  ráða,  en  svo 
hann  skildi  mig  tiðkaði  eg  gamalt  málstæki,  að  sá  byði  sitt 
hár,  sem  annars  reytti,  og  gekk  eg  svo  út.  —  Hann  segir  25 
að  mjer  burtgengnum  við  Hans  Tobrich,  að  ei  muni  sig 
gilda  við  mig  ilt  að  eiga.  Hans  Tobrich  segir  honum 
það  litla  gustuk  vera  við  mig  framandi  og  einstaka  mann 
kif  að  byrja  án  sakar,  þvi  hvorki  sje  lif  nje  dauði  í  minni 
hendi.  30 

Um  kvöldið,  nær  eg  gekk  af  slotinu  og  í  gegnum 
B-auðuport  og  upp  eftir  steinstrætinu,  í  hverju  inni  var 
kóngl.  Maj:s  toUari  ChristianDaviðsson^)  ogmargt  annara 
vildarmanna,  og  eg  hugði  til  herbergis  ganga,  þá  úr  einum 


*)  gamalt  ísl.  orð,  =  miðbik. 

*)  Hami  varð  síðar  borgarstjóri  í  Helsingjaeyri  og  dó  um  1659.  B.C. 


96 

vinkjallara  var  kallað  til  min,  að  eg  þangað  kæmi.  Eg 
þekti  hljóö  vaktmeistarans.  Lengi  vogaði  eg  ekki  inn  að 
ganga  fyr  enHansTobrich  bað  mig  koma.  f  ar  drukkum 
við  til  þess  á  vakt  var  hringt,  og  drukkum  við  okkur  þar 
5  til  sátta.  Ljet  hann  mig  siðan  i  meinleysi  á  meðan  eg  þar 
dvaldist  og  allir  soldátar. 


XVL  KAP. 

Hópmann  Krónborgar  slots  hjet  Thómas  Nold^)  og  var 
af   líflenskum  aðli;    hann  var  mjer  jafnan  góður,    hans    frú 

10  og  hennar  systir  jómfrú  Sesselja,  hverjar  oftlega  spurðu 
mig  hjeðan  úr  landi,  hvað  þær  Ijetu  sjer  þrátt  að  gamni 
verða.  ?áði  eg  þar  marga  góða  máltið  og  máldrykkju. 
Stundum  þverskar  eg  þar  brennivið  með  sög  og  íleiri  af 
minum    samlagsbræðrum,    einkum    minn    stallbróðir    Hans 

lö  MatthsonLund,  sem  lengi  hafði  munsturskrifari  verið,  og 
Baltsar  Lynbeck.  Yjer  vorum  allir  í  einni  róðu  og 
untumst  vel. 

I*ar  var  einn  af  soldátunum,  sem  hjetSveinn  skánski; 
við  hann  kom  eg  tvisvar  i  klamari.    í  fyrra  sinni  bar  okkur 

20  til  undir  settri  vakt  heima  i  borginni,  næsta  húsi  við  vakt- 
meistara,  urðum  vjer  báðir  settir  i  cladit,  en  um  morguninn 
upp  á  þann  gamla  trjehest,  á  hverjum  hann  hafði  þrátt  setið 
fyrir  klamariis  sakir,  en  eg  fyr  aldrei.  Pá  kom  slotsherrann, 
ThómasNold,   og  skikkaði  vaktmeistaranum  að  gefa  mig 

25  lausan,  og  segir  honum  hinn  nyti  min,  annars  skyldi  hann 
þar  setið  hafa  til  kvölds.  —  í  öðru  sinni  bauð  hann  mjer  fyrir 
E-auðuport    i    einvigi.      Yaktmeistarinn   kom   þar  og  Hans 


^)  Thomas  Nold  af  Magle  var  aðalsmaður  frá  Kúrlandi;  hann  varð 
Ibringi  setuliðsins  í  Krónborgarkastala  1615,  og  giftist  þá  um  haustið 
Margrjeti  Gjedde.  Síðar  varð  hann  forstöðumaður  týhiissins  í  K:höfn. 
Hann  var  hinn  mesti  merkismaður.  Helstu  æfiatriði  hans  eru  rakin  i 
Blom,  Chr.  IV's  Artilleri,  bls.  28-30. 


97 

Tobrich,  hann  dregur  sina  verju  og  segir,  að  sá,  sem  miöur 
dugi,  hann  skuli  hann  berja,  þvi  við  gjörum  þetta  sem  íieiri 
uppá  brúk  og  gikkeri,  og  lofar,  að  hann  skuli  annanhvorn 
okkar  svo  útþvo,  að  aðrir  skuli  sig  þar  í  spegli  skoða.  Pá 
hugsaði  eg,  að  ei  skyldi  hið  betra  eftir  liggja  og  urðu  með  5 
okkur  hvorki  löng  nje  mörg  vopnaviðskifti  fyr  en  Sveinn 
fjekk  skeinu  litla  á  kinnbeinið,  og  var  það  undir  lagt,  að 
hver  sem  annan  fyr  blóðgað  fengi  skyldi  unnið  hafa.  Nú 
var  þessi  maður  mjög  hár  og  stór  vexti.  Vaktmeistarinn 
sló  hann  illa  með  sinni  flatri  verju  og  skammaði  hann  út.  10 
Sveinn  kom  aldrei  úr  því  i  klamari,  þar  til  Guð  tók  hann 
i  burtþremur  árum  siðar,  og  varð  lengi  hlje  á  útafgöngum 
og  einvigum  þar  eftir  fyrir  utan  Rauðuport. 

Ein  ekkja  var  i  Helsingeyri,  KatrinLolliks^)  að  nafni; 
hún  átti  3  böm;    tveir  hennar  piltar  gengu  i  skóla.    Pessi  15 
kona  girntist  mig  til  hjúskaps,    en  eg  hafði  þar  engan  hug 
til  eða  vilja,   einkum  hennar  barna  vegna.    Eitt  kvöld  kom 
einn    ókendur  maður  i  hennar  hús,    og  Ijest  vera  mikill  og 
mjög    forsóktur  víða  um  lönd.     Pegar  hann  hafði  þar  litla 
stund  drukkið  upphóf  hann  bónorð  til  hennar.    Ei  vildi  hún  20 
honum  þar  nokkru  til  svara,    fyr  en  fann  mig  um  kvöldið; 
spyr   hún  strax  ráða,    er  eg  heim  kom  af  slotinu.     Og  sem 
eg  leit  þennan  mann  brá  mjer  illa  við.     Hann  girntist  mig 
til    drykkju   við    sig,    hverju    eg  mótstóð.     Eg  bað  konuna 
einslega  að  segja  honum  af  og  girnast  ei  slikan  mann,  sem  25 
hún  engin  deili  til  vissi ;  hverju  hún  strax  varð  samsinnandi. 
Hann  veik  þaðan  strax.     A  vikufresti  spurðist  hver  maður 
hann  var,  bæði  þjófur  og  morðingi,  og  náðist  upp  i  Sindinga- 
hjeraði,^)    hvar    hann  varð    mannsbani.     Nær  þetta  spurðist 
þakkaði  konan  mjer  innilega,  að  eg  fjekk  þessu  hamlað,  því  30 
allir    gátu  þess  til,    að  hann  mundi  allri  hennar  eigu  rænt 


*)  Tilgáta  útg.;  sbr.  oröamuninn. 

2)  í  Danmörku  er  ekki  til  neitt  hjerað  með  þvi  nafni,  en  tvær  sóknir 
á  Jótlandi  heita  svo;  i  Ögursbók  stendur  „Sníðinga-heraði"  og  er  hjerað 
með  því  nafni  heldur  ekki  til,  en  til  er  herragarður  á  Sjálandi  er 
heitir  Snedinge. 


98 

hafa,    en    hennar   morðingi   orðið,    svo  sém  tiðum  til  borið 
hefur,  lika  i  Danmörk  sem  annarsstaðar. 

Einn  af  soldátunum,  kallaður  E»iki  Jacob,  var  þar 
minn  einn  hinn  besti  vinur.     Eitt  kvöld  bar  svo  við,  er  eg 

5  gekk  f  rá  honum  til  míns  heimkynnis,  að  einn  rikur  borgarason 
mætir  mjer  drukkinn,  dregur  sina  verju  til  min,  og  býðst 
að  höggva  mig.  Eg  dró  aftur  á  mót  mina  verju,  og  góð- 
mannlega  bað  hann  að  koma  hvorki  mjer  nje  sjer  i  ólukku. 
Hann  bað  mig  eg  skyldi  verja  mig,  ef  eg  þjenti  kónginum  fyrir 

10  einn  erlegan  mann  heldur  en  óerlegan.  Svo  urðu  leikslok 
með  okkur  að  hann  rann  með  ben  til  bæjar.  Pessi  maður 
hafði  lengi  forsókt  sig  utanlands,  og  girntist  að  verða 
týmeistari.  Hann  gekk  fyrir  kóng  að  sýna  sitt  meistara- 
stykki,  sem  var,  að  hann  bauðst  til  um  miðnættistið  að  hæfa 

15  með  stykki  uppsett  mál  í  niðmyrkri,  hver  merkisskifa  var 
upp  sett  úti  i  skögi  góða  vegarlengd  þaðan  sem  stykkið  stóð 
á  einni  sljettri  bryggju,  hvað  honum  vel  tókst  að  nokkru 
leyti;  en  fyrir  öfundarsakir  nokkurra,  sem  þar  til  embættis 
komast  vildu    og    drjúgari   urðu,    hindraðist   hann    þíar  frá. 

20  Fyrir  þess  sakir  varð  hann  oss  gramur,  sem  upp  á  slotinu 
þjentum. 

Um  veturinn  á  föstu  Anno  1620^)  dró  vor  náðugi  herra 
kóngur  yíir  Eyrarsund  með  nokkur  þúsund  fólks  allsháttaðra 
embætta  upp  i  Halland  til  Halmstaðar  i  móts  við  kóng  Gústaf, 

25  kónginn  af  Sviariki,  hvar  þeir  gjörðu  sáttmál  með  sjer,  sem 
vara  skyldi,  og  varð  öUum  sterklega  fyrirboðið  undir  Dan- 
merkurkrónu  nokkuð  vondslegt  Svenskum  að  tiltala,  hvorki 
almennilega  nje  leynilega,  i  ræðu  nje  kvæðam.  MikiU  hugur 
var   mjer    og  íninum  stallbróður  Hans  skrifara  i  þá  herra- 

30  ferð  að  fara,og  komumst  vjer  fjórir  ofan  á  bryggju,  að  ferjunni, 
sem  yfir  sundið  fór,  er  junkur  Grrabov  oss  með  valdi  þar 
til  skikkaði,  en  i  þvi  bili  er  vjer  skyldum  i  ferjuna  stiga 
kom  hópmanninn,  ThómasNold,  og  tók  oss  með  skörpum 


»)  Pað  yar  i  Febrúarlok  1619.    Sbr.  Slange,  Chr.  IV's  Hist.   Líklega 
er  Jþað  orðum  aukið  að  „nokkur  þúsund"  hafi  verið  i  fylgd  konungs. 


orðum  við  Grabov',  og  urðum  svo  lúðrandi  til  heimkynna 
að  hverfa.  Meðan  þeirra  fundur  og  samvist  varaði  og  yfir- 
stóð  fjell  drifsnjór  í  mittisstað  á  Helsingeyrar  strætum  og  lá 
i  hálfa  aðra  viku.  Siðan  leysti  is  og  snjóa.  Og  nær  kóngur 
var  á  sinni  heimferð  með  sinni  herralegri  fylgd  og  skyldi  5 
ílytjast  yfir  Eyrarsund,  þá  voru  á  floti  meir  en  hálft  annað 
hundrað  ferjur  þann  dag,  sem  var  nálægt  pálmasunnudegi. 
Nú  bar  svo  við  á  þeim  degi,  að  mikill  is  var  i  reki,  og  fóru 
allar  ferjur  og  flutningar  undan  kóngi,  vestur  yfir  sundið 
til  Kaupinhafnar  og  Helsingeyrar,  en  á  einni  ferju  fór  kóngur  IQ 
siðast,  og  á  þeirri  eykt  stóð  eg  mina  skildvakt.  I  þann 
tima  var  frú  Christin^)  upp  á  Krónborgarsloti  með  stórri 
umhyggju  og  athugasemi,  og  kallaði  drjúgum  ofan  til  min 
þar  eg  stóð,  og  bað  mig  að  kalla  til  sín,  nær  eg  sæi  kóngsins 
ferju  koma  i  sundið  austan  yfir,  hvað  ei  skeði  fyr  en  siðla  15 
dags.  Og  nær  hann  kom  á  miðja  vegu  gjörðist  stormviðri 
hvast  af  suðaustri  og  ein  mikil  ísspöng  kom  rekandi  úr 
Austursjónum  í  veg  fyrir  kónginn,  svo  ei  varð  fyrir  komist, 
hvorki  með  segli  nje  árum,  þvi  ofurmikill  straumur  gekk  í 
sundinu,  og  rak  þá  svo  með  spönginni  i  stórviðrinu,  sem  20 
mjög  vaxandi  i  hönd  fór,  hálfa  aðra  viku  sjóar,  ofan  fyrir 
Koparmyllu,^)  sú  eð  stendur  i  vest-norð-vestur  frá  Krónborg, 
og  þar  komst  kóngur  til  lands  með  naumheitum,  fyrir  Guðs 
náð,  og  varð  gegnvotur,  en  hleypti  i  miklum  landnyrðings- 
vindi  með  grimmum  frostkulda.  Á  meðan  kóngur  var  í  25 
þessum  háska  bar  frú  Christin  sig  Tniög  hryggilega,  og 
bað  mig  að  biðja  Guð  fyrir  honum,  að  honum  vel  lukkast 
mætti.  Strax  sendi  hún  vagn  með  fjórum  hestum  á  móti 
kónginum;  var  kóngur  þá  mjög  frosinn  og  kaldur  nær  hann 
kom  heim  á  slotið.  Ei  vildi  hann  i  trómet  blásið  væri  nje  30 
stykkjum  affýrt. 

Hálfum  mánuði  fyr  kom  eitt  skip  hoUenskt  frá  Spania 


*)  Frú  Christín  Munk,  som  konungur  hafói  gengið  aö  eiga  ^3.  Aug. 
1615. 

2)  HammermöUe  veð  Hellebæk  á  norðuratarönd  Sjálands.  far  var 
stofnuð  koparmylla  um  1600,  þar  er  nú  „Hellebæk  Fabriker". 

7* 


100 

með  mai'gskonaf  vöru  og  dýrmæt  aldini.  í  þann  tima  lá  is 
langt  út  i  Eyrarsund,  og  varð  inn  vakáð  meir  en  viku  sjávar 
af  þeim,  sem  ekkert  handverk  höfðu,  og  inn  fyrir  borgina. 
Margt  fólk  gekk  fram  á  isinn  að  skoða  skipið  og  að  kaupa 

5  aldini    og    epli.     Skipherra    þess  skips  var  mikið  stórmenni 
svo  enginn  þóttist  svo  stóran  sjeð  hafa. 

Fyrir  páskana  kom  mikil  sigling  i  sundið,  bæði  úr 
Austursjónum,  sem  út  af  sundinu  vildu  fara,  og  önnur  skip, 
sem  komin  voru  viða  að,  bæði  úr  HoUandi,  Englandi,  Skot- 

10  landi  og  Noregi,  sem  komast  vildu  upp  að  Sviaríki,  Dansken/) 
Stralsund,  E-ostock,  Lýbeck  og  viðar  annarsstaðar.  Pessi 
skip  voru  að  tölu  637,  og  lágu  þar  um  páskana.  A  þriðja 
dag  páska  gafst  þeim  leyíi  að  toUa  hjá  ChristianDaviðs- 
syni,   kóngsins  tollmeistara.     Og  með  þvi  að  margir  voru, 

15  sem  toUa  áttu  og  gjarnan  vildu  á  leið  komast  urðu  stór- 
þrengsli  i  tollbúðarforstofunni  og  áíiog  og  um  siðir  skemdir. 
Varð  þessvegna  sent  upp  á  slotið  eftir  tveimur  soldátum  og 
tveimur  byssuskyttum,  sem  varna  skyldu  fleirum  inngöngu 
i  senn  en  einum,  og  var  eg  einn  af  þeim  fjórum,  er  þangað 

20  sendust.  Vjer  fengum  mikla  drykkjupeninga,  þvi  hver  skip- 
herra  gaf  oss  fjóra  danska  skildinga. 

Tvær  kirkjur  voru  i  þann  tíma  i  Helsingeyri,  og  kallaðist 
önnur  danska  kirkja.  Sóknarherrann  hjet  M.  Hans  Krús.^) 
Slotskirkjan  var  að  auki,  og  hjet  vor  presturM.  Augustinus; 

26  hann  gjörði  þýska  prjedikun;  hann  var  aldraður  maður  og 
ágætur.  Undir  hverja  prjedikun  var  slotsbruin  uppdregin, 
sem  var  hurð  fyrir  slotsportinu,  og  kæmi  nokkur  siðar,  en 
portið  var  uppdregið,  hlaut  þar  að  standa  eður  heim  aftur 
ganga.     En    nær   prjedikun  var   enduð  vorum  vjer  soldátar 

30  og  byssuskyttur  munstraðir  og  upplesnir,  og  hver  sem  þá 
var  ei  til  staðar  að  svara  til  sins  nafns  var  strax  uppleitaður 
af  cladit  og  uppá  hestinn^)  settur. 


*)  o:  Danzig,  á  pólsku  Gdansk. 

^)  Hans  Kruse,  prestur  við  Ólafskirkjuna  1617,  f  1625  og  Augustinus 
Sand,  presturviöMaríukirkjuog  hallarpresturíKrónborg,  (1567-1649).  RC. 
")  o:  trjehestinn. 


101 

Par  var  sú  stærsta  klukka  á  Krónborgar  slotsturni,  sem 
kölluð  var  Grjónklukka^),  sem  keypt  var  einn  tíma  ei  fyrir 
meir  af  einni  ekkju  i  Landskrónu  i  óári  en  fyrir  fuUa  af 
grjónum.  Pessari  klukku  var  hringt  á  hverri  stórhátið  um 
miðjan  morgun  i  Jþrjár  reisur,  og  hver  sem  af  byssuskyttum  5 
og  soldátum  ei  var  kominn  upp  að  E-auðuportum  nær  þeim 
var  upplokið  og  henni  hringt  i  þriðja  sinni,  skyldi  setjast  i 
cladit  og  þsLY  vera  um  alla  hátið,  og  á  fjórða  degi  uppá 
hestinn  koma,  utan  sjerdeilis  náð  til  kæmi.  Siðan  var  skotið 
þremur  stærstu  koparstykkjum,  sem  voru  á  slotsmúrnum,  10 
sem  kölluðust  nótslöngur,^)  og  af  þvi  slagi  voru  ei  fleiri  en 
fjórar  þar,  en  fimm  i  Kaupinhafn,  hverra  eg  hefi  fyr  getið, 
tveimur  þeim,  sem  horfðu  að  borginni  og  annari  þeirri,  sem 
eg  hafði  hönd  yfir,  er  stóð  hjá  lysthúsinu.^) 

Nær    skipin    sigldu   um  fyrir  Krónborg  í  þverviðri  var  15 
sú   stóra   flagg    með    rauðum  lit  uppsett  á  lysthúsið,    hvert 
merki  var  til  þess,  að  þeir  máttu  láta  sin  segl  i  toppi  standa 
að  ósekju.    Læt  og  svo  hjer  við  bb'fa  um  Krónborg  að  tala 
að  þessú  sinni. 


XVII.  KAP. 

Siðan  varð  eg  með  minum  lagsbræðrum  kallaður  frá 
Krónborg  og  upp  til  Kaupinhafnar,  hvað  oss  var  öllum  i 
móti,  um  vorið  eftir  páska.  Varð  oss  þar  vel  fagnað  af 
góðu  kunningjafólki. 


20 


^)  Hjer  er  það  að  athuga,  að  á  þeim  tima  eiga,  samkvæmt  þvi  er 
aðrir  segja,  tvær  klukkur  að  liafa  verið  í  liallarturninum  á  Krónborg, 
og  báðar  steyptar  i  Höfn  1577.  flC.  og  rit  þau  er  þeir  nefna. 

'^)  „Slöngur"  voru  á  þeim  tímum  kallaðar  langar  fallbyssur,  sem 
voru  hlaðnar  með  2—20  punda  kúlum.  Nótslöngur  (d.  Nothslanger) 
voru  þær  stærstu  kallaðar;  ein  þessháttar  fallbyssa  var  t.  d.  25  fet  á 
lengd  og  var  hlaðin  16  punda  járnkúlu.  Sjá  Blom,  Chr.  lY.s  artilleri. 
bls.  156-158. 

^)  þar  sem  nú  er  kallað  „Flagbatteriet".     RC. 


102 

Og  vil  eg  nú  þár  frá  segja,  er  fyrst  eg  fór  í  siglingar 
uppá  kóngl.  Maj:ts  og  rikisins  vegna,  sem  var  næsta  ár  eftir 
þaö  eg  kom  undir  regimentið  1616,  og  eftir  það  þau  tvö 
kóngl.  Maj:ts  striðsskip  höfðu  náð  einum  mektugum  og  nafn- 
5  frægum  fribýt  að  nafni  Mandaus^)  undir  Rússía,  og  hefst 
frásögn  þar  um  á  þann  hátt  sem  eftir  fylgir. 

Og  með  þvi  að  kóngl.  Maj:ts  siðvenja  var  sú  árlega 
striðsskip  á  Danmerkur  strauma  að  útsenda  öllum  erlegum 
siglingamönnum    til    frelsis    og  forsvars,    sem  brjeílegt  leyíi 

10  höfðu  um  straumana  að  sigla  og  með  sina  vöru  reistu  frá 
einu  landi  til  annars,  hver  passbrjef  útgáfust  i  Danmörk, 
Hollandi,  Englandi  og  viðar  annarsstaðar,  þar  sem  kóngl. 
Maj:t  hafði  sína  factores,  með  rikisins  signeti  undir,  —  þá 
nær  skrifaðist  1615,  á  þvi  ári,  er  eg  hjeðan  með  Engelskum 

15  burt  sigldi  og  áður  er  nefnt,  sendi  kóngur  út  tvö  skip,  sem 
var  Victor  og  Juppiter  i  norðvestursjóinn  að  Noregi  og 
Hússia.  Og  nær  sem  þeir  kömu  við  land  i  Noregi  spurðu 
þeir  til  ræningjaskips,  sem  var  áðurnefndur  Mandaus,  hver 
eð  kominn  var  nýlega  frá  Færeyjum,  og  hafði  nú  landgang 

20  gjört  og  fjenaði  rænt  sjer  til  kosts  iFleckerey  skömmu  fyr 
en  þeir  þar  komu.  Og  nær  sá  danski  aðmiráll  Jurgin  Dá, 
sem  var  uppá  Victor,  spurði  til  þessa  mektuga  ræningjaskips 
tók  hann.  enga  dvöl  nje  forsóman  sjer  fyrir,  heldur  strax  með 
Juppiter    þaðan   úr    höfnum  hjeldu,    og  gjörðu  þeim  striða 

25  eftirför  sem  mest  máttu.  Og  hvar  þeir  komu  við  land  eður 
i  hafnir  norður  með  Noregi  spurðu  þeir  til  þeirra,  aÖ  þeir 
hefðu  þar  nýlega  komið  og  frásiglt  hefði.  Og  nær  kóngs- 
menn  komu  til  Kielden^)  i  E-ússia  spurðu  þeir  þar  til  þeirra 
að    þeir   hefðu    þar   tvær   nætur  legið  og  voru  þaðan  fyrir 

30  þremur  nóttum  afsigldir  norðaustur  fyrir  Rússland,  sem 
kallast  Hvitahaíið.  Strax  Ijet  aðmiráll  blása  til  burtfarar 
þaðan  úr  höfnum.  Voru  svo  akkeri  uppundin  og  seglum 
útslegið. 


^)  Skýrsla  Jorgen  Ðaaes  um  þessa  atburði  er  enn  til  i  ríkisskjala- 
safninu  og  ber  henni  saman  við  frásögu  Jóns  Indíafara  i  öUum  aðal- 
atriðum. 

')  Kildin,  dálitil  ey  i  Norðurishafinu.  Malmis,  sem  nefnt  er  rjett 
á  eftir,  er  ekki  ey,  en  gamalt  nafn  á  bænum  Kola. 


103 

Ein  ey  lá  þaðan  fjórar  milur  afsiðis  þeirri  leið,  er 
Malmis  nefnist;  þangað  sendi  aðmiráll  það  minna  skipið,  er 
Juppiter  hjet,  að  hugleiða  ef  þeir  þangað  komnir  væru, 
hvað  þeir  ei  sjer  ásett  höfðu  þangað  að  fara,  heldur  sem 
fyr  segir  ásettu  sjer  i  Hvítahafinu  að  liggja  fyrir  þvi  hol-  5 
lenska  skipi,  er  þeir  fulla  von  um  höfðu,  að  koma  mundi  i 
gegnum  Veigat^)  og  um  þann  veg  ferðast  frá  Indien,  sem 
er  óvenju  vegur,  og  ei  hafa  nema  3  skip  i  gegnum  komist. 
Og  gefst  þar  um  tið  nú  að  sinni  ei  framar  að  skrifa,  heldur 
þar  frá  skýrum  að  aðmiráll  kemur  i  Hvitahafið  og  fá  að  10 
lita  kaptein  Mandaus  undir  seglum.  Og  með  þvi  að  gott 
byrleiði  gafst  neyttu  þeir  þess  næsta  vel,  og  haga  nú  sinum 
seglvoðum  sem  best  við  vindi  er  þeir  kunna,  slá  vatni  i 
stórsegl  og  draga  bonet^)  þar  undir  og  hljesegl  við  jaðra,  að 
stækka  þar  með  sina  seglflaka.  Nær  hinir  litu  þessara  svo  15 
harða  eftirför  gjörðu  þeir  slikt  hið  sama.  Samt  vanst  kóngs- 
mönnum  þá  upp  að  draga  um  siðir,  svo  þeir  með  skotum 
fengu  náð  til  þeirra.  Eánsmenn  skutu  aftur  i  móti,  en  ei 
þó  svo  að  Dönskum  til  skaða  kæmi.  Öll  þau  lóð,  hverjum 
Danskir  i  gegn  skutu  þeirra  hinna  skip,  IjetMandaus  sjer  20 
sýna  og  i  káhyttu  bera  til  að  skoða  þeirra  stærð.  Einn 
danskan  pilt  höfðu  þeir  fyrir  káhyttuvaktara,  hvern  Man- 
daus  aðspurði,  hvort  hann  meinti  þá  Dönsku,  sina  lands- 
menn,  stærri  stykki  innihafa.  f  essi  piltur  sagðist  vel  þeirra 
venju  þekkja,  að  þeir  smærstu  stykkjum  plöguðu  fyrst  at  26 
skjóta,  en  hinum  þeim  stærri  siðar  á  eftir;  þvi  pilturinn 
vildi  þá  gjaman  i  helju.  Pessu  trúði  Mandaus,  bar  sig 
þvi  aldrei  á  móti,  heldur  hjelt  harðast  undan  er  mátti,  alt 
til  þess  þeir  komti  að  þeim  SjöEylöndum^)  iHvitahafinu;  þá 


^)  Vaigatsundið,  sem  nú  er  vanal.  kallað  Kariska  sundið,  liggur 
milli  Novaja  Semlja  og  eyjarinnar  Vaigatsj,  inn  í  Kariska  hafið.  —  A 
þeim  tímum  gengu  sagnir  um  það  að  einstöku  skipum  hefði  tekist  að 
sigla  þá  leiÖ  og  norður  með  Asiu  og  alla  leið  suður  til  Indlands,  það 
var  þó  rangt,  og  einsog  kunnugt  er  var  Nordenskjöld  sá  er  fyrstur 
manna  gerði  það  á  „Vega". 

2)  bonet,  d.  boned,  sv.,  fr.  og  e.  honnet,  einskonar  hljesegl  sem  var 
aukið  neðan  uadir  seglin. 

^)  o:  Sem  Ostrovov,  smáeyjar  í  íshafinu. 


104 

kom  Juppiter,  og  á  þvi  var  sá  kaptugi,  sem  hjet  Einvold 
Styge.^)  Og  með  því  að  það  skip  sigldi  frábærlega  vel 
komst  það  i  veg  fyrir  þá. 

Eánsmenn  höfðu  öU  ráð  i  frammi;  þeir  köstuðu  utan 
5  mörgum  silki-  og  flauelspökkum,  svo  þeir,  sem  eftir  sigldu 
skyldu  þar  við  tefjast  þá  að  innbyrða,  hvað  af  þeim  danska 
aðmirál  fyrirboðið  var  að  inntakast  skyldi.  Og  með  því 
Juppiter  komst  i  veg  fyrir  þá  urðu  þeir  að  hleypa  sinu 
skipi   uppá   grynningar.     Samt  vildu   þeir    sig   ei    gefa    að 

10  heldur,  og  Ijetu  þeir  ei  siður  sitt  blóðmerki  aftur  á  sinum 
skipsrúndel.  Sá  danski  aðmiráll  sendi  til  hans  tvo  menn, 
sem  var  sinn  eiginn  þjenara  Martein  og  einn  annan  að 
nafni  Gottskálk,  sá  eð  var  byssuskytta,  með  nokkur  brjefs- 
orð.     M'andaus    tók   þá  vel,    og  Ijet  traktera  þá  hið  besta 

15  með  öl  og  fæðslu,  og  þess  vegna  varð  heldur  dvalsamt,  hvað 
aðmirál  stórum  mislíkaði,  svo  lá  við  þar  f^'rir  undir  straff 
að  koma,  hvað  þó  afplánaðist,  af  þvi  að  þeirra  sjálfræði 
sýndist  hafa  verið  i  annara  valdi.  Mandaus  sendi  og  honum 
fáein  brjefsorð  og  2  menn,    sem  þar  um  hljóðuðu,   að  hann 

20  að  svo  búnu  ei  sig  gæíi  honum  i  vald;  þessvegna  bauð 
honum  trássugt  út  á  mörkina  til  orustu.  En  með  þvi  að- 
miráll  vissi  sig  að  hafa  ótamið  striðsfólk  og  ekki  marga  þá 
innanborðs,  sem  byssu  kynni  artuglega  að  skjóta,  þessvegna 
brá  honum  i  fyrstu  litt  við  þennan  boðskap,    en  vogaði  þó 

25  ei  fyrir  sitt  lif  þessu  að  neita. 

Siðan  drógu  þeir  af  skipinu  með  bumbum  og  trómetanna 
skörpum  blæstri  út  i  mörkina,  hvar  þeir  hvorutveggja  fylktu 
sinu  liði,  og  stóðu  svo  til  orustu  búnir  nær  .kall  kæmi.  En 
með  þvi  að  hefndartimi  Mandaus  nálægðist  og  hans  stall- 

30  bræðra  fjell  honum  til  sinnis,  með  þvi  hann  vissi  sig  skip- 
lausan  i  framandi  stað,  sem  viða  var  af  skotum  lamað  og 
larað,  og  nú  stóð  á  einu  sandrifi  f ast  og  óbifanlegt,  að  gefa 
sig  f anginn ;  kallar  þvi  með  hárri  raust  til  aðmiráls  og  spyr 
hann    að   góðmannlega,    hvort  hann  væri  i  góðri  gúnst  hjá 


»)  o:  Enevold  Stygge;  f  eítir  1622.  (Lind,  Chr.IV.  og  hansMænd, 
bls.  191). 


105 

sinum  herra  og  kóngi.  Hinn  kvað  þaö  satt  vera.  Hann  spyr 
enn  framar,  hvort  hann  treysti  sjer  vel  til  at  útvega  grið  og 
líf  sjer  og  sínum  kaptaga  og  skipherra.  Aðmiráll  játar  þvi 
glaðlega,  og  segir  að  sinn  herra  muni  aldrei  slikan  mann 
aflifa  láta,  hverju  hann  stöðuglega  trúði,  og  gekk  svo  og  5 
gafst  þeim  danska  aðmirál  á  vald,  hvað  þeim  Dönsku  varð 
til  sigurs  og  lukku,  en  hinum,  yfir  hverjum  hefndin  hrópaði, 
til  falls  og  bana.  Gekk  Man  d  aus  þar  strax  frá  öllum  sinum 
rangfengnum  auð,  og  með  íimta  mann  gaf  sig  til  Danskra, 
sem  var  hann  sjálfur,  kapteinn  Bra,^)  hans  skipherra,  hans  10 
stýrimaður,  J  a  c  o  b  að  nafni,  sá  eð  var  frómur  og  ráð vandur 
maður,  og  varð  ei  samþykkur  þeirra  ránskap,  og  var  sjer 
óvitanlega  i  þeirra  selskap  kominn,  þvi  hann  í  fyrstu  hugði 
þá  rjettferðuga  siglingamenn  vera,  nær  hann  rjeðst  hjá  þeim, 
og  sá  danski  piltur  hlaut  grið  með  stýrimanni.  Danskir  tóku  15 
svo  alla  hina  og  liíijetu,  með  þeim  hætti,  er  þeir  sjálfir 
kusu,  sem  var,  að  þeir  voru  allir  á  háls  skornir,  lika  sem 
þeir  fyr  öðrum  gjört  höfðu,  og  i  sjó  söktir  tveir  og  tveir 
tilsamans,  og  við  eitt  byssukamar^)  bundið,  svo  þeir  þvi 
fljótara  til  grunns  sykki.  Danskir  gengu  svo  að  öllum  þeirra  20 
auð  og  innfluttu  i  sin  skip,  sem  voru  8  kistur  fullar  af 
silfurmynt  allrahanda,  hverjar  svo  þungar  voru,  að  fjórir 
menn  gengu  undir  þeirri  minstu  nær  heim  kom,  sem  hafðar 
voru  á  einni  tið  uppá  slotið  í  Kaupinhafn,  en  sú  niunda 
kistan  var  full  af  klárri  gullmynt,  og  undir  gengu  tíu  menn  25 
nær  hún  var  heim  uppá  slotið  höfð,  og  vissi  enginn  svo 
rikt  skip  fyrir  Kaupinhafn  fyr  komið  hafa.  f  essara  ráns- 
manna  skip  uppbrendu  svo  Danskir  þar  í  sama  stað  að 
lyktum. 

Siðan   hjeldu    þeir   heim    að    heilu   og  höldnu  og  gáfu  .30 
Guði  dýrðina,    og  þremur  dögum  þar  eftir  urðu  þessir  þrir 


^)  í  skýrslu  Jergen  Ðaaes  nefnir  hann  auk  fyrirliðans  sjálfs  Man- 
daus  (Mendoza)  kaptein  hans  Walther  Bhrae  (sic),  og  skipherrann 
Linnertt;  hann  kallar  Jón  Indiafari  Rúbentzius  hjer  á  eftír. 

2)  einskonar  járnhylki,  sem  var  notað  seœ  botnstykki  undir  púðrið 
við  bakhleðslufallbyssur  á  þeim  tímum.  Lýsing  á  þvi  finst  í  Blom, 
Chr.  IV.S  Art.  bls.  113—115. 


106 

til  gálgans  útleiddir,  sem  gjörður  var  fyrir  utan  Austurport, 
nær  þeir  voru  heim  komnir,  sem  var  kapteinn  Mandaus, 
kapteinn  Bra  og  skipherrann  Eúbentzius,  en  stýrimanni 
og  þeim  danska  pilti  var  líf  geíið.  Pá  guUkeðju,  sem  Man- 
5  daus  bar  þrilagða,  skenkti  hann  aðmirál  JurginDá,  og 
mintist  við  fyr  en  rjettaðist,  og  sagði  hann  skyldi  þess  að 
njóta,  það  hann  hefði  sig  unnið  erlega.  Og  nær  þeir  voru 
úthafðir  til  rjettarstaðarins  leiddust  þeir  þrir,  og  gengu  ber- 
höfðaðir   með   söng  og  glaðværð.     Mandaus  sagðist  þakka 

10  Guði  fyrir  það,  að  hann  mætti  nú  sina  maklega  hefnd  hjer 
úttaka,  vonandi  Guðs  náðar,  fyrirgefningar  syndanna  og 
eilífs  lífs  alleina  fyrir  Jesúm  Christum.  Ein  ný  vippa  var 
þeim  gjörð  með  svoddan  formi,  sem  sig  hjer  til  sýnis  lætur.^) 
Ei  minnist  eg  betur  en  þeir  sakramentið  áður  fyr 

15  :  ^ljV  meðtæki  en  þeir  útleiddir  voru,  eftir  því  sem  mjer  af 
hjáverandi  frómu  fólki  var  frá  skýrt,  nær  eg  kom 
til  Kaupinhafnar  um  haustið,  hvað  nýlega  var 
skeð  1615,  og  hengu  þá  fyrst  eg  kom  þar  heilir 
^  og  óskaddaðir  i  sínum  silkiklæðum,  með  gullsnúr- 

20  um  og  gyltum  rósum  i  skóhum ;  þetta  alt  þeirra  ysta  skart 
eignaðist  meistarinn,  sem  þá  rjettaði,  inn  til  þeirra  nær- 
klæða.  Og  lýkur  hjer  svo  máli  Mandaus  og  hans  rán- 
skap,'  sem  yíirstóð  i  15  ár,  og  hans  lukkuleysi,  sigurtöpun 
og    sorgarlegu    útför  og  endalyktan  að  lokum,    hvað  öllum 

25  óguðlegum  sje  til  viðvörunar,  áminningar  og  afturhvarfs 
frá  syndsamlegu  og  óguðlegu  athæíi. 


XVIII.  KAP. 

Og  nær  hans  fimm  bræður  þetta  f regna  f engu  gramdist 

þeim  þvib'kt,    og  ólmuðust  í  geði  næsta  mjög  (sem  fyr  var 

30  nefnt),    og   hjetu  etórhefndum  þeim  dönsku,    og  bjó  kóngur 

vor  árlega  út  mörg  skip  i  hernað  þeim  i  mót,  ef  ske  mætti 

þeir  eitthvert  sinn  við  risi.    Nú  að  næsta  ári  eftir  þetta  svo 


^)  Myndin  af  gálganum  er  tekin  úr  handritinu  Lbs.  617,  4". 


107 

skeð  um  vorið  eftir  þáska;  seint  1  Aprilismánuði  1616  Ijet 
kóngur  6  væn  orlogsskip  útbúa  í  hernað,  þessum  eða  öðrum 
rikisins  óvinum  og  ránsmönnum  i  móti,  sem  rjettferðugum 
siglingamönnum  og  kaupförum  fyndist  á  straumunum  til 
tálmunar  á  lííi  eða  góssi.  5 

I  þann  tima  bar  svo  við  á  þvi  sumri,  að  kóngur  hjelt 
herradag  í  Opsló  i  Noregi.  I  þann  tima  skeði  afgangur 
Christian  Fris  um  nóttina,  þá  hann  frá  kóngsborðinu 
Var  hafður  út  í  það  mektuga  orlogsskip  Fides,  sá  eð  var 
canceler,  meir  en  áttræður  að  aldri,  hvar  um  ég  fyr  áminst  10 
hefi. 

Nú  svo  eg  komi  til  rjettilegs  efnis  aftur  og  þeirrar  frá- 
sögu  er  eg  í  upphafi  þessa  kapítula  upphóf  að  segja  þar  frá, 
að  eg  með  mínum  einka  stallbróður  Jóni  Halldórssyni 
var  skrifaður  i  fyrsta  sinn  til  útreisu  á  kóngl.  Maj:ts  orlogs-  15 
skipum  uppá  ríkisins  gagn  og  besta,  —  þá  í  Guðs  nafni, 
með  bæn  og  blessan  útsigldum  vjer  frá  Kaupinhafn  um 
miÖdegi  eins  fimtudags  annaðhvort  í  Apríli  eður  fyrst  í 
Mai,  hvað  eg  ei  gjörla  kann  að  minnast,  og  um  kvöldið 
komum  vjer  fyrir  Helsingeyri,  þar  Krónborgarslot  liggur  20 
við  Eyrarsund,  og  að  næsta  morgni  þar  eftir  hjeldum  vjer 
þaðan  út  af  Eyrarsundi  á  millum  tveggja  landa  í  norðvestur 
og  liggur  Sælland^)  alt  að  Skaga  vestan  til,  en  Skáney  og 
Hailand  að  austan,  og  sú  vegarlengd  út  af  Eyrarsundi  alt 
út  fyrir  Jótlandsskaga  eru  sagðar  24  vikur  sjávar.  Síðan  25 
hjeldum  vjer  norður  með  Noregi,  þar  til  vjer  komum  i 
Fleckerey,  þar  spurðum  vjer  að  ræningjaskip  komið  hefði, 
þeir  tekið  hefðu  eitt  litið  skipkorn  undir  Noregs  síðu,  og 
sett  þar  inn  10  af  sínu  fólki,  en  deyddu  hina,  svo  nær  sem 
3  menn.  Fyrirliði  þeirra  manna  hjet  Laurits  Magnús-30 
son,  norskur  að  ætt;  hann  var  stýrimaður  þessa  skips  og 
mjög  vitur  maður,  frábær  og  sjerdeilis  í  mörgu,  sá  eð  oft 
hafði   í    stórhrukkur  komið  bæði  til  sjós  og  lands,    og  alla 


^)  Svo  í  hdr.;    auðvitað  er  átt  við  Jótland,   einsog   sjá  má  á  því 
sem  eftir  fer. 


108 

sina  æfisögu  framþuldi  hann  mjer,    á  meöan  saman  vorum, 
hver  eð  ófögur  var  i  mörgu  að  heyra. 

Pessir    engelskir     ránsmenn    voru    sendir    af    bræðrum 
Mandai  rán  og  morö  að  fremja  undir  Danmörk  og  Noregi. 

5  Peir  fermdu  þetta  litla  skip    með    allrahanda  sina  ránsvöru 

af  klæðum   og   öðru    margskonar    og    hjeldu    svo  þaðan  úr 

höfnum,   norður    með  Noregi   upp  á  sinn  gamlan  ránsskap. 

Ná  er    að    segja  fráLaurits  Magnússyni,  hvað  hann 

eftir   þeirra   burtför  þaðan  úr  höfnum  aðhefst,    sem  bifalað 

10  var  með  þeim  þar  eftirskildu  þeirra  með  skipinu  að  biða 
þar.  Einn  dag  biður  hann  um  tvo  menn  sjer  með  bátnum 
til  lands  að  fylgja,  og  sina  tvo  menn,  er  með  honum  her- 
teknir  voru  og  daglega  Ijetust  viljuglega  þeim  þjóna,  og 
Ijest  vilja  i  bygðir  fara,  sem  mannfátt  væri  og  ræna  þar  fje 

15  sjer  til  kosts.  f  eir  verða  gjarnan  honum  þar  um  samþykkir. 
Og  nær  þeir  til  lands  komu  fann  Laurits  Magnússon 
bændur,  sem  þar  nálægast  höfninni  bjuggu,  við  hverja  hann 
gjörði  með  fastmælum  trygg  samtök  þessa  ránsmenn  að 
deyða,    hvað  þeim  vel  tókst,    á  einum  morgni  snemma,   og 

20  var  á  þann  hátt  að  farið,  að  Laurits  Magnússon  sendi 
þá  i  land  sauðfje  saman  að  reka,  en  bændur  skyldu  i  leyndum 
liggja,  en  hans  sjálfs  menn  tveir  skyldu  nálægir  bátnum 
vera  og  strax  frá  landi  til  skips  róa.  Senn  komu  meir  en 
20  bændur,  þeir  eð  fyrir  bending  og  tilsett  teikn  á  skipinu 

25  voru  þar  nálægt  sjónum  i  hilming  komnir,  og  þessa  ráns- 
menn  alla  til  heljar  færðu.  Siðan  komu  bændur  út  og  lögðu 
skipinu  inn  í  traustari  höfn.  LauritsMagnússon  betalaði 
bændum  sitt  ómak,  og  var  þetta  svo  nýlega  skeð  nær  vjer 
þar  komum  frá  Kaupinhafn.     Petta  skip  sendi  vor  aðmiráll 

SOJurgin  Dá  heim  til  Danmerkur  til  kóngl.  Majest. 

Yfirvöld  aðmirálsskipsinsVictors  voru  þessi :  ^)  f yrst  er  nefnd- 


V  Um  þessa  ferð  sjá  Lind:  Chr.  IV  og  hans  Mænd  bls.  172.  Að 
því  er  snertir  foringjana,  er  Holg.  Rosenkranz  kunnur  af  veru  sinni 
á  íslandi ;  æfi  hans  má  lesa  í  Biogr.  Lex.  —  í*að  sem  hægt  er  að  finna 
um  hina  foringjana  er  tínt  til  í  ofanskráðu  riti  Linds  og  vísast  þeim 
þangað  er  vilja  um  slíkt  forvitnast. 


109 

ur  aðmirállJurginDá,þar  næstHolgeirRosenkranz,  sem 
var  kapteinn,  sem  seinna  varð  höfuðsmaður,  og  einn  svenskur 
eðalmann,  LauritzBrems  að  nafni,  sá  eð  gengið  hafði 
vorum  náðuga  herra  kóngi  á  hendur  með  kvinnu  ög  börnum 
i  þvi  nýaflokna  svenska  striði  1613;  skipherrann  hjet  Pjetur  5 
Nielsson,  prestur  vor  H[erra]  Knútur,  arkelimeistarinn 
Rasmus  Winter,  hans  mæti  Jens  Laurzon,  sá  eð  var 
einn  viðförull  og  forsóktur  maður  i  önnur  lönd,  og  einn 
gamall  striðsmann.  Á  aðmirálsskipi  var  130  fólks  með 
byssuskyttum,  sem  voru  24.  Tveir  eðlaknapar  voru  þar  10 
i  bland,  mjög  forsóktir  menn,  þeir  eð  seinna  urðu  kóngl. 
Majts.  dravantar.  Sá  eini  var  aðmiráls  systurson,  Jens 
Brandt  að  nafni,  hius  annars  nafn  man  eg  ei.^) 

Vikjum  nú  þar  til,  sem  vjer  úr  Fleckerey  fórum  og  með 
þessum  6  skipum  sigldum  norður  með  Noregi  viða,  i  hafnir  15 
og  úr,  eftir  nefndum  ránsmönnum  að  leita  og  fundum  ekki ; 
allviða  spurðum  vjer  til  þeirra,  og  einnin  þá  vjer  i  Rússia 
komum  i  þvi  útveri,  er  Rússar  og  Finnar  róa,  52  fiskibátar, 
er  Kielden  nefnist,  og  á  þeim  er  þriðjungur  af  Finnum,  og 
hafa  3  menn  yfir  sjer  til  lögsagnar.  A  þeim  vegi  liggur  20 
Varðey,  á  hverri  stendur  mektugt  slot  með  sjálfgerðum 
múrum  af  hömrum,  er  þar  umkring  liggja  orðentlega,  á 
hverjum  að  liggja  stór  stykki  til  varnar,  þvi  sú  ey  liggur 
langt  frá  landi  ofan  undan  Finnmörkinni.  Par  uppá  er  einn 
herramaður  jafnan,  sem  slotið  hefir  í  forljening  og  lögsagnari  25 
er  Finnanna,  og  i  þann  tíma,  sem  vjer  þar  komum  i  þessari 
ferð  stjórnaði  þar  sá  herramaður,  sem  Hannes  hjet,  af 
skotskri  ætt,^)  sá  er  skenktur  var  fyrmeir  vorum  náðuga 
kóngi,  Christiáni  4.,  með  einu  kostulegu  skipi  er  Eauða 
Leon    nefndist,    frá  Englandi    i    hans  krýning,    og  var  því  30 


^)  Pað  er  ekki  hægt  að  sanna  að  J.  Brandt  hafi  verið  i  ætt  v'ð 
Jergen  Daae.  RC. 

^)  Hann  hjet  rjettu  nafni  John  Cunningham  (í  Danmörku  vanalega 
kallaður  Hans  Köning)  og  var  skotskur  aðalsmaður.  Að  þvi  er  Lind 
segir  var  hann  með  í  ferð  þessari  og  var  fyrirliði  á  skipinu  „Gabriel", 
en  1619  fjekk  hann  Vardehus  að  Ijeni.  Um  hann  sjá  Lind,  Chr.  IV. 
Mænd,  bls.  166  og  Biogr.  Lex. 


110 

Hans  Konungur  nefndur;  hann  var  sjerlegur  maður  og 
mjög  undarlegur,  einkum  drukkinn.  Eitt  sinn  setti  kóngur 
hann  í  Eyrarsund  með  eitt  sitt  orlogsskip,  sem  kallaöist 
Svarti  Riddari,  að  liggja  i  vegi  fyrir  þeim,  sem  austarlega 
5  sigldu  i  gegnum  sundið  og  eigi  vildu  tolla,  og  náði  á  einu- 
sumri  5  skipum,  er  send  voru  til  Kaupinhafnar,  hafandi 
allskonar  vöru  inni,  sem  voru  aftur  laus  geíin  fyrir  sjerdeilia 
náð  kóngsins  og  litillátlega  umbeiðni  þeirra  y:fi.rmanna,  á 
meðal  hverra  var  einn  gamall  skotskur  maður,  sá  eð  grátandi 

10  með  knjefalli  bað  kóng  um  náð  og  lausn  á  skipinu,  hvað 
og  skeði  hans  aldurdóms  yegna  og  það  hann  betran  hjet. 
Að  liðnu  þessu  ári  setti  kóngur  hann  til  slotsherra  i  þetta 
Varðeyjarslot,  þvi  kóngur  treysti  honum  vel  yíir  Einnum. 
að  herskja    og  'ei    mundi    þeirra  galdraillræði  vel  liða,    því 

15  einatt  gengu  sagnir  frá  þeim  um  siika  fordæðu,  og  ílestir 
af  þeim  slotsherrum,  sem  þar  hafði  verið  höfðu  ekki  dirfst 
þvilika  að  rjetta  láta,  en  þessi  Ijet  á  hverju  ári  heilhóp  á 
eldinn  kasta,  hvers  vegna  hann  varð  kóngl.  Majest.  þess 
kærari;    en    svo  lengi,    sem  eg  tilvissi,    varð  honum  ekkert 

20  grand  að  gjörð  sinni. 

Nú  sem  vjer  þar  komum  með  þessi  6  striðsskip,  sem 
var  Victor,  Juppiter,  Einhyrningurinn,  Mjólkurpíkan,  Lýbski 
Davið  og  Leopardus,^)  meðtók  hann  oss  vel.  Og  i  það  sinn 
dvöldum  vjer  þar   ei  lengur  en  eina  nótt,    og  hjeldum  vjer 

25  svo  þaðan  undir  Rússia  til  Kielden,  hvar  um  eg  lítið  fyr 
talaði.  ?ar  dvöldum  vjer  tvær  nætur,  og  hjeldum  vjer  svo 
þaðan  og  norðaustur  fyrir  Eússia  i  Hvitahaíið,  alt  austur 
að  þeim  Sjö  Eylöndum;  þar  er  haíið  litt  sem  mjólk,  og  er 
i  fyrstu    mjög    undarlegt    að    lita,    meðan    maður  þvi  ei  til 

30  lengdar  vanist  hefur.  Nær  hálfan  mánuð  dvöldustjim  vjer 
þar  burt  frá  Kielden  eftir  þessum  ránsmönnum  að  leita,  en 
fundum  þá  þó  eigi. 

í  Kielden  dvöldum  vjer  6  daga.  A  þeim  þriðja  degi 
kom   til  vor   stríðshöfðinginn   frá  Malmis,    sem   undir    sjer 


*)  Lind,  bls.  172   nefhir  ekki  ^^Mjólkurpíkuna",   en  setur  í  staðinn 
skipiö  „Gabriel". 


111 

hafði  300  soldáta.  tessi  maður  var  tiguglega  búinn  og  bar 
yst  fata  fótsiðan  silkikyrtil,  annar  þar  undir  náði  á  miðjan 
kálfa,  hinn  þriðji  til  hnjes,  með  guUsnúrum.  Og  strax 
honum  uppgengnum,  þremur  stykkjum  affýrðum  og  kveðjum 
orðnum,  afdró  hann  sinn  ysta  kyrtil  og  gekk  svo  til  káhyttu  5 
með  vorum  yfirvöldum  með  stórri  kurteisi,  auðmýkt  og  glað- 
værð.  Á  meðan  það  stáss  yfirstóð  stóðu  fjórir  trómetarar 
aftur  á,  er  bljesu  i  sin  trómet.  Hans  12  soldátar  urðu  í 
bátnum  eftir,  er  hann  með  kom,  alt  til  kvölds.  Aðmiráll 
sendi  eftir  þeim  öðrum  kapteinum  hinna  skipanna,  og  voru  10 
þeir  menn  af  aðli  allir  nema  einn,  Pjetur  Nielsson  að 
nafni;  þeir  voru  11  tilsamans  i  þeim  heila  flota.  f  essi  rýski 
striðshöfðingi  var  sjerdeilis  Ijúfur,  glaður,  rífur  af  gulli  og 
litiDátur  við  hvern  mann,  bæði  yfirsetta  og  undirgefna. 
Rýskt  gjald  hafði  hann  mikið,  þó  smátt  væri,  í  sekk  litlum,  15 
er  hann  bar  i  sínum  vasa,  er  dengar^)  nefnast,  og  er  klárt 
silfur;  það  er  fiskgildi  kostar;  þessu  án  tölu  útdreifði  oss 
byssuskyttum  við  hvert  skot  með  þremur  stykkjum  og  þeim 
fjórum  trómeturum,  þeir  er  básúnur,  krúmhorn  og  skalmeyar 
bljesu  og  uppá  lúth  Ijeku,  þessi  sin  fjögur  hljóðfæri  tempruðu  20 
þeir  uppá  fjögur  hljóð  með  meistarlegri  list.  f  essi  glaðværð 
varaði  lengi  dags;  voru  þar  minni  drukkin,  bæði  kóngsins 
og  grótfurstans^)  til  Moscovia,  sá  eð  er  yfirhöfðingi  alls 
Rýsslands  og  nefnist  tzar  velicoikness,^)  hvað  útlegst  kóngur 
og  stórhöfðingi,  —  einnin  alls  kónglegs  húss  og  Danmerkur-  25 
rikis  ráðs  minningarskálir,  sem  og  E-ýssIands  tignarmanna. 
Siðan  nær  að  kvöldi  leið  og  aðmíráll  með  sinum  tilhjálpandi 
selskap  hafði  hann  eftir  efnum  trakterað,  og  hann  auðsýndi 
sig  btíinn  til  burtferðar  gaf  hann  sinum  12  soldátum  leyfi 
á  skipið  til  uppgöngu,  en  fyr  ekki,  og  við  engum  mat  nje  30 
öli  vildu  þeir  taka  fyr  en  siðast  af  oss,  er  þeim  af  sinum 
herra  leyfi  gafst  þar  til,  en  sjálfir  höfðu  þeir  fæðslu  nóglega, 


^)  denga,  gamall  rússn.  sUfurpeniiigur,  nú  löngu  úr  gildi ;  hjerumbil 
5  aurar  í  nútíðarpeningum. 

^)  o:  stórfurstans,  aíbakað  úr  hoUensku. 
^)  o:  rússn.  tsar  í  vjelikiknjaz. 


112 

hverja  þeir  tvisvar  þann  dag  til  sín  tóku.  Aður  fyr  en 
þeim  leyfðist  upp  á  skipið  að  koma,  gengu  vor  yíirvöld  öll 
út  á  þilfar  og  settust  í  stóla,  aðmíráll  i  miðið,  kaptein 
Holgeir  honum  til  hægri  en  lutenant  LauritzBrems  til 
5  vinstri  handar;  herramenn  stóðu  umhverfis,  og  þar  umkring 
vort  fólk  með  múskittum,  en  höfðinginn  sjálfur  gekk  þar 
fyrir  innan  með  sinn  regimentiskvarða  eður  staf.  Siðan 
gengu  þessir  12  menn,  hver  með  sverð  við  vinstri  siðu,  en 
fyrst    settu    þeir    sínar    byssur    í    röð  við    skipsborðstokk  á 

10  stjórn,  og  gengu  svo  inn  i  þennan  endilangan  mannhring, 
3  i  hverjum  lið,  og  svo  aftur  eftir,  þar  til  þeir  komu  fyrir 
knje  þessara  áðurnefndra  vorra  yfirvalda,  berandi  á  málaðri 
fjöl  hver  þeirra  einn  vænan  lax  flattan,  ferskan  og  svo 
samanlagðan,  sem  lifandi  og  ótilgjörður  væri,  og  hver  þeirra 

15  þriggja  fyrir  hinum  þremur  sig  með  kurteisu  knjefalli  auð- 
mýkjandi  og  hver  sinn  lax  offrandi  með  stórri  reverentsiu, 
siðan  með  kurteisi  uppstandandi  og  með  lotningu  burt- 
gangandi,  siðan  sinar  byssur  með  list  takandi  og  affyrandi. 
Sömu    aðferö    höfðu    hinir  9,    er  og  i  þremur  liðum  komu. 

20  Og  að  þessu  svo  loknu  veittust  þeim  gjafir  með  virðing 
yfirvaldanna  og  vins  ádrykkju.  Par  með  kvöddu  þeir,  og 
lutu  hverjum  sem  hæfði  og  gengu  svo  fyrir  borð  i  bátinn, 
steyttu  sinar  byssur,  hverjar  allar  voru  amúleraðar  og  mál- 
faðmur    á    lengd.     Og    áður    en  höfðinginn  burt  veik  bauð 

25  hann  vorum  aðmirál  heim  til  sin  með  24  menn  til  veislu, 
hverju  hann  játaði  ef  leiði  fjelli.  Siðan  eftir  kveðjur  þrotnar 
og  blessan  yfir  skip  og  menn  gekk  hann  með  hýrri  lund 
og  ásjónu  fyrir  borð.  Var  þá  þremur  stykkjum  á  hverju 
skipi  affýrt  en  9  á  aðmirálsskipinu.     Prisvar  veifuðu  þeir  i 

30  augsjón  og  sínum  byssum  affýrðu. 

Tveimur  dögum  siðar  en  svo  gjörðist,  sem  nú  var  greint, 
gaf  aðmiráll  sig  með  vorum  skipbát  til  ferðar  með  nokkrum 
hinna  skipanna  yfirvöldum,  og  hlutum  vjer  fyrir  veðurs 
móthlaup    aftur  að  snúa  og  naumast  með  harðfengi  náöum 

35  slysalaust  heim  til  vorra  skipa  aftur. 


I 


113 


Um  Rýssland   stuttlega  greint   sem  eftirfylgir  þeim    til 
fróðleiks  er  ei  þar  um  vita. 

Rýssland,    sem    og   líka    kallast  Moscovia,    það   er 
mjög  stórt  umgripið  land  með  miklum  skógum,  með  mýrum, 
eyðimörkum,    svo    og    lika    með    mörgum   og  stórum  veiði-  5 
vötnum  og  fögrum  stórmóðum.     f  að  er  500  milur  á  lengd 
og  350  milur  á  breidd.     Pað  er  eitt  vænt  ávaxtarland,  með 
rúg,    hveiti,    bygg    og    villivöru.     f  ar    er    margslags   skinn 
dýrmæt  af  villidýrum.    Pað  grensar  á  norðursiðu  til  Norður- 
hafsins  og  Nova  Zemla,  en  á  austursíðu  til  Kaspiska  hafsins  10 
og  til  Stóru  Tartaria,  en  á  syðri  síðu  til  Chrim  og  Podolien, 
en  á  suðvestursíðu  til  Littav,    á  vestursiðu  til  Liflands    og 
á    norðvestursiðu    til    Svíarikis    og    Kúrlands.      Einn    hluti 
E-ýssIands  liggur  í  Evropa,    en  annar  þess  hluti  i  Asia.     I 
Evropa  liggur  Moscovia  og  önnur  lönd  með  íieirum  öðrum  15 
landspörtum;   i  Asia  hafa  Rýskir  mörg  lönd,  bæði  tartarisk 
og    önnur   íleiri,    sem  ýmislegt    villufólk    hefur    sina  bygð, 
sem  er  21,  og  liggja  langt  i  landnorður  þaðan.     Yíir  öllum 
þessum  löndum  ræður  einn  herra  og  stjórnari,  sá  er  á  rýsku 
kallast    tzar    og  velicoikness,    það    útlegst  kóngur   og  stór-  20 
höfðingi,  og  gjörir  og  lætur  hver  sem  hann  vill.    Yíir  þeirri 
andlegu    stjettinni  er  einn  patriarki,    og  hefir    nokkra  yfir- 
biskupa    og    biskupa,    presta  og   múka  undir  sjer;    á  meðal 
múkanna    eru  margir,    sem    ekki  kunna   að   lesa  nje  skrifa. 
f  eir  hafa  þá  grisku  religion,    halda  messur,    biðja,    lesa  og  25 
syngja    alt    uppá   þeirra    eigið    móðurmál,    sem   kallast  það 
slavoniska  tungumál.     I  E,ússia  eru  margir  stórir  staðir  og 
vænir,  en  húsin  eru  flestöll  af  trje  og  timbri  gjörð.    Moscov 
er  einn  stór  staður  og  alls  landsins  höfuðborg,  og  þar  með 
aðrar  40  stórborgir,    og   aðrar  margar  fleiri,    af  hverjum  eg  30 
engar  hjer  nefni. 

Undir  E-ýssIandi  úti  víðum  sjó  liggur  eitt  eyland,    sem 
kallast  Solofci,  þar  á  stendur  eitt  ríkt  klaustur.^) 


')  Hjer  er  átt  viö  Solovetzki-eyjuDa  í  Hvítahafinu. 


114 

Af  þessum  löndum  ílytst  í  önnur  lönd  hör,  liampur,  vax. 
tólk,  elgsdýrshúðir  og  aðrar  húðir,  sobelskinn,  marðarskinn, 
felfrosskinn,  refsskinn,  úlfsskinn,  luxgufur/)  bever,  hermelin 
og  önnur  gráskinnavara,  þar  með  rúg,  lax,  harður  og  saltaður 

5  íiskur,  lýsi  og  önnur  vara. 

Pað  mikla  ílóð  Volga  uppsprettur  í  miðju  Rýsslandi, 
og  útdreiíir  sjer  i  margar  áttir,  þar  til  það  rennur  í  það 
Kaspiska  haf,  við  hvert  að  standa  saltbjörgin,  hvar  að  er 
svo  mikið  salt,    að    það    nægðist  öllum  kristindóminum,    ef 

10  það  annars  vel  við  lægi  og  haglega  sem  til  hlýddi.  Nú  skal 
hjermeð  enda  um  E-ýssland  að  tala  um  sinn.  Um  þeirra 
átrúnað  er  mjer  ei  kunnugt,  utan  hvað  eg  heyrt  heíi  sagt 
að  þeir  tilbiðji  Heilaga  ?renning  og  engan  af  heilögum 
utan  St.  Nicolaum,  sem  fyrst  skal  boðið  hafa  þeim  kristilega 

15  trú.  Sagt  er  að  þeir  vegi  öll  lik  til  grafar,  yngra  manns 
og  eldra,  á  skálum,  og  er  likið  lagt  á  aðra  skál  en  trjebi- 
lætið  á  aðra,  sem  gjört  er  eftir  sjerhvers  manns  aldri;  ef 
trjebílætið  reynist  þyngra  en  likið,  er  sagt  þeir  haldi  þann 
mann    sáluhólpinn    orðinn,    en  vegist    likið   þyngra  þá  for- 

20  dæmdan. 


XIX.  KAP. 

Nær  vjer  höfðum  dvalist  í  Kielden  6  daga  lysti  oss 
þaðan  að  reisa  á  vora  heimleið.  I^á  tveimur  dögum  fyr 
keypti  aðmiráll,  kaptuginn  og  lutinant  uppá  von  allan  eins 

25  dags  íisk,  sem  aílaðist  á  52  þeirra  báta,  hvar  af  þeir  fengu 
þrefaldan  ábata.     Minn  góði  lagsmann  Jón  Halldórsson 

'     og    eg    gjörðum    allan  þann  íisk  til,    sem  lutinant  við  kom, 


^)  Svo  stehdur  í  bestu  handritunum ;  hjer  er  auövitað  átt  viö 
gaupuskinn  (lux  =  d.  los),  eitt  hdr.  (C)  hefur  luxhúfur,  en  það  er  víst 
tilgáta  skrifarans. 


I 


115 

sá    eð  var    svenskur,    og   gaf  hverjum  okkar  rixdal  og  vín- 
íiösku  af  besta  vínl  meðan  erfiðið  yfirstóð. 

Pað  finskt  og  rýskt  verfólk  þar  nærri  á  morgna,  áður 
en  það  hreyfir  sinum  skipum  eður  veiðarfærum  ganga  til 
þess  stóra  krossmarks,  sem  stendur  á  eyrinni  við  höfnina  5 
skamt  frá  þeirra  búðum,  bygð  og  hibýlum,  og  framfalla  og 
tilbiðja  fyrir  þvi.  ?að  fólk  etur  harðan  kost  með  salti,  og 
brennivin  drekka  þeir  sem  vatn,  og  i  einum  drykk  2  eða  3 
merkur.     Par  um  ei  meir. 

Siðan    hjeldum  vjer    þaðan  úr  höfnum  og  aftur  á  vora  10 
heimleið  og  komum  til  Varðeyjarslots,  sem  HansKonungur 
var  slotsherra,  sá  oss  glaðlega  meðtók. 

Einn    morgun    bar    svo    við    um    þann    tíma    vjer    þar 
dvöldum,  að  vjer  fórum  til  lands  með  vorn  bát  útskipaðan  með 
fólk,   og  skyldu  bátsmenn  vatn  sækja,    en  þar  í  bland  voru  15 
byssuskyttur,    kokk  og  kjallarasveinn,    undirskipherrann  og 
aðmírálsins  systurson  J e n s  Brandt,  og  var  það  vort  erindi 
til  lands  að  sækja  vor  linföt  undan  þvotti.    Nú  bar  svo  við, 
að    bátsmenn  höfðu  gleymt  ambara,    það  er  austurkeri,    en 
stormur    af    landsuðri  hljóp   á,    en  vegur  frá  landi  til  skipa  20 
var  vel  hálf  vika  sjávar.    Flestir  af  oss  voru  nokkuð  drukknir. 
Og  nær  hvassviðrið  vaxandi  fór  dreif  sjór  yfir,    en  ei  varð 
ausið.   Báturinn  var  mjögfhlaðinn,  því  52  tunnur  voru  innan- 
borðs,  þar  til  bátinn  kæfði  og  fylti;  þó  sökk  hann  ei,  heldur 
marði,  en  ei  varð  hjálpað  af  aðmirálsskipinu,  en  dálitið  bát-  25 
korn   stóð   á  þiljum,    og  treystu  menn  þvi  ei  út  í  stjórsjó, 
enda  var  þar  ekkert  rið  undir  sakir  smærðar,  þó  menn  vogað 
hefði.     En  þeir  i  hinum   skipunum,   hver  eð  lágu  til  djúps 
við  oss,    fengu  ei  sjeð  hvað  að  gekk,  af-þvi  vort  skip  faldi 
oss    þeirra    sjónar.     En  af  þvi  bendingar,    veif  og  stórhróp  30 
gjörðust  af  voru  skipi  fengu  þeir  um  siðir  oss  hjálp  gjörða. 
Fimm    menn    mistum  vjer    alls    með  vorum    kokk,    sá  eð  3 
dögum  siðar  andaðist.     Jens  Brandt  og  eg  sátum  fram  á 
bátnum,  og  varð  okkur  þvi  fyrst  hjálpað.     Einn  dag  lágum 
við,  sumir  engan,  en  nokkrir  viku  og  þaðan  af  minna.  35 

Tveimur  dögum  síðar  burthjeldum  vjer  þaðan  og  komum 
undir  Finnmörk  og  Hálogaland.    Viða  lágu  þar  snjóar  ekki 

8* 


116 

allir  uppleystir,  og  var  það  um  Jónsmessuleyti  er  vjer  þar 
komum.  Finnar  komu  á  sínum  bátum  út  til  vor  einn  sunnu- 
dagsmorgun,  áður  en  tekið  var  til  predikunar  með  sínum 
kvinnum  og  börnum,  og  biðu  þar  svo  nær  til  kvölds.    Peir 

5  hafa  mest  sín  dagleg  klæði  af  loðnum  elgsdýrshúðum,  sem 
kostulega  er  tilreitt,  og  vendu  því  hinu  loðna  útá,  og  eru 
þeirra  börn  undir  þessum  skinnabúnaði  og  þeirra  kvinnur 
heldur  rjóðlituð  og  vel  til  fansa.  Fisk  seldu  þeir  oss  fyrir 
klæði  handa  sínum  kvinnum.    Eg  og  minn  lagsmann  seldum 

10  þeim  1 2  stikur  klæðis  af  tollbúðarklæði,  rauður  var  helming- 
urinn  en  annar  blár.  Viðvik  þeirra  er  það  að  þeir  kalla 
hvern  mann  frænda,  sem  við  þá  eru  í  ræðu.  Peirra  kvinnur 
bera  guU  og  silfur  mikið  í  sínum  eyrum,  ennisspengur  og 
kúríelssteina-úlfliðabönd^) ;  þessum  fátækari  bera  látún,  kopar 

15  og  fagurt  tin  í  sínum  eyrum  af  kvinnunum.  Petta  fólk  er 
ílestalt  fult  af  fjölkyngi,  sem  rykti  af  fer  víða,  og  ei  gjörist 
þörf  hjer  að  innsetja  nje  framar  að  skrifa,  og  er  þriggja 
handa  Finnar  nefndir,  Sjófinnar,  Lappíinnar  og  Fjallfinnar. 
Kristnir  látast  þeir  vera,  og  nokkrir  af  þeim  ganga  til  sakra- 

20  mentis;  börn  sín  hafa  þeir  til  norskra  presta  undir  skirn, 
þó  sum  ei  fyr  en  árgömul.  Peir  eru  þjóðsmiðir  upp  á  trje 
og  járn;  skútur,  ferjur  og  báta  smíða  þeir  ávalt  og  önnur 
fleiri  amboð  og  þarfindi.  I  Noregi.  til  fjalla  og  lika  við  sjó 
búa  Finnar  allvíða.     Ei  leyfist  þeim  lengur  i  hverjum  stað 

25  að  búa  en  10  ár;  þá  setja  þeir,  (en  þó  með  leyfi),  sína  bygð 
i  skóginum,  þar  sem  er  þykk  mörk  og  væn,  hverja  þeir 
uppryðja  til  nefndra  þarfinda  og  þar  sínar  bygðir  setja  og 
svo  dvöl  hafa  í  greind  10  ár;  taka  þá  Norskir  þeirra  pláss 
og  bólstað  að  þeim  burtfluttum.    Peir  elska  mjög  lýsi,  smjör 

30  og  allskonar  fitu  úr  öllum  kindum,  hvert  þeir  drekka  sem 
öl  til  máltíðar,  og  þetta  lýsi  gefa  þeir  sinum  óljettum  konum 
á  tima  sins  barnburðar. 


')  kúrielssteinar  =  kórallar. 


117 


XX.  KAP. 

f  aðan  hjeldum  vjer  og  undir  það  fjall  sem  kallast  Norð- 
caput^),  það  er  einn  núpur  eður  barði  vestan  til  og  útvestan 
við  Finnmörkina  og  Hálogaland.  Og  nær  vjer  þar  vorum 
á  siglingu  einn  morgun  snemma  sáust  úr  merskörfum  5  stór  5 
skip.  íessi  skip  sigldu  austur  að  iiússía  í  móti  oss,  hver  vjer 
meintum  ófriðarskip  vera  mundu,  hvað  þó  ei  svo  reyndist. 
Voru  öll  rúm,  þau  eð  bundin  undir  þilfari  voru,  strax  niður 
skorin  og  með  öllum  klæðum  ofan  í  skip  með  mesta  hast 
látin,  portum  úthrundið,  stykkin  tilsett,  púður  í  belgi  látið,  10 
helming  fólks  við  sigling  settur  og  annar  helmingur  við 
striðshöndlan  að  fara  með  byssur  (sem  vjer  köllum  lunta- 
byssur),  hvar  til  margur  óþjálgur  og  lítt  taminn  var,  brenni- 
vin  i  áttungum  upp  tekið  og  fólkinu  gefið,  merkjum  offrað. 
Aðmiráll  hefur  sitt  merki  eður  stórflaug  á  stóratoppi,  vice-  15 
aðmiráll  á  fortopp,  en  skotvanacter^)  á  sinum  meisantopp, 
en  hin  skipin  fram  á  bogspjóti,  er  þeir  kalla  beofenblind 
eður  gickmers^) ,  i  móti  þeirri  reglu  eður  orðu  leyfist  engum 
að  gjöra  undir  lifsstraff.  Siðan  var  skipið  Einhyrningur 
upp  i  móti  vindi  sent  i  veg  fyrir  þau,  þvi  það  sigldi  best  20 
af  vorum  skipum,  og  svo  undan  vindi;  sigldi  hvert  þeirra 
til  vor,  en  siðast  þeirra  aðmiráll,  hver  eð  innihafði  4  trómeter, 
er  listilega  bljesu.  Við  þá  sem  fyrst  komu  töluðum  vjer 
og  spurðum  hverjir  eða  hvaðan  væri.  Peir  kváðust  frá 
Hamborg  sigldir,  austur  að  Rýsslandi,  þar  eð  kallast  Arch-  25 
anchel^)  með  kaupskap.  Aðmiráll  bað  þá  til  vor  á  skip 
koma  og  sinn  pass  eður  sjóleiðabrjef  að  auglýsa,  er  innihjelt 
um    siglingaleyfi    á  Danmerkur    straumum,    hverju    þeir   og 


^)  Nordkap,  Knöskanes  ? 

*)  afbökun    af  hoUensku  orði  Scliout  bij  nacht,    d.   schoutbynakt, 
=  Kontreadmiral,  sem  gengur  næst  viceaðmirál  í  tign. 
^)  svo  mun  hafa  verið  nefnd  Jþá  lítil  flaggstöng  á  bugspjóti. 
*)  0:  Archangelsk. 


118 

hinir  trássuglega  neituðu  fyr  en  sinn  aðmiráll  kæmi.  Ei 
vildu  þeir  sin  merssegl  lægja,  en  rjeðu  seglum  í  vind  og 
Ijetu  voðir  kala.  Nú  sem  þeirra  aðmíráll  kom  talaði  vor 
aðmíráll  til  hans  glögt  og  snjalt,  og  bauð  til  vor  á  borð 
5  strax  kæmi  með  sitt  leiðibrjef,  hverju  hann  hátt  afneitaði, 
og  bauð  oss  vorn  bát  að  útsetja  og  kvaðst  oss  jafngóður. 
Nær  vor  aðmíráll  það  heyrði,  hver  að  stóð  við  meisenmastrið 
með  sitt  slagsverð,  af  greip  sinn  hatt  og  íieygði  sjer  undir 
fætur,  kallaði  hárri  röddu  og  sagði  upp  á  þýsku:     »Wer  bi 

10  sein!«  það  útlegst  »hver  við  sitt!«  Og  nær  þeir  sáu  svo 
fólkið  tvístrast  hver  til  sins  verks  og  heyrðu  alarm  á  bumb- 
una  slegið,  senn  hljóp  þeirra  aðmíráll  aftur  á  með  hvitan 
líndúk,  hverjum  hann  upphjelt,  hrópandi  með  hárri  röddu: 
»pes,    pes,    pes!«^),    þaÖ  útlegst  friðarhróp,   en  aðrir  hjuggu 

15  þeirra  bát  lausan,  útsettu  og  allra  þeirra  5  skipa  yfirvöld 
með  sinum  aðmirál  oss  um  borð  komu,  lutu  og  leituðu 
friðar,  og  i  sáttarbætur  gáfu  12  tunnur  með  gott  Hamborg- 
aröl,  eina  tunnu  smjörs,  eina  tunnu  fulla  af  ostum,  tvær 
tunnur  af  saltaðri  sild.    Varð  þeim  svo  til  kvölds  veisla  og 

20  stórveiting  gjörð,  og  það  hreindýr,  sem  vjer  með  oss  innan 
skipsborða  frá  Finnmörk  höfðum  var  þeim  i  skenk  afselt, 
og  með  skotum  og  trómetanna  hljóði  og  kveðjum  varð  vor 
skilnaður. 

Öðrum  degi  þessum  siðar  varð  ráðstefna  og  þing  haldið 

25  á  aðmírálsskipinu  og  varð  þar  stór  samkoma  alls  ílotans 
yíirvalda,  og  gjörðist  sú  ályktan,  að  vjer  skyldum  hingað 
til  Islands  halda  eftir  kóngl.  mandati  og  skikkan  Islenskum 
aðstoð  að  gjöra  móti  öllum  áherjaudi  óvinum,  einkum  Spönsk- 
um,  sem  von  var  á  hingað  i  þann  tima  eftir  manna  hyggju 

30  i  hefndarleit  fyrir  sakir  þeirra  Öpönsku,  er  hjer  voru  slegnir 
1615,  hverja  hefnd  vor  himneski  herra  og  almáttugur  elsku 
faðir  hindrast  Ijet,  lof  sje  hans  dýrðarfulla  nafni  fyrir  alla 
sína  velgjörninga.     Amen. 

Pvínæst  hjeldum  vjer  undan  Norðcaput  á  þá  leið,   sem 

35  hingað  venti,    og  fengum   góða  og  hæga  byri,  og  vorum  á 


*)  Líkl.  hefur  verið  kallað  á  frönsku  „paix"!  o:  „frið!" 


119 

leið    hjer   í    miUi  3  vikur,    og  hittum  vjer  fyrst  land  undir 
Húsavik.    Sigldum  vjer  úr  miðsmorguns  stað  hingað.   Hjeldu 
menn,     að    ei    mundi    sú    leið    sigld   hafa    verið   i    300    ár. 
Austan  til  við  Húsavík  lá  oss  við  töpun  á  einu  skeri,  hver 
skerjaklasi  að  langt  frá  landi  er,   um  kvöldið  meðan  corum    5 
og  kvöldsöngur  yfirstóð.    En  svó  bar  við  lukkusamlega,  að 
i  þann    tima,    en  ei  oftar,    að   aðmíráll  gekk  úti  um  þiljur, 
og  varð    mjög   seiiit  var   skersins,    af  þvi  beint  á  horfði  og 
skipsborð  á  skygndi,  en  vjer  eftir  skikkaninni  sigldum  fyrir 
öðrum    hinum    skipunum.     Og  með  þvi  skipið  hljóp  í  krók  10 
nokkurn  til  djúps  með  óvilja  þess  sem  stýrði  á  meðan  hann 
umventi  stundaglasinu  gat  aðmíráll  litið  boðann,  er  kominn 
var  undir  skipsborðið   að  mestu,    og  með  háu  hljóði  kallaði 
til  þess  er  stýrði  enn  meir  til  djúps  skipinu  að  halda.     Við 
hans    kall    spratt    hver  maður  úr  sinum   sess,    og  svo  rann  15 
skipið    nálægt  boðanum  við   stjórnborðssiðu   að  kasta  mátti 
af  borðstokk  hverju  einn  vildi    ofan    á    skerið.     Siðan  varð 
bending  gjörð  með  skyndi  hinum  er  eftir  sigldu.    Petta  var 
eitt    af    óteljandi  dásemdarverkum  Drottins  þess  almáttuga. 
Eftir    það  varð    almennileg    þakkargjörð    á   skipinu  haldin.  20 
Siðan  sigldum  vjer  austur  fyrir  land,  og  hingað  undir  Eyja- 
fjöll.    5>ar  kom  sterkt  stormviðri  af  norðvestri,  hvert  eð  yfir- 
stóð  meir  en  hálfan  mánuð,    og  varð  hverjum  degi  harðara 
og    meintu  menn   að  gjörningaveður   vera  mundi,    þvi  þeir 
hjer  á  landi  mundu  þessi  vor  6  skip  ófriðar  og  hefndarskip  25 
ætla,  svo  sem  og  margar  vonir  til  stóðu  og  fyr  var  umgetið. 
Aðmiráll  hafði  ásett  sjer    flotanum  að  halda  inn  á    Hafnar- 
fjörð    hefði    lukka    tilgefist   og  svo  uppá  alþing  ferðast,    og 
skyldum    við   stallbræður  Jón  Halldórsson    og    eg   með 
honum  þangað  ferðast.    Helmingur  skipanna  skyldi  liggja  á  30 
meðan    á  Hafnarfirði,    en   hinn    helmingur   skyldi  hingað  á 
djúpið  halda,  um  Spanska  að   forvitnast  hvort  hjer  komnir 
væru  eður  ei.    tetta  áform  hindraðist,  því  mótviðri  tröðkuðu, 
og    arðum    þvi    fyrir    kost  og  mun  hjeðan  frá  að  halda  til 
Færeyja,   og  var  það  um  kvöldtima,   að  við  hjeldum  undan  35 
EyjafiöUum  er  peningur  var  heim  rekinn  til  að  nytjast,  og 
á  öðru  kvöldi  vorum  vjer  undir  Færeyjum,   hvað  þó  er  vel 


120 

70  milur,  og  rann  þó  skipið  ei  meir  en  fyrir  einn  stórsegli, 
þvi  fokkunnar  naut  ei,  af  þvi  vindur  lá  jafnan  i  bæði  skaut, 
en  svo  var  stórsjór  mikill,  að  ei  varð  komist  lecgra  fram 
en  á  miðjar  þiljur,  og  oft  kastaði  sjó  yíir  topp  með  bogspjóti 

5  sinu.  Tvö  skip  vor  náðu  ekki  Færeyjum  og  vissu  ekki  af 
sjer  fyr  en  undir  Liðandisnes  i  Noregi  komnir  voru,  hvað 
á  þremur  dögum  rann  hjeðan  frá  landi ;  meintu  þessa  hvorir 
af  oss  og  þeim  umkomna  vera. 

I  Færeyjum  dvöldum  vjer  heilan  hálfan  mánuð,  og  lágum 

10  vjer  fyrir  innan  Pórshöfn,  sem  er  kaupstaðurinn,  og  skipið 
liggur  á  einum  íirði,  sem  nefnist  Calaman.^)  Ut  með  sjó 
þar  inni  bjó  lögmaðurinn  Michael  i  Lambhaga,  hvers  gestir 
að  vjer  nokkrir  af  aðmirálsskipinu  með  sjálfum  aðmirál  og 
4  fjögurra  skipa  kaptugum  vorum  i  tvær  nætur,  og  var  oss 

15  þar  veglega  veitt  af  margskonar  fæðslu  og  margháttuð  ölskyn, 
sem  var  mjöður  með  þrennu  móti,  vin  margháttað,  Ham- 
borgaröl,  lýbiskt  öl,  E,ostockaröl,f*rándheimsöl,  Kaupinhafnaröl 
með  tvennu  móti,  engelskt  öl  með  þrennu  móti,  sem  var 
all,    strangbýr^)    og    skipsöl.     Par  var   gleði  höfð  á  margan 

20  hátt  með  hljóðfærum  margskonar  og  uppá  færeyska  visu 
dans  og  hringbrot  með  söng  og  kvæðum.  Lika  drukkum 
vjer  með  aðmirál  hjá  einni  ekkju,  sú  eð  var  móðir  Jóns 
Olafssonar  færeyiska,^)  er  vjer  14  vetra  þaðan  með  oss 
út  íluttum  til  Danmerkur,  og  komst  i  herraþjónustu,  og  fjekk 

25  hjer  5  jarðir  i  3  ár  til  forljeningar  i  Alftaíirði. 

Á  þvi  skipi  Einhymingurinn  bar  það  til  að  stýrimaður 
skipsins  var  hengdur  i  bogspjóti,  ei  fyrir  þjófnað,  heldur 
fyrir  annað  slæmt  stykki,  að  hann  fyrir  leti  sakir  i  þessum 
nefndum  stormi  frá  Islandi  gjörði  sina  þörf  i  brauðrúminu 

30  (með  leyfi  að  tala),  og  var  af  þeim  færeysku  bændum  greftr- 


*)  Svo  stendur  í  bestu  hdr.;  líkl.  er  átt  við  Kaldbaksfjörð  nokkru 
fyrir  norðan  í*órshöfn ;  siðan  hafa  skipin  siglt  til  Austureyar,  þ&r  sem 
Michael  bjó  i  Lambhaga.  Um  hann  sjá  N.  Andersen,  Færöerne  1600 
—1709.  Khöfn  1895.  bls.  192. 

*)  o:  ale  og  strongbeer. 

^)  Sjá  um  hann  SýslumannaæíirBogaBenediktssonar  11,84  og  111,115 
og  athugasemd  Hannesar  í*orsteinssonar  við  siðari  staðinn. 


121 

aður,  en  þó  meö  leyíi  aðmíráls,  hvað  þó  með  nauðgan 
skeði.  Siðan  var  annar  tekinn  með  miklum  fortölum  og  í 
hans  embætti  innsettur,  og  á  þinginu,  sem  á  Einhyrnings- 
skipinu  var  haldið,  með  hárri  röddu  af  aðmirálnum  öUum 
strengilega  tilsagt  öU  lýti  og  lesti  að  varast,  bæði  leynt  og  5 
Ijóst,  til  máls  og  gjörða,  og  að  hver  stundaði  sitt  kall  og 
embætti  með  guðhræðslu  og  góðri  athugan,  svo  enginn 
annars  feldi  yfir  sig  nje  aðra  i  þeirra  samför  Guðs  óbliðu 
og  þungt  straff.  Allir  játuðu  með  Guðs  fulltingi  sem  best 
að  gegna.  10 

Nær  vjer  komum  i  Færeyjar  voru  á  voru  aðmírálsskipi 
22  menn  sjúkir  af  skyrbjúg;  voru  okkur  stallbræðrum  þeir 
til  skifta  bifalaðir  á  landi  þá  að  hygla  með  ferskri  fæðu, 
vini  og  mjólk,  svo  enginn  þeirra  þar  andaðist,  utan  einn, 
sá  eð  var  norskur,  Pórður  að  nafni.  Pessir  allir  voru  i  15 
einni  stofu,  á  einum  bóndagarði  hjá  þeim  manni  er  Olafur 
hjet,  og  var  góður  smiður  uppá  allrahanda  járnsmiði.  Sá 
maður  var  ágætur  við  mig  Hann  hafði  lært  sitt  handverk 
til  Prándheims.  Hann  átti  tvær  engelskar  bjórtunnur  af 
strangbýr  fyrst  eg  þar  kom,  og  hjelt  hann  þeim  helst  fyrir  20 
mig.  Eina  islenska  bók  gaf  eg  honum  en  seldi  aðra  prent- 
aða,  sem  var  sOdauðleiki  sálarinnar«  og  »Enchiridion«  ;^) 
þær  las  hann  skýrlega,  þvi  litið  skildi  vort  mál  og  þeirra, 
og  svo  var  um  aðra  siðvenju  i  mörgu,  um  skyrgjörð,  flautir, 
ósaltaða  fæðu,  eldhangið  kjöt  og  barinn  íisk,  einnin  klæða-  25 
búnaður  kvennfólksins,  skautafaldar,  köst  og  kasthempa,  skólag 
og  skikkan  önnur.  En  nú  er  þar  komin  dönsk  visa,  bæði 
i  kirkjum  og  utan,  með  eiginlegu  dönsku  tungumáli.  Karl- 
mannabúningur  var  þar  áður  mótlika  og  hjer,  nema  hvers- 
dagslega  voru  margir  bændur  þar  og  vinnumenn  á  albrókum,  30 
og  þar  á  ofan  á  treyjum  af  færeysku  vaðmáli,  með  loðnum 
skó  á  fótum,  á  ristum  og  vörpum,  mótlika  og  Finnar  og 
Kúrlenskir. 


*)  Enchiridion  var  prentuð  á  Hólum  1600,  og  var  samansett  af 
Guðbrandi  biskupi  eftir  ritum  eftir  D.  Chytræus  og  M.  Chemnitius. 
Hin  bókin,  Kristileg  undirvísun  um  ódauðleika  sálarinnar,  var  prentuð 
á  s.  stað  1601  (Fiske,  Bibl.  Not.,  VI.  6). 


122 

I  Færeyjum  sögðu  þeir  mjerværil5  kirkjusóknir,  einn 
prófastur  en  enginn  biskup.  Eyjarnar  eru  7  stórar  en  10 
smáar,  og  á  þessum  öllum  voru  í  þann  tima  300  bændur, 
og  sendi  aðmiráll  þeim  öllum  strengileg  boð,  að  þeir  kæmi 
5  til  sin  og  fyndi  sig,  hver  einn  þeirra  taki  sauð  með  sjer, 
fólkinu  á  skipunum  til  forfrískunar,  hvað  þeir  og  Ijúílega 
gjörðu  allir  hver  um  sig,  og  þar  á  ofan  tóku  þeir  með  sjer 
ferska  mjólk  og  osta,  hverjum  bændum  aðmiráll  skifti  á 
meðal  þeirra  fjögra  skipanna.    Yarð  svo  fjóra  daga  gestaboð 

10  haldið  á  þessum  fjórum  skipum  eftir  aðmirálsins  Ijúílegri 
tilsögn  og  befalningu,  svo  eyjanna  innbyggjurum  gjörðist 
aftur  æra  og  velgjörð  af  hans  hendi.  f  ess  fyrsta  dags 
gestaboð  byrjaðist  á  aðmirálsskipinu  Victor  á  sjerdeilis 
góðum  veðurdegi,  og  voru  borð  á  þiljum.  uppslegin,  og  sæti 

15  umsett;  við  þessi  borð  sat  aðmíráll  og  öU  skipanna  yíirvöld, 
og  varð  þrisvar  til  borðs  blásið,  siðan  eftir  borðblessan  til 
matar  og  drykkjar  tekið,  minni  drukkin,  600  stykkjum  á 
þeim  degi  affýrað  og  í  trómet  blásið  þess  á  milli.  Peningur 
þeirra  varð    í    landi  við   stykkjanna  hvelt  hljóð  hlaupsa  og 

20  felmsfullur.  ISrær  þessir  bændur  gerðust  ölvaðir  syndu  þeir 
allrahanda  skemtan  með  aðmiráls  leyíi  uppá  þeirra  visu.  Eins 
skeði  á  hinum  skipunum  og  var  aðmiráll  þangað  boðinn  og 
önnur  vor  yfirvöld.  Og  á  þeim  öðrum  degi  var  gestaboð 
haldið  á  Juppiter    með  sömu  aðferð,   og  700   skot  affýrð,    á 

25  þriðja  degi  var  gestaboð  haldið  á  Davið  og  800  skot  gjörð, 
á  fjórða  degi  á  Einhyrningnum  og  900  skot  affýrð,  og  i  það 
sinn  fjekk  einn  maður  skaða  á  sina  vinstri  hönd  fyrir  stykki, 
sá  eð  hjet  Leon  Frijs,  og  misti  tvo  fingur  og  lá  lengi  í 
sárum.     A  þeim    sama    degi  varð    ein    kona    á   landi    mjög 

30  skelkuð  af  þvi  að  svo  bar  við,  að  hún  um  kvöldtíma  var 
að  nytja  kú  sina,  og  kom  eitt  fallbyssulóð  við  kýrhælinn  í 
þúfuna ;  kýrin  brá  við  og  varð  linhlaupa  og  spilti  mjólkinni, 
en  konan  í  óviti  lá  þar  lengi  eftir.  Og  þetta  kvöld  var  eg 
á  landi  að  gefa  gaum  að  þeim  sjúku,  og  einn  finn  maður  með 

35  mjer,  hverjum  eg  var  svo  sem  nokkurn  veginn  á  hendur 
falinn,  mjer  að  undirvisa  i  mínu  embætti,  sá  eð  Gottske 
hjet  og  lengi  hafði  herrafólki  þjónað,  og  var  artugur  maður 


123 

í  mörgu,  en  til  sjóar  óhentugur  sakir  sjóveikleika,  i  hverjum 
var  þunglega  oft  plágaður,  og  varð  eg  þrátt  honum  að  þjóna 
sem  minn  faðir  verið  hefði;   hjer  fyrir  varð  eg  honum  kær 
sem    sonur.     Og    nær    einn    yngri  og  óvitugri  er  á  þessum 
skipum  öðrum  til  samvinnu  fenginn,   þeim  eldri  og  vitugri,    ð 
og  þau  stykki  afgreidd,  sem  skulu  vakta  uppá  sitt  líf,  að  þar 
ei  komist  vatn  inn,  svo  alt  sje  i  fullu  lagi  nær  við  þarf,  og 
að    ei  verði    fyrir   neins  athugaleysi  eður  forsóman  hindran 
eða  vansemd  í    nokkrum  parti  eður  ólukka  megi  afhljótast, 
þeir  verða  nefndir  hinna  eldri  handlangarar  eður  aðrjettendur,  10 
þvílíkur  einn  var  eg  þessa  manns.  —  Nú  skal  segja  frá  þvi, 
að  þessi  nefnd  kvinna  kom  til  okkar  með  miklum  gráti  og 
felmtran.      Við    hugguðum   hana  sem  best  við  kunnum,    og 
til  góða   gjörðum  með  þvi  fyrir  hendi  var,    svo  hún  komst 
aftur  til   sinna   fyrri  burða.     Yið  ráðlögðum  henni  að  upp-  ið 
grafa    lóðið    úr    þúfunni,    og    að   morgni  fá  sjer  einn  mann 
með    bát    og    láta  hann  róa  sig  út  til  aðmirálskipsins,    nær 
við  værum    út  þangað    komnir,    og    skyldi  lóðið  sýna;    svo 
skyldum  við    láta    aðmirál  vita  hvernin  alt  slíkt  væri  skeð 
svo  fengi  hún  rixdal  fyrir  lóðið,  og  það  meira  sem  til  vildi,  20 
Svo  skeði  að  við  til  skipsins  komnir  vorum,  og  nær  konan 
kom  kunngjörði  eg  aðmírál   alt  sem  gjörst  hafði  i  greindu 
efni.     Kvinnan  varð    uppköUuð    fyrir    aðmirál  og  tók  lóðið 
með  og  sýndi  honum ;  hann  fjekk  henni  strax  rixdal,   og  gaf 
henni  gamla  en  þó  góða  skyrtu,    mikið  brauð    og    af  íleski  2ð 
og  kjöti,   og  bífalaöi  öllum  innan  skipsborða  henni  til  góða 
að  vera,  hvað  og  skeði,  svo  hún  fjekk  meir  en  til  hundraðs 
meÖ    þvi    sem  kapteinn  á  Einhyrningsskipinu  og  hans  fólk 
gjörði    henni    til    góða,    frá    hverjum    þetta   lóð  var  komið. 
Hún  baÖ  mjer  góðs  hvar  hún  leit  mig  á  landi.  30 

Að  hálfum  mánuði  liðnum  hjeldum  vjer  þaðan  og  heim 
til  Danmerkur  að  öllu  slysalausu.  Og  nær  vjer  komum  að 
St.  Önnu  brú  sáum  vjer  eitt  kóngsins  orlogsskip  sigla  geyst 
eftir  oss  með  niðurstroknu  merki  á  stórtopp,  hvað  oss  mjög 
felmtraða  gjörði,  þvi  vjer  vorn  kóng  annaðhvort  sjúkan  eða  35 
látinn  hugðum.    Petta  skip  var  Fides,  eitt  með  þeim  helstu 


124 

kóngsins  orlogsskipum,  og  höfðu  inni  cancelerans  lik,  hver 
eð  til  Opsló  var  i  þann  tima  nýlega  afgenginn,  og  eg  hefi 
fyr  umtalað. 


XXI.  KAP. 

5  Og  nær  vjer  svo  heim  komum  varð  sjerhverjum  af  oss 

vel  fagnað  eftir  þvi  sem  hver  átti  sjer  vini  til,    og  höfðum 
vjer  þá  úti  verið  22  vikur. 

Úm   veturinn    eftir    hafði    eg    vakt    við    kóngl.    Maj:st 
hertýgjahús  með  minum  besta  stallbróður  Jóni  Halldórs- 

10  syni  og  öðrum  frómum  mönnum  er  vinir  gjörðust,  og  gekk 
alt  i  þann  tima  meinlauslega  til  fyrir  öllum  undir  regiment- 
inu,  bæði  mjer  og  öðrum,  lof  og  dýrð  sje  Guði. 

Að    næsta  vori    eftir,    1617    útsendi  kóngur  vor    fjögur 
skip  i  hernað,  og  það  sumar  urðum  vjer  við  enga  ránsmenn 

15  varir.  Og  nær  vjer  aftur  heim  komum  fór  kóngur  að  reyna 
skip  sitt  hið  nýja  Patientia,  og  vjer  með  honum,  og  í  þeim 
mikla  stormi  fjell  um  koll  þar  á  grynninginum,  hvert  að  fyr 
hjet  Caritas,  og  fyr  er  um  getið. 

A  öðru  vori  eftir  komu  24  menn  úr  Búskaia^)  1618,  sem 

20  liggur  á  milli  Frankarikis  og  Spania,  inn  i  Kaupinhafn  á 
fund  vors  kóngs  Christiáns4,  eftir  hans  loílegri  umbeiðni, 
til  hvalveiðar.  Og  um  veturinn  fyrir  Ijet  kóngurinn  tvö 
skip  tilreiða,  sem  var  Einhyrningurinn  og  Lampinn,^)  sem 
fara  skyldu  i  gegnum  Yeigat  á  þessu  vori.  en  vjer  með  tvö 

25  skip  til  Grænlands,  og  nefnist  Spisberg.^)  Um  veturinn 
var    viðleitað    með    faguryrðum    af    vorum    yíirvöldum    við 


^)  Baskar,  er  þá  voru  oft  nefndir  Buskaier  á  dönsku,  voru  dugandi 
hvalveiðamenn,  og  oft  fengnir  til  Danmerkur  i  þeim  erindum. 

^)  fetta  skip  hjet  rjettu  nafni  „Lamprenen". 

^)  ?á  var  alment  haldið  að  Spitzbergen  væri  áframhald  af  Græn- 
landi,  eða  stundum  að  það  væri  sama  landið.  J.  Ind.  á  við  Spitz- 
bergen. 


l 


125 

týhúsið  við  oss,  hverjir  fara  vildu  að  Veigati.  Sumir  fengust 
með  fagurgala,  sumir  ei.  Eg  var  einn  tíma  kallaður  í  skrif- 
hús  þar  yíirvöldin  sátu  öll  saman  komin,  og  bauð  týjunkur- 
inn  mjer,  ef  eg  vildi  þessa  ferð  reisa,  skyldi  eg  fá  mánaðar- 
peninga  og  góð  laun,  því  i  þann  tíma  var  eg  í  gunst  5 
Adolphs  Grabov  mjög  vel.  Eg  andsvaraði  þeim  og  bað 
um  respit  til  morguns,  hvar  með  þeir  nægðust.  Að  morgni 
og  að  yíirstaðinni  almennilegri  munstring  var  eg  i  skrif- 
stofuna  kallaður,  og  þá  enn  að  nýju  aðspurður,  hvað  mjer 
nú  i  geð  fjelli  um  áðurnefnt  efni,  hverju  eg  afneitaði  með  10 
öllu,  því  um  nóttina  í  svefni  var  mjer  sú  reisa  bönnuð,  og 
síðan  varð  sá  maður  i  minn  stað  fenginn  er  E-asmus  E-úss 
hjet,  sá  eð  var  constabelsmæti,  og  mjer  var  tilsagt  það  sama 
embætti,  hefði  eg  annars  þvi  játsa  orðið,  og  sjálfur  constabel 
hjet  Niels  Skoster,  einn  kostulegur  maður.  Kaptuginn  15 
hjet  Jens  Munck,^)  ein  aðalpersóna,  og  voru  þau  bræðra- 
böm,  kóngsins  gemahl  frú  Christín.  Hann  var  sjerdeilis 
vitur  maður  einkum  í  himinsins  hlaupi  og  stjörnulist  eður 
stýrimannsskap ;  var  hann  svo  yfirsagnari  hinn  æðsti  beggja 
skipanna,  Einhyrnings  og  Lampans,  á  hver  að  ágætt  fólk  20 
valdist  Og  um  vorið  1618^)  hjeldu  þessi  2  skip  undir  eins 
með  oss  frá  Kaupinhafn  og  tvö  skip  borgaranna,  svo  vjer 
vorum  6  í  ferð,  og  áttu  þau  sömu  tvö  skip  þeirra  sömu 
leið  sem  vjer  að  ferðast  uppá  hvalveiði,  og  höfðu  þessi  vor 
4  hvalveiðarskip  hvert  fyrir  sig  11  Búskaiska  inni  og  10  25 
hvalabáta,  er  þeir  kalla  zelupa,^)  það  er  sjóhleypur;  hver 
þeirra  var  i  4  parta  sundur  og  saman  skrúfaður,  og  á  reis- 
unni  svo  í  pörtum  á  sjerdeilis  stað  i  skipinu  látnir  afsíðis. 
Siðan  gaf  oss  góða  byri  út  af  Eyrarsundi,  og  hjeldum  vjer 
svo  samför   norður  með  Noregi  undir  Norðcaput  i  Norðlandi  30 


*)  síðar  frægur  af  þessari  ferö  sinni,  er  hans  reit  um  bók  Navi- 
gatio  septentrionalis.  Aðeins  2  af  mönnum  hans  komust  lífs  aftur 
með  honum. 

^)  á  að  vera  1619.  Jens  Munk  getur  ekki  um  að  hann  hafi  orðið 
hinum  samferða.     RC. 

^)  líkl.  afbökun  af  hollensku  orði:   zeelooper. 


126 

norður  af  Noregi,  sem  fyr  Bjarmaland  og  Hálogaland  kallað- 
isfc  og  nálægast  liggur  við  Finnmörkina.  f  ar  skildum  vjer 
við  JensMunck,  og  báðum  hvorir  vel  fyrir  öðrum;  minnir 
mig    að  Jens  Munck.  hjeldi  í  norð-norð-vestur,    en  vjer  i 

5  land-norð-norð-austur.  Vjer  fengum  mjög  góð  byrleiði  þangað 
i  hálfan  mánuð,  og  nær  vjer  fengum  Grænland  að  sjá,  sem 
er  geysilega  fjallahátt  land,  og  komum  undir  þess-  vest-suð- 
vesturs-hluta,  urðum  vjer  glaðir  við. 

Nú  er  þar  frá  að  segja  að  á  þessu  ári  gekk  mikii  pest 

10  i  allri  Danmörk,  svo  að  i  sjálfri  Danmörk  afgekk  7000  fólks, 
sem  eg  hefi  fyrri  nokkuð  áhrært,  og  þess  slags  sjúkdómur 
var  nú  kominn  i  vort  aðmirálsskip,  sem  að  kallaðist  Hector. 
Vor  aðmiráll  hjet  Henrich  Vind/)  einn  mikilsháttar  herra- 
maður,  sá  eð  var  bróðir  JurginVinds,  sem  hingað  sendist 

15  ásamt  Friderich  Frijs  útaf  cancelliinu  einn  tima.^)  Hen- 
rich's  lutenant  var  og  einn  eðlamann  að  nafni  Magnús 
Krabbe^);  hann  krenktist  i  pest  og  andaðist  um  það  bil 
vjer  hjeldum  norður  fyrir  landið,  og  keypti  aðmiráll  að  öllu 
skipsins  innihafandi  fólki  hans  liki  til  lands  að  koma,   eftir 

20  gamallri  skipsvenju,  hvað  treglega  veittist,  þvi  strax  hljóp 
á  suðaustanveður  mikið,  svo  oss  lá  við  töpun,  og  mistum 
stórmersstöngina  yíir  borð.  Pessi  mikli  stormur  sleit  oss  frá 
hinum  skipunum,  svo  vjer  mistum  þeirra  i  heila  viku  og 
komumst  úr  öllu  landsigti,  þar  til  allir  gjörðu  áheit  og  Guð 

25  gaf  oss  sina  náð  til  að  vjer  komum  til  lands  aftur,  þar  sem 
nefndist  á  hollensku  Thómas  Smiðs  Bæ,  5  milur  norðvestur 
betur  en  þar  sem  vjer  ætluðum  oss  höfn  að  hafa,  þar  inni 
á  einum  löngum  íirði.  1  þessari  Thómas  Smiðs  höfn  lágu 
3  mektug  engelsk  striðsskip,  er  þar  voru  og  komin  til  hval- 

30  veiða,    4  hollensk  og  tvö  skip  frá  Kaupinhafn,    sem  i  vorri 


^)  Um  hann  sjá  Lind,  bls.  208-213. 

*)  til  að  rannsaka  embættisrekstur  Herluf  Daae's  1618.  J,  V.  var 
hetja  mikil  og  hinns  mesti  merkismaður,  sjá  Biogr.  Lex.  og  Lind,  bls. 
46-49. 

^)  RC  leiðrjetta  hjer  frásögu  Lind's  (bls.  215)  um  ætterni  þessa 
manns;  sbr.  dönsku  þýðinguna  bls.  153. 


127 

ferð    þangað    fóru    og    fyr  var  nefnfc;    þeirra  yfirvöld  voru 
Bernet  Berns  og  Niels  Honning.^) 

Nú  víkjum  þar  fcil  máls  aftur  er  vjer  komum  inn  i  nefnfc 
fjarðarmynni,  sem  þau  þrjú  mekfcugu  engelsku  striðsskip  lágu 
fyrir    innan    nærri  viku   sjóvar,    en  ei  vissum  vjer  nú  hvað    5 
leið    um  vora  fjelaga,    áðurnefnd  3  skip,    hvorfc  þeir  mundu 
vera   lifs  eður    liðnir.     Nær    þessi  3    engelsku    skip    heyrðu 
vor  skofc  úfcsendu  þeir  frá  aðmirálsskipinu  úfcskipaðan  bát  af 
völdu  fólki  og  sinn  hitenanfc,  að  hugleiða  hvaða  menn    vjer 
værum;  urðu  þeir  af  oss  vel  meðteknir  til  matar  og  drykkjar.  10 
Aðmiráll  fjekk  það  útvegað  af  þeirra  lutenanfc  að  fjórir  menn 
skyldu    um    nóttina   gröfina   taka,    svo  um  morguninn  væri 
búin,    og    gaf    hann    þeim    eitt  rosenobeP)  fyrir  það  þeirra 
erfiði.      Um    morguninn    eftir,    mjög   timanlega,    kom    sami 
engelski    bátur    og  inntók  vor  yfirvöld  og  likið,    að  hverju  15 
gjörðar  voru  tvær  kistur,  ein  af  eik,   önnur  af  furu,  en  vjer 
skyldum    róa   á   eftir  með  vorn  bát,    sem  var  útskipaður  af 
völdu  skipsfólki,  og  þar  að  auk  vor  constabel  NielsDams- 
gaard,  góðar  og  gamall  maður,  með  4  af  oss  byssuskyttum. 
A  veginum    fundum  vjer  dauÖan  rostung,    hvers  tennur  að  20 
eru    silfurvægar,    en    á    þeim    engelska    bátnum   drápu  þeir 
annan,  og  varð  skenktur  vorum  aðmirál.    Og  nær  þeir  komu 
skipunum  nálægt  með  likið  var  3  stykkjum  af  hverju  þeirra 
skipi   afhle^^pt  til  virðingar.     En  á  vorum  bát  höfðum  vjer 
3  smá  koparstykki,  sem  falkónur^)  nefnast,  og  tilsett  var  að  25 
affýrast    skyldi    nær  likpredikun    hefði  enda  og  likið  i  sina 
gröf  væri    komið.     Og    nær    svo  ske   skyldi  gjörði  aðmiráll 
mjer  bending  með  sinum  handdúk.    En  á  meðan  predikunin 
yfirstóð  hugði  eg  þann  umbúning  stykkjanna  og  þann  byssu- 
bekk,    sem    lá    yfir    um  þveran  bátinn  framan,    og  fann  eg  30 
strax  veiklega  umbúið,  og  tók  eg  því  allar  þóttur  úr  bátnum, 
sem  lausar  voru,  og  lagði  eg  þær  með  endilangri  borðsúð, 


^)  Um   Niels  Honning   sjá   Lind,   bls.    242;    hann   var    sendur    til 
íslands  með  Holg.  Rosenkrans  1628  og  1629. 

2)  svo  nefndist  þá  enskur  gullpeningur  sem  gilti  6  sh.  8  pence. 
^)  Svo  nefndust  einskonar  smáfallbyssur. 


128 

svo  eg  fengi  mjer  afturkastað  ef  svo  byðist,  hvað  mjer  til 
góðs  kom,  þvi  nær  eg  gaf  fýr  uppá  fyrsta  stj^kkið  kom 
losun  k,  en  með  hinu  öðru  gjörðist  með  skyndi  alt  laust 
og  snaraðist  aftur  i  bátinn  svo  mjer  lá  við  bana,  en  með 
5  þvi  eg  fjekk  mjer  kastað  aftur  i  bátinn  og  einkum  fyrir 
Guðs  fulltingi,  þá  slapp  eg  án  skaða  í  það  sinn.  Og  nær 
eg  kom  á  land  þar  sem  þeir  voru  yfir  gröíinni  samansafnaðir 
og  sungu  þeir  siðasta  vers  liksálmsins,  og  að  uppsettu  sjer- 
hvers  höfuðklæði  spyr  aðmiráll  mig  að  þvi  þriðja  stykkinu 

10  úr  Danmerkur  lausn.^)  Eg  gjörði  afbötun  eftir  tilgengnum 
atvikum,  hvað  honum  ei  nægjast  kunni,  heldur  með  stór- 
mensku  og  grimmri  reiði  útdró  sitt  sverð,  er  hann  i  gull- 
baldýruðu  gehengi  bar  sjer  við  siðu,  og  auðsýndi  sig  að 
vilja    mig   til    dauða    strax  höggva,    en  eg  rann  honum  og 

15  hans  höggi  undan  það  hraðast  eg  mátti.  En  i  þvi  hann 
meinti  mig  til  dauðs  að  höggva  rasaði  hann  i  snjógryfju, 
þvi  snjór  og  klaki  lá  þvinæst  yíir  öllu,  svo  hans  hattur  af 
fjell  svo  sjálfum  lá  við  falli,  en  þeir  eng^lsku  kapteinar 
gripu  hann  og  til  friðs  stiltu  og  kváðu  slikt  þrátt  við  bera, 

20  Ei  vildi  hann  gegna  orðnu  tilfelli.  Siðan  varð  á  skipi 
hverju  þeirra  engelsku  þremur  stykkjum  afhleypt.  Constabel 
minn,  arkelímeistari  Niels  Damsgaard,  sampíndist  minum 
hörmum,  gekk  til  strandar  að  hugleiða,  og  fann  svo  alt  i 
sannleika    sem    eg  frá    hermt    hafði.      Siðan    varð    aðmiráll 

25  gestboðinn  af  þeim  enska  aðmirál,  hvað  hann  með  nauðgan 
þáði,  sakir  meðbúandi  haturs,  ekki  nú  til  min,  heldur  til 
vorra  beggja  timburmanna,  hverra  verk  honum  virtist  ótrútt, 
og  hefði  leitt  eftir  sig  minkun  i  mannsstað,  einnin  vera  orsök 
til  hefði  okkur  ólukka  og  slys  tilfallið.    Engelskir  trakteruöu 

30  hann  og  oss  i  besta  máta  og  með  hljóðfærum  og  trómetanna 
blæstri  á  veiting  vins  öls  og  matar  stórum  við  juku.  Svo 
var  aðmiráll  beisklundaður  i  það  sinn,  að  hann  forbauð 
okkur  uppá  það  enska  aðmirálsskip  aö  koma.  Samt  veittist 
oss  allrahanda  gott  af  þeirra  hendi. 


*)  „Danmarks  Lesen"  (o:   Danmerkur  kveðja),  voru  3  skot. 


} 


129 

Nú  er  þar  um  að  tala  að  nær  vjer  höfðum  við  skipin 
litla  stund  dvalið  þá  kom  kaptuginn,  er  Gabriel  Krús^) 
hjet,  af  þvi  öðru  danska  stríðsskipinu,  er  i  storminum  með 
þeim  tveimur  borgaraskipum  hafði  oss  frá  drifið,  og  varð 
vel  fagnað  og  trakteraður  i  besta  máta,  alt  svo  lengi  að  5 
aðmiráll  geðjaðist  þar  að  vera.  En  sakir  þungra  geðsmuna 
vildi  hann  þar  ei  lengri  dvöl  hafa.  Og  í  vorri  burtför  af- 
fýrðu  þeir  30  stykkjum  og  í  trómet  blásið  og  skildust  þeir 
svo  hvorir  við  aðra  í  góðum  kærleika.  GabrielKrús  fór 
í  bát  til  vor,  og  á  leiðinni  út  til  skipanna,  er  út  i  fjarðar-  10 
mynninu  lágu,  barst  áðurgreint  efni  í  mál  hvemin  alt  væri 
tilgengið,  og  þykir  Gabriel  honum  heldur  mikið  hafa  um 
orðið,  og  kvað  mig  verðugan  vera  nokkurs  góðvilja  fyrir 
slíkt  háskasamlegt  tih-æði  og  það  með  i  mannsstað  fyrir 
sakleysi.  Aðmiráll  gekk  þvi  ekki  freklega  í  gegn,  en  heit-  15 
strengdi  þó  þeim  aumu  timburmönnum  stóru  straffi  að  endur- 
gjalda.  Og  nær  sem  vjer  til  skips  komum  bífalaði  aðmiráll 
að  þessir  báðir  timburmenn  skyldu  fram  i  galión  i  jám 
setjast  til  næsta  morguns,  og  þá  á  settu  þingi  skyldi  greint 
efni  til  skoðunar  koma  og  þvilikt  straff  dæmast  sem  mönnum  20 
virtist  þeir  maklegir .  vera,  annaðhvort  undir  kjöl  þrisvar 
dragast  eður  þeim  níu  sinnum  frá  stórseglsránni  að  hleypa  i 
sjó.  En  að  morgni  bar  svo  við  að  Gabriel  kapt.  kom  árla 
að  afplána  þvilikt  til  vors  skips  hjá  aðmirál,  hvað  honum 
tókst  að  þeir  i  það  sinn  Ijetist  lausir,  en  skyldu  þó  nær  25 
þingað  væri  sinn  rjett  standa,  hvað  alt  þó  niðurhjaðnaði  og 
upp  þaðan  var  aldrei  áminst. 


^)  Petta  er  rangminni  höf.,  það  var  ekki  hinn  merkilegi  sjóliðs- 
höfðingi  Gabriel  Kruse  (Lind,  bls.  177 — 181)  heldur  Enevold  Kruse; 
um  hann  sjá  Lind,  bls.  175—176. 


130 


XXII.  KAP. 

Síðan  hjeldum  við  þaðan  og  austur  með  landi,  alfc  þar 
til  vjer  komum  að  þeirri  höfn,  þar  sem  það  eitt  engelska 
skipið  lá  fyrir  og  hvar  vjer  skyldum  höfn  hafa  fyrir  þessi 
5  tvö  kóngsskip  á  meðan  vjer  þar  við  land  dvöl  höfðum. 
Strax  sendu  þeir  sinn  bát  út  i  hafnarmynnið  mót  oss,  og 
meðtóku  oss  blíðlega  með  skotum  og  blæstri. 

Par  í   landi  stóðu  stór  hús,    sem  Engelskir  höfðu  fyrir 
nokkrum  árum  uppbyggja  látið,  i  hverju  einu  þeirra  að  einn 

10  engelskur  maður  var  ár  umkring  einsamall,  og  kom  fyrir 
kappmælgi  hans  og  eins  annars,  þeir  eð  þar  um  þráttuðu, 
að  einn  sagðist  geta  þar  beðið  og  verið  til  þess  að  skip 
aftur  kæmi,  með  Guðs  fulltingi,  en  annar  talaði  því  harðlega 
á  móti,  og  slógu  veði  með  sjer  til  hundrað  dala,   og  skyldi 

15  kaptuganum  af  þeirra  launum  afgreiðast.  Peir  skildu  eftir 
hjá  honum  alla  nauðsynliga  hluti,  sem  var  matur,  vin,  öl, 
eldiviður,  3  byssur  og  púður  nægilegt,  sverð,  vatn,  salt  og 
hvað  meir  honum  þjenti,  item  biblíu,  sálmabók,  bænabók. 
Nótt    og    dag   Ijet  hann  Ijós    brenna   og    hafði    sina    sæng 

20  við  eldstóna,  hver  eð  var  á  miðju  húsgólíinu.  Hann  var 
stundum  að  lesa,  stundum  að  syngja,  stundum  að  spila  uppá 
sina  fiólu,  er  hann  og  hjá  sjer  hafði,  stundum  var  hann  að 
smiða  hæltrje  i  svarta  skó,  af  hverjum  hann  gjörði  fulla 
altunnu.     Svo  var  þar  grimt  frost  um  veturinn,  að  alt  hvað 

25  frá  eldi  horfði  fraus,  þó  nálægt  lægi.  Svo  varðveitti  Guð 
hann  dásamlega  að  hann  ekkert  skaðaði,  og  bíhjelt  sinni 
heilbrigði  alt  til  þess  um  vorið  i  Júlimánuði,  er  skip  komu 
þangað  frá  Englandi.  Og  nær  þeir  á  land  gengu  og  upp 
til    hússins,    hvar    hann    var    inni,    þá    heyrðu    þeir    hann 

30  syngjandi  þar  inni  vera  það  kvæði,  er  hann  ort  hafði  um 
veturinn  með  100  versum  með  fögrum  tón.  Hjá  húsinu 
fundu  þeir  þrjá  hvitabirni  dauöa,  er  hann  hafði  skotið  gegn- 


131 

um  þá  glugga,  sem  á  húsinu  voru,  en  með  hlemmum  innan 
fyrir  dregið  f  eir  meintu  hann  dauðan,  og  nær  þeir  i  fyrstu 
heyrðu  hans  hijóð  urðu  þeir  skelfdir.  Síðan  urðu  þeir  hon- 
um  fegnir  mjög  og  hann  þeim  i  sama  máta.  Svo  vann  hann 
alt  það  veðfje  með  þeirri  vogan,  og  nær  hann  kom  fram  i  5 
England  varð  hann  sem  engill  meðtekinn,  ef  segjast  mætti, 
og  stórgjafir  af  mörgu  herrafólki  gefnar.  Og  voru  tvö  ár 
liðin  frá  þvi  þetta  skeði  þar  til  eg  þar  kom  með  mínum 
lagsbræðrum,  og  lyktar  hjer  um  framar  að  tala. 

Par   spurðum    vjer    til    borgaraskipanna,    að    þau   voru  10 
komin  á  þá  höfn,    er  þau  skyldu  lag  hafa,    4  milur  þaðan, 
hvar  og  Engelskir  og  Hollenskir  höfðu  sitt  skipalag,  vesen 
og  umgengni,  og  fyr  er  umtalað. 

Síðan   Ijet    aðmiráll  seglbúðir  á  land  setja,    handa  því 
fólki,  er  hvalbræðsluna  skyldi  stunda,   og  var  þeim  þangað  15 
fenginn  vikukostur  i  hvert  sinn.    Og  nær  vjer  á  land  komum 
meðtóku  þeir  oss  vel,    og  með  mat  og  öli  plöguðu  í  góðan 
máta  eftir  föngum,  hvað  og  einnin  i  sama  lagi  þeir  Engelsku 
gjörðu.     Ekki  var  á  annað  að  stiga,  nær  vjer  á  land  geng- 
um,   en  blájökla  og    skaðsamt    eggjagrjót,    en  grasstrá  eður  20 
þesskonar  sást  þar  ekki,  en  þó  ala  sig  þar  fullvel  hreindýr 
og  birnir,  af  hverjum  hreindýrum  vjer  náðum  22,  og  var  eg 
oftlega  i  þvi  verkslarki  með  aðmirál  [sjálfum  mjög]  þreyttur, 
hvar  fyrir  hann  hjet  mjer  stórum  launum,  hver  ei  þó  sáust. 
f  essi  hreindýr  ganga  3  i  tunnu,  en  sum  8^/2,  sum  2^2 ;  þau  25 
hafa    sína    íitu    mesta    á    sínum    lendum,    sem  er  læfðar  og 
þ verhandarþykt ;  þau  hafa  horn  mótlika  og  einn  hjörtur  og 
þvilikt    til    fráleika;    þau    hafa    klauíir  sem  naut  og  húð  i 
sama  máta,  og  eru  grá  að  lit;   mosi  er  þeirra  fæða  og  eins 
lika  bjarndýranna,  hver  þó  eru  frábærlega  feit  og  stór.  Önnur  30 
dýr  sjást  þar  ekki  utan  melrakkar  og  eru  ílestir  hvitir.    Einn 
þeirra  ásettum  vjer  oss  til  Danmerkur  að  íiytja,  þó  ei  tækist 
sakir  melrakkaódauns,  hver  geymd  var  i  tunnu,  með  hverri 
henni  varð  útíleygt.     Fuglar  voru  þar   ei  aðrir  en  æðifugl, 
már,    svartbakur    og  brimmár;    már  ílýgur  manni  i  hendur,  35 
en    með    þvi    að    þeir   eru  ónýtir  sakir  megurðar  og  þeirra 
íiður  iUa  lyktandi  akta  menn  þá  eigi.    Már  er  þar  i  háfjöllum 


132 

uppi  og  næst  því  ei  hans  egg.  Eitt  æðifuglssker  lá  þaðan 
tvær  vikur  sjávar,  hvar  hann  varp  eggjum;  þangaö  fórum 
vjer  með  bát  og  lá  það  sker  í  landnorður  frá  vorri  höfn, 
og    fengum  vjer  þar  eggjatunnu,    en  nær  matgjörast  skyldi 

5  var  alt  ónytt,  því  kominn  var  sá  timi  að  fuglinn  skyldi 
útleiða.  Fiskur  var  þar  enginn,  svo  vjer  yrðum  við  varir, 
utan  marhnútur. 

Landið    er    með    háum    fjöllum    og   ílestöll    hulin  með 
jöklum    frá   ofanverðum  brúnum  niður  til  sjávar.     Sól  skin 

10  þar  nótt  sem  dag  alt  fram  i  Augusti  mánuð.  Alt  frá  dag- 
málum  og  fram  yíir  miðmunda  heyrast  skriður  og  dynkir 
frábærlegir  á  hverjum  degi  nær  sjerhvers  fjalls  jökuU  fyrir 
sólarinnar  verkan  losast  og  framspringur  og  i  sjóinn  fellur; 
svo  mikið  ryk  kemur  þar  af  með  ýmislegum  farfa  fyrir  mann- 

15  legri  sjón,  að  sólin  um  heila  stund  sjest  glögglega  eigi.  Peir 
jöklar  frjósa  úr  þvi  ferska  vatni,  sem  er  þar  ofan  á  fjöllunum, 
og  er  það  sá  drifandi  hafis,  er  hingað  til  íslands  kemur. 

Litinn  veg  frá  oss  i  suðurátt  lá  eitt  svelgi  mikið  inn  í 
miklum  jöklum,    hvert    menn  kölluðu  Viti;    það    var    mjög 

20  ógnarlegt  og  skelíilegt  tilsýndar,  i  hvert  sinn,  nær  vjer  þangað 
litum,  og  hvað  íijótandi  þar  framhjá  dreif  hvarf  þar  inn.  A 
þvi  fyrirfarandi  ári  er  vjer  þar  vorum  bar  svo  við  að 
Engelskir  höfðu  náð  einum  sljettbak  og  með  þremur  bátum 
voru  að  róa  hann,   en  landstraumur  fjell  uppá;    þá  bar  svo 

25  meir  og  meir  að  þessu  svelgi,  svo  þeir  gátu  ei  við  gjört,  en 

þeirra  leið  lá  þar  fram  um,  þar  til  þeir  með  bátum  og  hval 

i  svelgið  með  hast  inndrógust  og  hurfu,  svo  að  ei  meir  sáust. 

Petta  sögðu  Engelskir  oss  til  að  varast,  og  íieira  annað. 

Nú  vikjum    þar    til,    að    strax    sem  vjer  vorum  á  land 

30  komnir  og  höfðum  búðir  sett  fóru  Buskaier  til  hvalveiðar 
með  þrjá  báta  og  6  menn  á  hverjum  þeirra,  voru  þrir 
danskir  þar  i  bland  á  hverjum.  Var  þeim  vikukostur  út- 
fenginn,  og  lágu  við  tjaid  á  útnesjum  þeim  er  til  hafs  venda. 
A    hverjum   bát    eru    fjórir    til    róðurs,    einn    við    stýri    og 

35  harpónerinn  fram  á  hinn  sjötti,  hann  tekur  mest  kaup,  og 
fá  þeir  100  dali  fyrir  hvern  hval,  er  þeir  veiða.  Svo  náðu 
þeir  fjórum  hvölum  til  kóngsskipanna   tveggja,    og  úr  þeim 


133 

bræddust  tvennar  80  lestir  og  hvert  þar  af  tók  sinn  helming 
skipanna.  Einn  maður,  sá  ellefti  af  Buskaier,  var  jafnan 
heima,  hvers  embætti  var  að  spika  hvalina,  ei  við  aðmíráls- 
skipið  heldur  við  hitt  skipið,  sem  var  Juppiter,  hvað  honum 
Ijett  veitti.  —  teirra  túlkur  hjet  Jón  og  var  til  móðernis  5 
engelskur  að  ætt;  hann  kvaðst  kunna  16  tungumál  með  þvi 
litla,  sem  hann  kvaðst  kunna  i  íslensku  tungumáli,  hafði 
hann  fyr  meir  siglt  hingað  þá  hann  var  14  ára  að  aldri 
með  þeim  mönnum,  er  komu  einu  ári  eftir  Pining  á  Arnar- 
fjörð,  og  voru  fjórir  af  þeim  sendir  til  sýslumannsins  sál.  10 
Ara  Magnússonar,  sem  sat  að  Ögri  við  Isafjarðardiúp, 
og  var  eg  þá  9  vetra  er  þeir  komu  til  Svarthamars  viö 
Alftafjörð,  þar  min  móðir  var  og  bróðir  Halldór,  einn 
sunnudagsmorgun,  og  þeirra  fyrirliði  hjet  Davið.  Og  nær 
hjer  varð  af  honum  áminst  kannaðist  eg  við  þetta  alt  áður-  15 
greint  og  varð  eg  því  umfram  aðra  af  mínu  kompanii  honum 
kær  og  i  þessari  hans  vingan  bleif  til  skilnaður,  og  hinir 
hans  lagsbræður  tóku  sjer  lag  eftir  honum  og  gjörðu  mjer 
ásamt  honum  jafnan  til  góða  af  víni,  brauði  og  kryddum, 
er  þeir  nóglegt  með  sjer  höfðu.  Einnin  staðfestist  okkar  20 
vinátta  ei  sist  þar  af,  sem  skeði  í  þann  tið  sem  vjer  fyrst 
landið  litum,  því  svo  bar  við,  að  með  því  að  vjer  i  hálfan 
mánuð  höfðum  ekki  eitt  sinn  haft  viðtal  við  nokkurt  hinna 
skipanna  þar  fyrir  lysti  aðmirál  að  íinna  Gabriel  Krús, 
kaptugann  á  hinu  kóngsskipinu  sjer  til  skemtunar,  eftir  því  25 
á  þeim  degi  leiði  tilgafst,  og  Ijet  kalla  á  túlkinn,  áður- 
nefndan  Jón,  og  spurði  hvort  hann  og  hans  stallbræður 
langaði  ekki  til  að  sjá  og  finna  sina  landsmenn,  hverju  hann 
játaði,  og  sex  af  þeirra  liði  gjörðu  sig  strax  með  einn  þeirra 
zelup  ferðuga  með  aðmirál  og  hans  þjenara  til  hins  skipsins,  30 
hvar  aðmiráll  og  þessir  urðu  í  góðan  máta  meðteknir  og 
plagaðir.  Og  nær  þeir  höfðu  þar  litla  stund  dvalist  og  voru 
teknir  til  hálfdrukknir  að  verða  þá  bar  svo  við,  að  þeir 
sem  voru  upp  á  þiljum  litu  einn  mikinn  sildreka,  er  þeir 
kalla  tröllhval.  Og  strax  sem  þessir  hvalamenn  það  heyrðu,  35 
og  með  þvi  strengur  með  lagjárni  lá  niðurhringaður  í  bátnum 
nýr  800   faðma   langur,    urðu  þeir  sem  óðir  og  hlupu  i  bát 


134 

og  lögöu  sjer  róður  eftir  hvalnum  og  í  einu  sendu  þetta 
járn  í  hvalinn,  en  af  því  þeir  voru  of  nálægt  honum  og 
fyrir  sjálfra  þeirra  athugaleysi  og  í  þvi  sem  þeir  járnuðu 
hann  sló  hann  upp  sinum  sporði  undir  bátinn,  svo  hann 
5  lyftist  langt  frá  sjó  í  loít  upp,  svo  allur  botn  undan  honum 
mölvaðist,  en  menn  allir  hrutu  alla  vega  út  um  sjó  úr  honum. 
Og  með  þvi  allir  þeir  voru  syndir  tapaðist  enginn  þeirra, 
þvi  þeim  varð  strax  hjálpað  af  skipfólki  hins  skipsins,  þeir 
eð  hjuggu  sinn  bát  undan  festum  og  íluttu  þá  til  vors  skips, 

10  þvi  þeir  voru  ragir  að  lita  aðmírál,  af  því  þeir  vissu  sig 
hafa  gjört  í  móti  kóngsins  skipsartikulum,  þarmeð  og  lika  átti 
aðmiráll  í  bátnum  nýja  siðhempu  sú  eð  gilti  32  dali.  En 
það  vildi  þeim  til  lukku  að  ei  fórst  af  strengnum  utan  5 
faðmar,    því    fyr   skarst  en  meira  útrynni  á  því  járni  er  "út 

15  stóð  fram  á.  Jón  túlkur  lætur  kalla  á  mig  og  kvað  sjer 
stórt  slys  tilfallið  hafa,  og  bað  mig  sjer  að  kunngjöra 
heimuglega  hvað  aðmiráll  til  segði  og  góð  orð  til  leggja, 
og  segja  honum  vissa  borgun  hjá  sjer  fyrir  það  sem  farist 
hefði,    hvað    eg    og    gjörði   þá  aðmiráll  kom,    og  var  hann 

20  hinn  reiðasti  i  það  sinn.  Eg  gjörði  mikið  af  þeirra  hrygð 
fyrir  sina  ávirðing,  og  að  þeir  hefði  við  komist;  hann  kvað 
til  þings  koma  skyldi.  Skömmu  seinna  skipaði  hann  þeim 
varmt  vin  að  færa.  Eg  hermdi  Jóni  með  mjúkasta  hætti 
orð    aðmiráls.     Svo    lyktaði   þetta,    að    til    þings  barst  það 

25  aldrei  og  enga  borgun  af  þeim  heimti. 


XXIII  KAP. 

Einn  sunnudagsmorgun  var  aðmirállinn  HenrichVind 
gestboðinn  af  Hollenskum  þeim,  er  lágu  þar  sem  borgara- 
skipin  höfðu  hafnir  og  3  skip  engelsk,  og  þar  eftir  predikun 
30  haldna  var  uppslegið  miklu  gestaboði.  En  um  nónbil  kom 
einn  hvitabjörn  heim  rennandi  að  búðum,  sá  eð  var  mikill 
vexti    og  ógnarlegur  tilsýndar,    og  enginn  af  öllu  þvi  fólki 


135 

þóttist  slikan  fyr  sjeð  hafa;  hann  var  bleikur  að  lit  og 
rauðkinnóttur.  Par  spratt  hver  úr  sinu  sæti  að  elta  bjöminn 
með  byssum  og  vopnum.  Hann  gaf  ei  færi  á  sjer,  en  rann 
til  strandar  hið  hvatasta  og  á  sjó,  og  beit  speldi  úr  þeim 
bát,  er  hann  varð  á  unninn,  hvern  Buskaier  gripu  og  æddu  5 
eftir  honum,  og  björninn  með  harpónajárni  á  streng  járnuðu 
og  yfirunnu,  hver  feldur  vorum  aðmírál  var  skenktur.  Siðan 
um  kvöldið  ferðuðumst  vjer  þaðan  næsta  vel  plagaðir. 

Pegar  fyrst  sem  vjer  komum  þar  i  landið  stóð  til  striðs 
með  Engelskum  og  Hollenskum  fyrir  sakir  kifs  og  ágreinings  10 
um  þetta  Grænland,  hverjir  það  fyrst  fundið  hefðu,  en  vor 
aðmiráll  stilti  það  klamari  með  Ijúflegri  meðalgöngu  þeirra 
á  milli,  en  lýsti  landið  undir  Danmerkur  krónu,  og  varð  svo 
alt  i  góðri  forlikun.  Pað  liggur  i  landnorður  hjeðan  hálft 
annað  hundrað  milur,  og  þar  sem  vjer  lágum  venti  i  norð-  15 
austur.  Viðarreki  er  þar  mikiU,  hvaraf  vjer  tókum  til  margs 
efniviðar  sem  við  þurfti.  Eigi  verður  landið  kannað  sakir 
jökla  til  lands  og  issins  margfaldlegleika  til  sjávarins.  tað 
sje  nú  þar  um  sagt  að  svo  stöddu. 

Nú  vil  jeg   með    fáum   orðum  minnast  á  missátt  vorra  20 
yfirvalda,  semvar  aðmirálsinsHenrichsVinds  ogG  abriels 
Krús,  sá  eð  var  kapteinn  á  þvi  öðru  kóngsskipinu,  og  kom 
til    af   litlu  efni.     Einu  sunnadag  bar  svo  við  að  Gabriel 
Krús  gjörði  gestaboð  og  hugði  sjer  að  bjóða  þar  til  aðmirál 
og    þeim   engelska  kaptein,    sem  var  á  þvi  skipi,    er  lá  oss  25 
samjafnt  innanhafnar ;  þessvegna  Ijet  árla  prýða  skipið  með 
venjulegu  skipsskarti,  og  Ijet  sina  flaug  upp  á  stórtopp,  hvað 
ei  bar  utan  aðmirál  og  er  stórum  viðlagt  i  kóngsins  artikulum. 
tessvegna    reiddist    aðmiráll   stórlega  og  þáði  ei  boðið,    og 
varð   stór  missátt  þeirra  á  milli  nokkra  stund,    svo  þá  einn  30 
dró  til  lands  fór  annar  frá.  Ein  tima  bar  svo  við  að  aðmiráll 
fór  til  lands  og  eg  óverðugur  var  einnin  ásamt  minum  fleirum 
cameratis    i    ferðinni  með.     Dirfðist  eg  að  tala  til  aðmiráls 
nær    hann  var    á    land  genginn   og  tala  um  þetta  efni,    og 
sagði    eg  það  liti  illa  út  ef  þeir  gæfi  sig  svo  til  heimferðar  35 
óforliktir,  bæði  vor  á  meðal  og  framandi,  en  ei  allra  sist  er 
þeir  kæmi  heim  á  kóngs  og  annara  góðra  vina  fund.    Hann 


136 

þyktist  nokkuð  við  og  spurði  mig  hvort  eg  þættist  vera 
góður  til  að  forsvara  hans  tráss  og  lögbrot,  sem  hann  í  móti 
kóngsins  mandat  og  befalningu  gjört  hefði.  Eg  sagðist  það 
afneita,  heldur  það  í  góðri  meiningu  nefnt  hafa,  og  eg  heyrði 

5  Engelska  dagiega  þar  um  tala.  Hann  sljákkaðist  nokkuð  og 
sagði  ef  sá  engelski  kapteinn  vildi  þar  góðan  þátt  í  eiga 
þá  mundi  hann  til  friðs  stiUast.  Eg  spyr  hvort  eg  mætti 
þess  leita.  Hann  kvað  já,  og  svo  gekk  eg  þaðan  til  hans. 
Senn  gjörði  hann  sig  reiðubúinn  og  fór  svo  og  fann  aðmirál 

10  og  forlikti  þá  þar  strax  og  Ijet  sina  menn  sækja  Gabriel 
Krús  og  kom  svo  öllu  i  gott  lag.  Hjer  af  varð  eg  í  stór- 
virðingu  hjá  þeim  öUum. 

Nú  sem  vjer  höfðum  þar  verið  i  1 1  vikur  fýsti  oss  þaðan  að 
halda  i  Guðs  nafni  bæði  vegna  frosts  og  snjóa,  þvi  vjer  urðum 

15  stundum  tvisvar  á  dag  akkerum  að  Ijetta  og  undir  seglum 
aftur  og  fram  að  ráfa  eftir  straumanna  háttalagi  og  isdrifsins 
aðþrengingu.  Gjörðu  svo  öll  skipanna  yíirvöld  orðentlega 
samþykt  sin  á  milli  með  brjefum  nær  þeir  skyldu  úr  höfnum 
losa.     Og  á  hverjum  degi  mánaðarins  Augusti  voru  þar  þá 

20  svo  mikil  frost  allareiðu  að  strax  eftir  nón  er  frosið  tveggja 
íingra  þykt  við  sjómál  skipsins  þó  sól  skini.  Fyrst  vjer 
þar  komum  skein  sól  nótt  sem  dag,  sem  var  i  Júni  og  Júli- 
mánuði.  Pá  siðustu  nótt  vjer  þar  vorum  kom  svo  mikiU 
snjór,    að    eg    á  minni  siðustu  vakt,    er  mjer  bar,    stóð  yfir 

25  hnje  á  þiljum.  Og  um  morguninn  snemma  klæddist  aðmiráll 
og  fjekk  varla  grilt  til  min  úr  káhyttudyrum,  og  kendi  þá 
mjög  i  brjósti  um  mig  og  sókti  vínflösku  af  rinsku  brenni- 
vini  og  fjekk  mjer  að  drekka  svo  mikið  sem  vildi.  Og  á 
þeim    sama    degi  hjeldum  vjer  15  skip  út  af  þessu  fjarðar- 

30  mynni,  en  i  þvi  miðju  var  eitt  blindrif  á  hverju  vort  skip 
þrisvar  sinnum  svo  hart  steytti  að  vel  flestir  þeir,  sem  stóðu 
fjellu  um  koll,  og  varð  þá  mikill  skelkur  á  hverjum  manni 
innan  skipsborðs.  Strax  gengu  margir  af  þeim  skynsömustu 
með  skriðljós  að  hugleiða  hvort  skipið  mundi  nokkuð  lestst 

35  hafa  og  gátu  ei  fundið,  hvaraf  menn  glöddust  og  sögðu 
Guði  þakkir.  Svo  hjeldum  vjer  hindrunarlaust  lengi  vorum 
skipum   i    samsigling  heimleiðis,    þar  til  vjer  komum  undir 


•     137 

Noregi;  höfðum  vjer  þá  siglt  úr  norðaustri  hjeðan  hálft 
annað  hundrað  milur  og  hjeldum  vjer  austan  um  Island,  en 
fyr  en  vjer  komum  undir  Noregi  skildu  skipin  að  i  einum 
ógnastormi  og  vor  borgaraskip,  er  tekið  höfðu  5  hvali,  og 
skikkað  var  með  sitt  tran  til  HoUands  að  sigla.  5 


XXIV.  KAP. 

Nú    sem  vjer    komum  undir  Liðandisnes  i  Noregi  með 
þvi    öðru    kóngsskipi    og  hin  öU  skipin  voru  oss  við  skilin 
og  svo  nálægt  landi,  að  vjer  máttum  til  hafna  hleypa  hefði 
oss  annars  svo  litist,  og  það  var  einn  þriðjudagsmorgun  árla,  10 
þá  á  hljóp  hastarlega  svo  mikiU  suðaustanstormur  að  stór- 
undrum  gegndi  og  varla  var  skiphelt,  og  það  yfirstóð  i  fimm 
nætur    og    daga,    og    allan  þann  tima  Ijetum  vjer  án  segla 
5V0  drifa  i  norðvesturhaf,  og  ei  sáum  vjer  út  fyrir  skipsborð 
fyrir  samsævi  og  sjóvargrefti,    hvað  yfir  máta  tók,  og  vora  15 
galión  mistum  vjer,   sú  eð  með  stórum  bilætum  var  öll  for- 
gylt.      Eitt  sinn  sáum  vjer  hjá   oss  fara  eitt  hollenskt  skip, 
þeir  eð  höfðu  mist  sitt  stóramastur.    Og  nær  sem  þessi  ógn 
var  sem  hörðust  bar  oss  það  til  rauna,  að  vor  pumpa  varð 
blind,    og    svo  hart  tillukt  að  hún  dró  ekkert  vatn,    þar  til  20 
hálf    fjórða    alin  var  orðin  dýpt  vatns  í  voru  skipi,    og  var 
tekið    til    að  hafa  út  i  stömpum,    hvað  ómögulegt  reyndist, 
þvi  enginn  gat  notið  sinna  fóta  eður  nokkra  sinna  aðburða. 
Pá  gekk  aðmiráll  út  i  káhyttudyrnar  grátandi  sem  eitt  bam, 
og  fyrir  sig  kallaði  mig,    og  bað  mig  i  Guðs  nafni  nokkur  25 
góð  ráð  útgefa  til  lifs  og  hjálpar.    Eg  sagðist  ei  önnur  vita 
en    pumpuna  upp  að  draga,  hvað  honum  leitst  ómögulegt  i 
slikri  ógn.    Eg  geng  svo  ofan  i  skip,  en  þó  með  hans  ráði, 
til  túlksins  Jóns,  og  segi  eg  aðmiráls  orð  til,  að  hann  biðji 
ham  um  sitt  lið  og  hans  landsmanna  og  góð  ráð  pumpunni  30 
að  ná,  og  alla  þá  hjálp  gjöra,  er  til  lifs  og  liðs  þjena  kunni. 


138 

hvar  til  eg  og  lagði  mín  orð  með  klappandi  hendi ;  hvar  til 
hann  með  sínum  mönnum  sig  strax  reiðubúinn  gjörði  ásamt 
skipsfólkinu,  og  varð  hún  svo  uppdregin  og  með  kross- 
köðlum  stöðvuð;  var  hún  þá  full  af  smágrjóti  nær  hún 
5  náðist  og  var  margborað  blý  látið  og  neglt  undir  hennar 
neðri  hluta,  svo  alt  komst  í  gott  lag  aftur.  Aðmíráll  lofaði 
mjer  nýjum  klæðnaði,  hvern  eg  fjekk  þó  ekki,  nje  nokkuð 
fjemætt  úr  hans  hendi,  utan  jafnan  Ijúílegt  tiltal  hvar  hann 
sá  mig  og  hitti. 

10  Um  sunnadagsmorguninn  sáum  vjer  Hjaltland,  og  hafði 

oss  rekið  80  vikur  sjávar,  og  ei  vissum  vjer  hvað  um  hið 
annað  skipfólk  leið,  hvort  þeir  voru  lifs  eður  ei.  En  svo 
var  fyrir  þeim  langt  komið,  að  hver  þeirra  hafði  geíið  sig 
frá  þessari  veröldu  og  öldungis  til  Guðs  og  stór  heit  gjört, 

15  og  hver  þeirra  til  fátækra  offrað  peningum,  þeir  eð  inn- 
lögðust  i  börs,  sem  fátækrapeningar  plöguðust  inn  að  leggjast 
og  siðvenja  er  á  hverju  kóngsskipi,  að  hver  gefur  þar  í 
hvern  sunnudag  sem  góðvild  og  geðsmuni  þar  til  hefur  og 
svo  mikið,  sem  sjálfan  lystir.     Með   sama  hætti  skeði  innan 

20  skipsborða  hjá  oss.  A  sunnudaginn  snerist  vindur  til  norð- 
vesturs  og  lagðist  þá  góður  byr  í  bæði  skaut,  en  stór  háski 
var  í  slíkum  sjó  í  móti  rjett  að  halda  á  meðan  hann  lægðist 
ekki;  og  liðu  4  dagar  fyr  en  Noregur  náðist,  náðum  vjer 
þar  landi  er  Fleckefjörður  heitir,  og  var  meir  en  helmingur 

25  vors  fólks  sjúkt  og  kvillað  af  skyrbjúg  og  margslags  tilviljan 
annara;  af  16  byssuskyttum  voru  engir  á  felli,  utan  fjórir 
menn,  sem  var  arkeHmeistarinn  Niels  Damsgarður, 
Jóhann  Jern,  Jacob  Nielsson  og  eg,  hvað  þó  var  eftir 
hrumara  hætti,    þvi  vjer    gátum  varla  hrært  oss  fyrir  skyr- 

30  bjúgsbólgu  og  hafði  eg  íiestar  tennur  lausar  i  höfði  sem 
fleiri,  og  brúkaði  eg  hveitisalt  og  tóbaksösku  og  margir 
siðan  eftir  mjer;  gnýði  eg  fyrst  með  hveitisalti  alt  tannholdið, 
svo  mikið  blóð  af  rann,  og  siðan  með  tóbaksösku,  hvað  hart 
er  að  líða. 

35  I  greindri  höfn  lágum  vjer  4  eða  5  daga.    Og  fyrst  nær 

vjer  þar  komum  gjörðum  við  staðföst  ráð  okkar  á  milli, 
bartskerinn  og  eg,   á  næsta  morgni  að  kreika  og  reisa  eitt- 


139 

hvað  langt,  þar  til  við  bygðir  einhversstaðar  uppi  hefðum, 
hvar  með  við  og  einnin  hugðum  okkur  lækninga  leita^  ef 
verða  mætti  nær  limir  þreyttust  og  ef  svitna  kynnum,  hvað 
og  skeði.  Og  nær  um  miðdagstíð  komum  vjer  úr  einum 
dal,  sá  eð  lá  undir  lítilli  fjallshlið,  og  var  allur  fögrum  5 
grösum  og  blómstrum  vaxinn,  að  einum  bóndagarði.  íar 
brann  eldur  miðdagsfæðslu  i  eldaskála.  Ein  stúlka  leit  okkur 
i  fyrstu  og  varð  frábærlega  hrædd,  svo  hún  kollhljóp  sig, 
og  sagði  bónda  hvað  um  væri.  Senn  kom  hann  að  hitta 
okkur  með  spjót  í  hendi,  þvi  hann  vissi  ei  hverjir  voru.  10 
En  sem  hann  það  spurði  tók  hann  okkur  i  besta  máta  með 
öli  og  fæðslu,  mjólk  og  ferskum  fiski;  brauð  gáfum  við  aftur 
og  tvo  klúta.  Hann  spurði  okkur  margs  og  við  hann  svo 
aftúr,  svo  að  vort  samtal  til  kvölds  varaði,  og  skildum  við 
hann  með  góðum  kærleika  að  entri  fylgd.  Vorum  við  þá  15 
nótt  á  ferð  og  komum  til  vors  skips  árla  morguns  og  hugðu 
menn  okkur  liðna  vera. 

Að  liðnum  5  dögum  hjeldum  við  þaðan  og  heimleiðis 
með  góðu  byrleiði.  Einn  dag  i  góðum  byr  bar  svo  við,  að 
einn  af  þeim  Buskai,  sem  jafnan  var  glettinn  og  gangmikill  20 
við  vort  fólk,  sem  ei  síst  skeði  af  hatursrót  hans  og  annara 
pápiskra  til  þeirra  lúthersku,  og  að  mjer  óvitandi  lagði  fót 
fyrir  fætur  mjer  til  mikils  falls.  Og  nær  eg  aftur  með  skyndi 
upp  spratt  greip  eg  hann  i  reiði  og  setti  hann  ofan  i  einn 
stóran  vatnsketil,  og  gaf  eg  honum  svo  tvær  eyrnafikjur  25 
öllum  viðstöddum  ásjáandi  og  skildist  eg  svo  við  hann. 
Senn  hljóp  hann  svo  orðinn  upp  fyrir  aðmírál  og  forklagaði 
mig.  Var  eg  og  þangað  iafnskjótt  kallaður  og  aðspurður 
harðlega  hvað  þar  um  sannast  væri,  hvers  eg  ei  synjaðist. 
Aðmiráll  sagðist  meina  mjer  þann  artikula  kunnugan,  að  30 
enginn  þá  menn  að  saklausu  til  vonds  áhræra  sk^ddi,  hverju 
eg  ei  neitaði.^)  Varð  hann  þar  við  mjög  bystur  og  bað 
mig  strax  i  fangelsi  setja.  Eg  leiddi  mitt  mál  svo  i  Ijós 
með  öUum  vexti  fyrir  honum,  að  öllu  fólkinu  samankomnu, 


^)  Samkvæmt  „skipsartíkulunum"  átti  að  kjöldraga  Jþrisvar  hvem 
þann,  er  annan  lysti  pústur  eður  hnefahögg  innan  skipsborða.    RC. 


140 

hvar  um  allir  mjer  vitni  báru  að  eg  satt  fram  bæri.  Síðan 
snerist  alt  hans  klögumál  honum  á  hendur  til  falls  og  óbata, 
þó  án  straffs,  en  samt  fjekk  hann  áminning  en  eg  þökk  og 
virðing,  og  gjörðist  kært  siðan  okkar  á  milli. 

Síðan  komum  vjer  með  lukku  og  blessan  heim  í  Kaupin- 
hafn;  höfðum  vjer  þá  úti  verið  i  17  vikur,  og  mist  15  menn; 
var  hitt  skipið  þá  fyrir  nokkrum  tima  heimkomið.  Um 
haustið  eftir  fór  eg  með  íleirum  öðrum  til  Krónborgar,  þar 
að  þjóna,  og  fyr  er  umgetið. 


10  XXV  KAP. 

Og  nær  eg  þar  kom  um  hausttima  varð  mjer  skipuð 
vakt  i  kóngsins  skipaíiota  um  veturinn  eftir,  á  hverjum  mjer 
kom  raun  til  handa  af  sjerlegu  tilfelli,  er  svo  skeði,  að  nær 
þeir  4  dánumenn  hjeðan  frá  íslandi  út  til  Danmerkur  fóru, 

15  sem  var  Jón  Magnússon,  Henrik  Gíslason.  Porsteinn  Magnús- 
son  og  Daði  Jónsson/)  bar  svo  við,  að  eg  varð  af  þeim 
bliðlega  beðinn  og  tilkvaddur  hjá  minum  yíirmanni  Adolph 
Friderich  Grabov  litillátlega  umgangast,  að  hann  Ijeti 
þá  vita,    (en    þó    i  hljóði)  nær  kóngl.  Maj.  væri  einn  upp  á 

20  Kaupinhafnar  sloti,  svo  þeir  mætti  þvi  heldur  við  kóng  i 
góðu  tómi  um  þessa  lands  gagn  i  leyndum  ræða,  svo  reiðar- 
arnir  þar  ei  af  vissu,  og  hjetu  honum  góðvild  igjen;  hverju 


^)  Um  þessa  nafntoguðu  sendiför  sjá  Espólíns  Arb.  VI.  8.  sq.  Fjórir 
íslendingar  fóru  til  að  kvarta  yfir  einokunartaxtanum,  þeir  Jón 
Magnússon  eldri,  sýslumaður  á  Reykhólum  (sjá  B.  Ben.  Sýsl.  II,  652 — 
658),  Hinrik  Gíslason,  sýslumaður  í  Kjósarsýslu  og  síðar  í  Borgarfjarðar- 
sýslu  sjá  B.  B.  Sýslum.  III,  435—439,  Daði  Árnason  Oddsonar  (ekki 
Daði  Jónsson  eins  og  Jón  Ind.  segir),  sbr.  B.  Ben.  II,  649,  hann  dó  í 
Khöfn  Jþann  vetur,  og  loks  hinn  ágæti  fræðimaður  Porsteinn  Magnússon 
sýslumaður  Skaftfellinga  og  klausturhaldari  í  fykkvabæjarklaustri  f 
1656,  lögfróðasti  íslendingur  á  sínum  tíma.  Eins  og  kunnugt  er  varð 
árangurinn  enginn. 


141 

hann  i  fyrstu  þunglega  gegndi,  kvað  mig  færa  sjer  vandræði 
á  hendur  og  líf  sitt  við  liggja,  ef  þeir  fengi  það  að  vita, 
og  sagðist  það  að  mjer  eiga  ef  öðruvísi  en  vel  tilgengi.  Um 
siðir  gjörði  hann  lofan  hjer  um,  þó  hann  vissi  sjer  það  ei 
vel  tilstanda  að  gjöra  nein  samtök  við  framandi  i  gegn  sinni  5 
landsþjóð,  en  afneitaði  þar  annað  með  að  hafa  en  nú  var 
nefnt,  og  bað  að  þeir  i  sama  herbergi  Ijeti  sig  finna  strax 
boð  kæmi.  En  með  því  þeim  var  þungbært  þar  lengi  sitt 
lossamenti  hafa  er  þeir  voru  fyrst  inn  lagðir,  sakir  kosts  og 
öls  dýrleika,  sem  var  i  þeim  gamla  hofmeistaragarði  við  10 
ströndina,  og  hver  máltið  gilti  hálfan  rixdal,  þar  fyrir  leituðu 
þeir  við  sjer  annað  herbergi  að  umgangast,  hvað  og  skeði. 
En  sem  þeim  frá  Grabov  boð  komu  til  þessa  herbergis, 
þá  voru  þeir  þaðan  i  burt  fluttir  i  hin  önnur,  sem  junkurs- 
ins  þjenari  ei  af  vissi;  kom  hann  þvi  svo  búinn  til  sins  15 
herra,  hvar  af  hann  gramdist,  og  fjekk  hatur  til  min,  og 
hugsaði  þess  á  mjer  að  hefna  nær  sem  eg  i  nokkru  brot- 
legur  fyndist,  þvi  hann  reiknaði  sig  af  mjer  gabbaðan 
vera. 

Nú    bar    svo    við    einn    sunnudag    að    eg  fylgdi  einum  20 
brúðguma    til    kirkju    og    frá    og  var  litla  stund  dags  með 
öðrum  góðum  mönnum  við  hans  veiting,  af  þvi  um  kvöldið 
mjer  bar  vakt  fyrir  annan  að  hafa  i  kóngsins  skipaflota,  og 
vogaði  eg  þvi  ei  lengur  að  dvelja.    Pessvegna  gekk  eg  strax 
til    mins    lossamentis,    hvert   eð  var  hjá  einni  frómri  ekkju,  25 
Birgitta  að  nafni,  og  með  þvi  norðaustanvindur bljes  hart 
i  þann  tíma,    svo   ei  heyrðist  nær  stundaklukkan  sló,   gekk 
eg  þvi  heldur  fyr  en  hæfði  upp  að  Hólmsins  portum,    hvar 
jafnan  herskipavaktin  samansafnaðist     Og  nær  sem  klukkan 
sló  4  slög   upphóf  þeirra  vaktmeistari    i  gegnum  þessi  port  30 
með  vaktina   að  fara  uppá  Bremerhólm  og  út  á  isinn,  hvar 
hann   gaf  þeim   sitt  lausnarorð  og  þar  við  þá  skildist.     Nú 
bar  svo  við  að   eg  fann  þá  frómu  menn  fyr  en  eg  gekk  til 
portsins  sem  vaktin  skyldi  viðmætast,  og  lofuðu  þangað  koma 
fyr  en  vaktin    uppþrekt  yrði,    þvi  aðmirállinn  yfir  Bremer-  35 
hólmi  hefði  leyft  sjer  þangað,  og  fengu  mjer  einn  pilt,  sem 


142 

var  Hákon  Porsteinsson,^)  er  í  þann  tíma  var  með  föður 
sinum  forsteini  Magnússyni,  sem  i  þann  tima  hjelt 
f  ykkvabæjarklaustur,  og  bað  hann  mig  að  láta  hann  með 
mjer  þangað  fylgjast  og  þeirra  hjá  mjer  biða,  hvað  og  skeði, 
5  að  pilturinn  með  mjer  fylgdist,  en  þeir  f^TÍr  nokkra  hindran 
komu  ei  þangað  i  það  sinn.  Nú  sem  hann  og  eg  komum 
að  þessum  nefndum  portum  voru  þar  i  þann  tíma  engir  af 
vaktinni  komnir.  Pá  segir  Pjetur  Róð,  sá  eð  var  fyrir- 
liði    þeirra  þriggja    manna,    er  þar  daglega  höfðu  dagvakt, 

10  og  settir  voru  til  glöggrar  athugunar,  að  ekkert  af  Hólminum 
ólöglega  i  burt  færðist  þar  i  gegnum,  að  eg  komi  of  snemma. 
Eg  kvaðst  til  klukkunnar  ei  heyrt  hafa.  Skömmu  siðar 
komu  tveir  af  vaktinni,  Jóhann  Járn  og  Jacob  Ný- 
kauping,    og    með    þvi    veðrið    bljes    bæði    hart    og   kalt 

15  lokkuðu  þeir  mig  upp  í  eitt  skipherrahús,  sem  nálægt  var 
portinu,  og  ei  lengra  frá  en  sem  eitt  örskot,  og  skyldum  vjer 
þar  staðar  nema  og  gust  af  oss  taka  þangað  til  tíminn  kæmi, 
hvar  til  mig  stórum  áhvatti  Hákon,  og  ei  sist  fyrir  hans 
ósk    eg    Ijet    mjer    þar  til  koma.     f  ar  báðu  þeir  skipherra- 

20  konuna  að  láta  heita  oss  einn  pott  öls  til  hita.  En  á  meðan 
það  yíirstóð  var  vaktin  burt  farin,  þvi  vjer  sakir  storms 
fengum  ei  heyrt  til  bumbunnar,  sem  eg  þó  Ijet  þessa  tvo 
menn  til  skiftis  þar  upp  á  vakta.  Og  nær  eg  það  heyrði, 
hleyp    eg    með    þeim    af    stað,    en  það  þeir  urðu  litlu  einu 

25  íljótari  en  eg  olli  þvi  pilturinn,  er  mjer  hjelt  og  vildi  ei  við 
mig  skilja,  þvi  hann  var  i  þann  tima  bæði  ungur  og  ókunn- 
ugur.  Og  nær  vjer  komum  að  portunum  stóð  vor  prófoss 
þar  með  vorar  byssur  i  hendi  sjer,  og  án  alls  mótmælis  f  jekk 
hann  þeim  sinar  byssur,  svo  þeir  ánviðtafar  i  burtu  hlupu, 

30  og  náðu  þeir  vaktinni  fyr  en  vaktmeistarinn  við  þá  skildi, 
en  eg  stóð  i  fári  við  prófoss,  og  vildi  hafa  án  allrar  vægðar 
mig  upp  til  týhúss,  i  fjötur  og  fangelsi  þar  inn  setja,  með 
því  honum  fyrir  nokkrum  tima  liðnum  var  þar  um  af  Gra- 
bov    ströng  regla  út  geíin  og  heimuglega  bent,    að  i  hvert 


^)  flann  varð  síöar  klausturlialdari  í  f  ykkvabæ  eftir  föður  sinn. 
Espól.  VII,  26. 


143 

siun  sem  svo  til  falla  kynni  það  eg  mig  i  miklu  eða  litlu 
forsæi,  þá  skyldi  hann  mig  grípa,  og  slíka  aðferð  hafa,  sem 
nú  var  nefnt,  til  hvers  haturs  engin  orsók  önnur  íinnast 
kunni  en  sem  sagt  er. 

Fáum    dögum    fyr    en  þetta  viðbar  mætti  egA^dolph    ð 
Grabov    á    einu    stræti,    og  vildi   þá  ei  taka  mínu  ávarpi, 
hvað    aldrei    fyr   hafði  viðborið,    og    kvaðst   skyldi  fá  mjer 
annað    að  starfa  en    samfylgi  með  íslenskum    að  hafa  eður 
með    þeim    öðrum    dár    að    gjöra.     Hans    þjenari    Baltzar 
Lynbeck,  sem  eftir  honum  gekk,  bað  mig  vakta  mig  fyrir  10 
junkur    í    hljóðmælum.     Pangað    til    hafði    eg    aldrei    hans 
móðyrðum    mætt,    því    hann    hjelt    mig  ei  þann  sísta,    sem 
undir  kóugl.  regimenti  var  mjer  samjafut  þjónandi,   einkum 
af  yngismöunum,  og  seudi  mig  oft  með  sín  heimugleg  eriudi, 
bæði  upp  á  Kaupinhafnar  slot  til  slotsherraus  og  hans  frúr  15 
og  víðar  auuarsstaðar. 

Nú  sem  prófoss  stóð  fast  á  því  að  vilja  ei  slippa  miuni 
byssu  og  ei  var  neinu  kostur  annar  á  ferðum  fyrir  uokkur 
mín  auðmýktarorð  eða  mútur,  þá  svarar  Pjetur  Róð  pró- 
fossinum:  »?vi  breytir  þú  svo  illa  við  þeuuan  mann  og  vilt  20 
svo  skiubarlega  koma  honum  í  ólukku  og  dauða?"  Hann 
gramdist  mjög  hans  orðum  og  bauð  honum  að  þegja.  Siðan 
tekur  hauu  miua  byssu  og  setur  fyrir  brjóst  mjer  svo  harð- 
mauulega,  að  eg  hrökk  i  múrinu  og  hrófuaði  á  kinuiuni, 
svo  nær  eg  leit  þar  af  dreyrði  varð  eg  reiður  mjög,  og  greip  25 
til  minuar  verju,  eu  þó  hóíiega,  svo  af  baliuu  útrann  nærri 
þvi  handarbreidd.  Par  hjelt  hann  eg  hefði  dregið  hana  til 
sin,  hvað  þó  er  liílaust  verk  fyrir  þeim  eð  gjörir,  þvi  hauu 
ber  kóugs  regimenti^)  við  siðuna,  og  hver  sem  honum  mis- 
þyrmir  þess  sök  og  sekt  ris  svo  hátt  sem  við  kóng  hefði  30 
gjört  verið;  eu  miun  ásetniugur  var  ekki  sá  sverð  til  hans 
að  draga,  heldur  sagði  eg  svo,  ef  hanu  bæri  ei  kónglegt 
regimenti  við  sina  síðu  og  við  værum  ekki  á  því  plássi  sem 
við  vorum,    þá   skyldi  hauu  mig  ekki  forgeíius  slegið  hafa. 


^)  „ílegimentið"  var  skrautbúinn  sproti  um  hálfa  aðra  alin  á  lengd, 
er  prófossinn  bar  sem  embættismerki. 


144 

Petta  fororð  kom  mjer  síöar  til  góðs  nær  eg  stóð  upp  á 
þeim  stranga  týhúsrjetti  og  fyrir  skörpu  lögmáli.  Pá  mælti 
Söfren  prófóss:  »Nú  skaltu  fylgja  mjer  uppá  týhúsið,«  og 
fjekk  mjer  kóngsins  regimenti  í  hönd,  svo  sem  plagaðist 
5  eftir  venjunni,  og  enginn  má  neita  við  sinn  háls,  og  gjörði 
eg  reverentíu  fyrir  því,  hvað  mig  ogsvo  til  góðs  vegar  leiddi. 
En  Hákon  varð  af  mjer  slitinn,  og  bað  eg  Pjetur  B,óð 
um  hann  trúlega,  að  koma  honum  til  síns  föðurs,  hvað  hann 
og  dygðarlega  gjörði. 

10  Svo    gekk    eg    með    prófoss  upp  til  týhússins,    þar  sem 

vaktin  var  samankomin,  og  einn  af  týhússins  yíirvöldum  var 
og  uppgenginn,  Pjetur  Falk^)  að  nafni,  minn  góður  vin. 
Og  nær  sem  hann  mig  leit  og  vaktmennirnir  hnykti  þeim 
við    og    aumkuðu   mig  hjartanlega,    með  þvi  prófoss  gjörði 

15  svo  mikið  af  minni  misgjörð,  fyrst  kvað  hann  mig  drukkinn 
uppá  vaktina  komið  hafa,  þar  næst  vaktina  forsómað,  i 
þriðja  lagi  sverð  til  sín  dregið.^)  Eg  aftur  á  móti  lýsti  hans 
ákæru  til  min  ranga  í  öllum  þessum  þremur  punktum,  sem 
var    fyrst  að  eg  væri  drukkinn,    og  öllum  leitst  ósatt  vera; 

20  þar  til  lýsti  eg  ofríki  honum  á  hendur,  sem  mig  hefði 
hindrað  mina  vakt  að  halda,  og  eg  skaut  minu  máli  til 
aðmiráls  álita  og  Hólmsins  laga  rjettar;  og  i  þriðja  lagi 
sýndi  eg  honum  að  eg  bæri  sverð  við  síðu,  en  ei  til  hans 
dregið  hefði.     Síðan  lagði  hann  hendur  á  mig  í  týhúsgarð- 

25  inum  og  bauð  mjer  að  fylgja  sjer  i  Brockenhús,  sem  allir 
fangar  voru  fyrst  innsettir  og  i  járnum  læstir.  Eg  sleit 
mig  úr  hans  höndum,  og  kvað  eg  ei  fyrir  hans  harðýðgi 
það  gjöra  heldur  fyrir  minn  eigin  vilja  ef  mjer  svo  litist. 
Hann  bauð  þá  vaktinni  allri  að  gripa  mig,  hverjum  eg  fyrir- 

30  bauð  hendur  á  mig  að  leggja.  Pjetur  Falk  gekk  til  mín 
blíðlega,  og  mig  sjer  i  fang  tók  og  bað  mig  fyrir  sina  skuld 
til  friðs  að  vera  og  mig  til  fanga  taka  láta,  lofaði  hann 
mjer  aftur  sínu  liðsyrði,  hvað  hann  og  vel  enti. 

Sat    eg   og  svo    i   Brockenhúsi    frá    sunnudagsaftni    til 
þriðjudags,    þvínær    til   hádegis,    þvert  á  móti  kóngl.  Maj:s 


^)  Um  hann  sjá  ath.  RC.  og  Blom,  Chr.  IV's  Art.,  bls.  23. 
^)  Við  þessu  öUu  lá  dauðahegning. 


145 

artikulum,  því  prófoss  ber  tvisvar  á  hverju  dægri  sjerhvers 
fanga  að  vitja.  Og  nær  hann  kemur  fylgist  með  honum 
minn  sjerdeilis  góður  vinur  Sr  Porlákur  Porkelsson 
sá  eð  var  sonur  Porkels  Gamlasonar,  Hólastiftis  ráðs- 
manns,  og  mín  húsmóðir.  Pau  báru  mjer  vín  og  fæðslu  5 
margskonar,  hvert  eg  hafði  þó  varla  lyst  að  meðtaka.  Grjetu 
þau  bæði  yfir  mjer  og  minum  raunum  sárlega,  hvers  eg  bað 
þau  hafna,  þvi  eg  treysti  Drotni  og  huggaðist  við  meinlitið 
málefni,  hvernin  sem  ganga  kynni.  Eg  gjörði  prófoss  stórar 
ávitur  fyrir  vanvaktan  sinnar  kallanar  og  embættis  er  sig  10 
svo  mjög  haturlega  auglýst  hafði,  á  vanrækt  við  mig  kóngs- 
ins  fanga,  hvern  hann  hafði  þó  ranglega  inn  sett.  Hann 
kveðst  mjer  skyldi  drjúgur  verða,  hvartil  eg  honum  andsvar- 
aði  að  eg  setti  beggja  okkar  mál  i  Guðs  hendur.  Pau  bæði 
gengu  i  burt  grátandi  með  prófoss.  15 

Nærri  miðmunda  var  eg  kallaður  i  skrifstofuna  þar  sem 
yfirvöldin  voru  til  samans  komin,  og  þar  skyldi  okkar  mál 
i  fyrsta  sinn  til  greina  og  álita  koma.  Og  nær  eg  var  þar 
innkallaður  sátu  þar  5  týhússins  yfirvöld,  sem  var  Adolph 
Friderich  Grabov,  týmeistarinn  Christofor  Sveink,  20 
Pjetur  Falk,  Henrik  Butzmand  og  Hans  Búss^)  og 
12  arkelímeistarar.  Prófossinn  stóð  og  eg.  Grabov  spyr 
hann,  hvort  hann  standi  staðfastur  við  sitt  klögumál  yfir 
mjer  sem  áður  er  nefnt  —  hinn  kvað  það  satt  vera  —  og 
hvort  hann  þar  til  hafi  visa  votta,  hverju  hann  og  játaði.  25 
Eg  bað  það  eg  mætti  vita  hverjar  þær  sakir  helst  væri,  en 
hann  framtaldi  skjótlega,  hverju  eg  neitaði.  En  Grabov 
tók  sinn  hatt  af  og  kvaðst  hann  ei  fyrir  mitt  lif  vilja  gefa 
ef  svo  reyndist  sem  prófoss  segði.  Eg  kvað  það  langt  um 
meir  kostað  hefði.  Engum  stökk  orð  utan  þessum  tveimur,  30 
en   margir    feldu  tár  fyrir  mig.     Grabov  bauð  prófoss  að 


^)  Um  alla  þessa  menn  er  getið  í  Blom,  Chr.  IV's  Art.23— 27 ;  merkastur 
þeirra  er  Christofifer  Schwenke  (Svenke),  sem  var  mesti  dugnaðar- 
maður,  barðist  af  mikilii  hreysti  við  Lutter  am  Barenberg  og  íjekk 
þar  stór  sár.  Hans  Búss  (Bútz)  segir  Blom  að  hafi  fallið  í  Kalmar- 
stríðinu,  en  annaðhvort  er  það  rangt,  eða  þetta  er  annar  maður  með 
sama  nafni.     Sjá  Hka  ath.  RC.  og  ritin  er  þar  eru  nefnd. 

10 


146 

taka  nokkra  af  vaktinni  með  sjer  og  fylgja  mjer  upp  á  slotið, 
og  þar  mig  inn  i  fangelsi  setja  sem  kóngsins  liffangarar 
plöguöust  að  innsetjast.  Eg  bað  þá  gjöra  svo  mikið  sem 
gæti,    en    lengra  kynnu   þeir  ei  komast  en  Guð  leyfa  vildi. 

5  Siðan    gekk    eg    út  grátandi  með  prófoss  og  fjórum  af 

vaktinni.  Gekk  eg  upp  á  Kaupinhafnarslot,  en  turnvaktar- 
inn  hjet  Niels  og  var  mjer  kunnugur  mjög,  og  með  stórri 
nauðgan  og  grátandi  tárum  Ijet  mig  ofan  siga  i  Bláturn  i 
mjóum    linstreng.     Yar  þar  svo  til  háttað  niðri  að  þar  var 

10  eitt  fjalagólf  eða  sem  einn  mikill  pallur,  en  umkring  fordjúp 
ræsi,  sem  ofan  liggja  i  vatnsgröf  þá,  sem  slotið  umhveríis 
liggur,  i  hverja  liggja  allar  rennur  af  slotinu.  En  þessi  Bláturu 
er  skaptur  sem  eitt  egg  innan,  svo  öllum  mönnum  er  ómögu- 
legt  með  náttúrlegum  hætti  eður  manns  krafti  á  bart  þaðan 

15  að  komast,  en  þó  3  menn  hafi.  þaðan  sloppið,  hvað  skeð 
hafði  fyrir  djöfulleg  meðöl.  í'ar  inni  sat  eg  án  járna  eður 
fjötra  aldeilis  i  fullan  mánuð.  Og  enn  þó  kóngur  kæmi 
tvisvar  upp  á  slotið  i  þeim  mánuði  Martii,  þá  var  hann 
leyndur    að   eg  i  Bláturn  innsettur  væri,    alleina  þessvegna 

20  aö  eg  kónginum  óvitandi  skyldi,  fyrir  hans  hatursemi  til 
min,  frá  lifinu  dæmast.  En  þá  fyrstu  nótt,  er  eg  þar  inn 
settist,  dreymdi  mig  þvílíkan  draum  sem  eftirfylgir,  að  mjer 
þótti  þessi  Adolph  Friderich  Grabov  sitja  upp  á  einum 
pallbita    með    dregið   sverð,    og  til  höggs  reitt  vera  mjer  á 

25  háls,  en  eg  þóttist  á  hinni  fremri  pallslánni  standa  með  beru 
höfði  og  bljúgu  hjartalagi,  en  þó  með  góðri  samvisku  og 
von  til  Guðs  náðar,  góðgirndar  og  miskunar  um  mina  vel- 
ferð  og  sáluhjálp  fyrir  Jesúm  Christum.  En  nær  mjer  þótti 
hann    sjer    til   höggs  herða  svo  að  öldungis  gilda  skyldi  sá 

30  eg  svo  sem  einn  barnungan  prestsmann,  skrýddan  siðum 
messuslopp  mjög  hreinum  og  hvítum,  og  halda  á  fögru 
leiftrandi  sverði  i  sinni  hægri  hendi,  og  það  hastarlega  til 
höggs  reiða  að  hans  höfði,  en  sinni  vinstri  greip  í  hægri 
handlegg  Grabov,  sem  hann  hjelt  sverðinu  með  hendinni, 

35  og  fyrirbjóða  honum  mig  að  slá  með  sverðinu,  en  ef  ei  svo 
vildi  skyldi  hann  sins  sverðs  skarpleika  mæta  verða.  Lengi 
var  fyr  en  mjer  þótti  hann  vilja  aíláta,  en  þó  kom  svo  um 


147 

síðir  að  mjer  þótfci  hann  verða  sverðinu  í  slíðrir  sfcinga. 
Siðan  effcir  hans  skikkan  þótfcisfc  eg  glaður  uppsfcanda  og  i 
þeirri  glaðværð  vaknaði  eg  skyndilega.  f  ar  fyrir  allan  þann 
fcima,  er  eg  safc  i  Bláfcurn  innilukfcur,  var  eg  jafnan  þar  effcir 
með  góðum  huga  og  geði.  ð 

A  hverjum  degi  þessa  mánaðarfcíma  gengu  daglega  fcil 
min  uppá  slofcið  þeir  3  frómu  heiðursmenn,  JónMagnús- 
son,  Henrik  Gislason  og  Porsfceinn  Magnússon,  sem 
eg  fyr  nefnfc  heíi,  mjer  fcil  huggunar,  og  með  mjer  jafnan 
samhörmuðu.  En  af  þvi  þeir  fundu  mig  i  hverfc  sinn  heldur  10 
með  gleði  en  fáleik  nokkrum,  hvaryíir  þeir  sig  næsfca  mjög 
forundruðu,  eyddisfc  og  þverraði  mjög  þeirra  hrygð,  er  þeir 
fyrir  mig  þunglega  báru,  og  daglega  Ijefcu  peninga  á  vixl  i 
millam  sfcrengsþáfcfcanna,  hvar  eð  knýfcfcur  var  i  það  sfcamp- 
korn  er  daglega  fcil  min  ofan  seig  með  könnur  og  diska,  15 
er  min  mafcmóðir  daglega  mjer  þangað  færði  fulla  mafcar  og 
öls,  og  íleira  fólk  i  borginni,  sem  mjer  góðs  árnuðu  og  unfcu, 
þvi  eg  fyrir  sjerdeilis  Guðs  náð  var  heldur  vel  kyntur  en 
hifcfc  hjá  mörgu  góðu  fólki  innanborgar  ogutan;  einnin  Ijós 
og  annað  íleira  sem  mig  um  nauðsynjaði;  þar  með  og  lika  var  20 
mjer  sent  frá  slotsherranum  Keye  Rantzov^)  með  hverjum 
fcveim  dægrum  einn  salfcíiskur,  brauðhnoða,  bjórkanna  og 
eifcfc  sfcórfc  Ijós,  effcir  skyldu  við  fangaða  menn  og  gamallri 
laganna  venju  og  tilskikkan.  Hvorki  var  þar  á  nófcfcu  nje 
degi  myrkfc.  Eg  Ijefc  hverja  nófcfc  5  Ijós  brenna  i  senn,  en  25 
á  daginn  eifcfc,  og  aldrei  var  eg  þar  mannlaus  ufcan  eina  nófcfc. 
Voru  þar  margir  innsefctir  fyrir  lifclar  sakir,  bæði  þeirra,  sem 
voru  þar  innanlands  og  komnir  voru  bæði  úr  Jótlandi  og 
Noregi  og  öðrum  smærri  umliggjandi  löndum  og  hjeröðum. 
Einn  maður,  Jurgin  að  nafni,  kominn  úr  Jófclandi,  sá  eð  30 
þjónað  hafði  lengsfcum  herrafólki  og  nú  var  kominn  í  óvild 
sins  herra,  hann  safc  fulla  viku  í  Bláfcurni,  og  hann  gjörði 
mjer  fulla  skemtun  með  mörgum  frásögum  hvað  í  Jótlandi 
hafði   merkilegast  tilborið  i  bland  eðla  og  óeðla  karlmanna 


^)  Cai  Rantzau    af   Rantzausholm    (1591—1623).      Um   hann    sjá 
Biogr.  Lex. 

10* 


148 

og  kvenna.  Pessi  kom  uppá  Bremerhólm  í  það  fjölmenna 
og  stóra  fangelsi,  sem  fyr  er  umgefcið,  og  var  ályktað  eftir 
vexti  hans  máls  í  3  ár  þar  inniluktur  vera  skyldi,  með  þvi 
hans    mál    ekki    framar    með    nýjum   glæpum  ykist,    annars 

5  skyldi  hans  mál  aftur  að  nýju  trakterast,  svo  sem  og  hinna 
annara  og  eftir  upphæð  ályktast  til  lengri  tima.  En  vaktar- 
inn  var  mjer  svo  elskulegur  og  eftirlátur  og  bað  mig  kveðja 
sig  til  í  hvem  stað  eg  hann  senda  vildi,  og  hjet  mjer 
gjarnan  það  framkvæmast  skyldi,    er  eg  vildi  umganga  og 

10  útrjetta  láta. 


XX VI.  KAP. 

Á  það  er  nú  að  minnast  hvað  þeir  frómu  menn  að- 
höfðust  nær  þeir  heyrðu  hvað  gilda  skyldi,  að  þeir  einn 
dag    gengu  til  borgmeistaranna  og  yppurstu  manna  innan- 

15  borgar  og  fengu  þá  til  að  ganga  upp  á  týhúsið  og  gjöra 
alvarlega  bæn  fyrir  mjer  hjá  yíirvöldum  týhússins,  og  ef 
þeir  fengi  því  ei  orkað  þeirra  á  meðal  að  eg  laus  yrði, 
kváðust  þeir  vilja  mjer  frelsi  og  lausn  fá  og  útvega  innan 
skamms  hjá  kónglegri  tign.    En  er  Grabov  það  heyrði  og 

20  leit  þá  hina  yppurstu  i  ráðast,  sló  hann  uppá  annan  hátt 
efni  sinnar  meiningar,  og  sagði  ei  svo  hart  gilda  skyldi, 
það  væri  gjört  öðrum  til  viðvörunar  og  mína  djörfung  þar 
með  að  lægja,  og  leiddi  þá  af  með  góðyrðum  og  mildri  ræðu 
svo    ei    skyldi  fyrir  kóng  koma.     Siðan  gengu  þeir  heim  i 

25  sín  hús  með  gleði  treystandi  hans  góðmælum. 

Að  mánuði  liðnum  gengu  þessir  þrir  frómu  heiðursmenn 
upp  á  slotið  til  min  eftir  venju  einn  kvöldtima  að  kunngjöra 
mjer  hvað  þeir  heyrt  hefðu  að  á  morgni  næstum  skyldi  upp 
á  týhúsinu    þing    setjast    og    rjettargangur  haldast  um  mitt 

30  málefni,  biðjandi  Gruð  með  grátandi  tárum  að  gefa  mjer 
sigur    og    blessauj    og  að  gjöra  mins  máls  góða  endalyktan 


149 

og  kváðust  mín  vitja  skyldu  að  morgni,  ef  Guð  náð  til  gæíi 
og  skildust  svo  við  mig  í  það  sinn.  Nú  hafði  svo  til  fallið, 
að  einn  bóndi  af  nálægstu  landsbygð,  sem  lá  undir  slotið, 
að  nafni  Lauritz  var  i  Bláturn  innsettur  fyrir  litla  ávirðing, 
sem  var  þessháttar  að  honum  skikkaðist  á  þriðjudag  til  5 
slotsins  nauðsynja  eitt  viðarhlass  þangað  að  færa,  en  for- 
sómaði  og  miðvikudaginn  næstan  eftir  kom  og  var  innsettur. 
Og  með  þvi  þessi  maður  hafði  áður  sagt  mjer  sina  drauma 
spurði  eg  hann  um  morguninn  hvað  hann  ætlaði  um  mina 
þessa  dags  velgengni,  hvort  hann  hygði  mig  dæmast  til  10 
lausnar  eða  liíláts,  eða  hvort  eg  mundi  i  Blátum  inn  aftur 
settur  verða.  Maðurinn  andsvaraði  og  sagði,  að  vist  kæmi 
eg  i  Bláturn  aftur.  en  ei  liíijetist,  heldur  væri  mjer  lengra 
lif  ætlað  af  Guði,  þvi  sig  hefði  dreymt  um  nóttina,  að  honum 
þótti  eg  standa  i  einum  húsdyrum  i  borginni  en  hann  ganga  15 
um  strætið  og  eg  kalla  á  hann  og  bjóða  honum  til  min  og 
til  góða  gjöra,  hvað  og  sannlega  svo  skeði. 

Að  morgni  snemma  nær  klukkan  var  sex  komu  þessir 
3  dánumenn  upp  i  turninn  og  fjórir  kaupmenn  með  þeim, 
sem  var  Hans  Holst  og  Boye  Lauritzson,  kaupmenn^)  20 
hjeðan  úr  höfnum,  item  kaupmaðurinn  af  Akureyri,  Hans 
Thorkelsson  og  kaupmaðurinn  af  Hofsós,  JostLosekyl, 
frómur  og  gamall  og  guðhræddur  maður,  og  einnin  min 
matmóðir  Birgitta  Lauritzdóttir,  sú  eð  bar  mjer  hrein 
klæði  og  fæðshi  og  íiösku  vins,  hverju  eg  hafnaði  að  mestu.  25 
Pessir  frómu  menn  aumkuðust  yíir  mjer  stórlega,  en  eg  bað 
þá  ei  hryggjast,  þvi  eg  treysti  Guði,  hvað  sem  hann  Ijeti 
mjer  tilfalla  lif  eður  dauða,  og  þar  með  vissi  eg  mitt  mál- 
efni  vera  ekki  i  slæmasta  máta  fyrir  mannlegu  áliti,  en  fyrir 
mínum  Guði  vissi  eg  mig  margsekan  vera,  treystandi  þó  30 
fuUkomlega  hans  ilmandi  náð  i  míns  Jesú  trúfasta  endur- 
lausnara  lifkröftuga  nafni,  hvar  fyrir  eg  gekk  frimóðugur 
undir  Guðs  vilja  og  hvað  sem  uppá  fjelli,  og  til  þessa  bað 
eg  þá  mina  vitnismenn  vera  hingað  til  minna  náunga. 


^)  þeirra  Hans  Holst,   Joost  Lossekull  og  Hans  Therkelsen  finst 
getið  víða  í  Kjebenhavns  Diplomatarium.     Sjá  registrið  þar. 


150 

Skömmu  síðar  kom  prófoss  meö  fjóra  menn  vopnaða  af 
vaktinni  frá  týhússportinu,  er  þar  daga  og  nætur  varðhald 
höfðu,  að  sækja  mig;  svo  fylgdust  þessir  þrir  dánumenn^  og 
þeir  fjórir  kaupmenn  með  uppá  týhiisið,  er  fyrir  bón  höfðu 
5  orðlof  fengið  þangað  að  ganga  uppá  rjettarganginn  að  sjá 
og  heyra.  Og  nær  vjer  komum  að  portinu  tóku  mínir  sam- 
bræður  fagnandi  við  mjer,  en  þó  grátlega  margur  mig  aumk- 
aði,  og  leiddu  mig  í  það  vakthús,  er  við  portið  stóð  innan- 
vert  í  garðinum,  i  hverju  vaktin  hafði  sitt  venjulegt  athvarf 

10  og  umgengni.  f*ar  inni  brann  kolaeldur  í  einni  járnpönnu 
mjög  vjðri  gamaUri  og  þar  til  gjörðri,  og  þar  við  kolaglæður 
vermdi  eg  mig,  þangað  til  prófoss  sókti  mig  og  hafði  mig 
inn  fyrir  rjettinn. 

Fyrst  sátu  þar  innan  vjebanda  þau  5  yíirvöld,  sem  drot- 

15  nuðu  yíir  kóngsins  hertýgjahúsi  og  öllum  byssuskyttum,  sem 
þjónuðu  undir  þvi  stranga  kóngl.  Maj:ts  regimenti  sem  var 
372  hundrað  fólks  og  fyr  hefur  nefnt  verið.  Af  þessum  5 
var  Grrabov  ein  aðalpersóna,  þarnæst  Christof  or  Sveink, 
tymeistarinn,    siðan    nokkuð    minniháttar  yíirvöld,    Pjetur 

20  Falk,  Henrich  Hansson  og  Hans  Búss.  Sá  eiginlegi 
tyhússkrifari  h  jet  G  ot  t  f  r  e  d,^)  ungur  vænn  og  dægilegur  maður. 
Pessi  elskaði  mig  mjög,  og  vildi  þennan  dag  ekki  upp  á 
tyhúsið  ganga,  en  kveðst  sjúkdóm  fengið  hafa  um  nóttina 
fyrir;  þetta  skildi  Grabov   og  kvað  uppgerða  sótt  vera  og 

25  lofaði  að  minnast  skyldi,  og  úr  þvi  greri  aldrei  um  heilt 
með  þeim,  þar  til  Gottfred  fjekk  vinsamlegt  burtfararleyíi 
aldeilis.  Nú  bar  svo  við,  að  einn  af  byssuskyttunum  að 
nafni  Hans  Mattheusson  Lundur  var  tekinn  i  hans 
stað  á  þessum  degi  til  skrifara.     Pessi  var  og   minn  góður 

30  vinur,  og  i  þau  tvö  ár,  er  eg  var  uppá  Krónborg  minn 
stallbróðir,  og  tilfoma  verið  munsturskrifari  og  þjónað  herra- 
fólki.  Pessum  var  skikkað  af  Grabov  að  uppskrifa  allan 
málsvöxtinn  okkar  prófossius  á  millum  og  min  frá  fy^rsta 
til  siðasta.     Pessum   þremur   dánumönnum  og  fjórum  kaup- 


')  Gottfred  Mikkelsen  týhússkrifari  1618  til  hjerumbil  1626.    Um 
hann  sjá  Lind,  bls  349. 


151 

mönnum  var    pláss   tilskikkað    að  standa  utan  vjebanda  og 
fólksins  samansafnanar. 

Og    nær    eg    stje  inn  fyrir  vjeböndin  Jþá  bað  alt  fólkið 
er    i    kring  stóð   með  hárri  raust  að  Guð  vildi  styrkja  mig 
og  góðan  framgang  veita  mínu  máli.    Siðan  varð  skrifaran-    5 
um    bífalað    að    upplesa    hvað    hann    hafði    eftir    prófossins 
fyrirsögn    uppteiknað.     Og    nær  hann  svo  las  meðkendi  eg 
ósannindi  i  mörgu  fram  koma,  og  fyrirbauð  eg  honum  neitt 
ósatt    uppá    mig    að   skrifa.     Hann  afsakaði  sig  stórlega  og 
bað  mig  sjer  til  góða  að  virða,  þó  hann  yrði  svo  að  skrifa  10 
sem  sjer  væri  fyrirsagt.   Grabov  bað  mig  ei  þar  um  sýsla, 
Jþvi    hann    kvaðst  vita  að  prófoss   mundi  sönn  rök  færa  og 
-íinna    uppá    sinn    framburð  og  kærumál  yfir  mjer,    hvar  til 
hann    skikkaði    honum   sin  vitni  að  leiða  og  sinn  framburð 
þar  með  kröftugri  gjöra,    hvað  og  skeði,    að  tveir  menn  af  15 
þeim  fjórum,  sem  stóðu  i  Hólmsportinu  daglega  vakt  og  fyr 
var  nefnt,  hverra  formann  að  hjet  Pjetur  E-óð,  einn  frómur 
mann,  sá  eð  kallaðist  inn  fyrir  rjettinn,    og  annar  að  nafni 
Christofor    skraddari.      Pessir    voru    yfirstaddir    okkar 
prófossins  viðureign.     Pessum    tveimur  var    til    eiðs  haldið,  20 
með    svo    feldu    inntaki,    að  þeir  skyldu  það  eitt  i  dag  um 
okkar  viðureign  bera,    sem  þeir  sannast  vissi  og  þeir  vildu 
bikendir  verða    fyrir  Guði    og    mönnum,    og    til    ályktunar 
sverja   þeir  bókareið.     Siðan  greindi  Pjetur  Róð  og  hinn 
annar  hið  rjettasta  frá  fyrsta  til  siðsta  hvað  við  portin  hafði  25 
við  borið,    svo    að    þessi    þeirra  vitnisburður  var  prófossins 
framburði  gagnstæður. 

í*ar  gjörðist  mikill  larmur  i  týhúsinu,  þvi  alt  fólkið 
upphóf  að  lofa  Guð  fyrir  mitt  betra  málefni  en  prófoss  með 
minnilegri  áklögun  og  haturlegum  áaustri.  Minir  frómu  30 
landsmenn  þrir  og  þeir  fjórir  kaupmenn  glöddust  og  hjervið 
hjartanlega.  Siðan  bað  Grabov  að  gefa  hljóð  allanlýðinn; 
varð  það  lengi  fyr  en  hijótt  varð  yfiralt.  Ovart  kom  honum 
það  að  prófoss  framburður  mundi  bregðast,  en  með  þvi  að 
svo  skeði  upphugsar  hann  ráð  með  hverju  hann  skuli  koll-  35 
kasta  mjer.  Og  nær  hljóð  gafst  útheimti  hann  12  manna 
dóm  af  6  arkelimeisturum,    sem    og  kallast  constabel,    og  6 


152 

ársknektum  eður  landsknektum,  þeir  6  menn  þjónuðu  uppá 
Kaupinhafnar  sloti  og  hjeldu  daglega  vakt  og  á  nætur  bæÖi 
á  slotsportinu  og  á  slotsplássinu.  Pessir  tólf  voru  fyrst 
útkallaöir    til    þessa    máls    skoðunar    og    i    dómssæti    settir 

ö  fullkomlegan  dóm  að  uppsegja  eftir  artíkulanna  hljóðan  og 
á  hvern  veg  sem  málið  rekjast  kynni. 

Pk  stóð  junkur  Grabov  upp  af  sínu  sæti  og  kvaðst 
dóms  krefjast  yíir  þeim  mönnum,  sem  drukknir  kæmi  uppá 
sína  vakt    og  hana  þarmeð  forsómuðu.      ?á  svaraði  eg,  að 

10  mjer  hefði  ei  slikt  enn  nú  á  hendur  borist  með  sanngjarnlegu 
prófi,  en  eg  lýsti  undir  heyrn  allra  þarverandi  mig  frá  vakt- 
inni  með  valdi  og  ofríki  i  það  sinn  hindraðan  vera  af 
prófossins  eiginlegri  hatursemi  og  þeirra  annara,  sem  hann 
þar  til  styrkt  og  uppæst  hefði,  hverja  Guð  best  sjálfur  þekki. 

15  Pessi  min  grátleg  orð  Ijet  Grabov  sjer  mislika  og  bað 
mig  munni  halda.  Týmeistarinn  Christofor  Sveink  talaði 
ekki  eitt  einasta  orð,  heldur  setti  hönd  við  kinn  sjer  og 
bljes  þungum  anda. 

Siðan    gengu   nefndir  tólf  menn  utan  vjebanda  að  for- 

20  höndla  og  traktera  undir  dóms  aðkvæði  þvílíkt  málefni,  er 
Grabov  dóms  á  beiddist,  og  að  því  svo  hugleiddu  eftir 
artikulanna  hljóðan  gengu  þeir  aftur  innan  vjebanda,  og 
einn  sá  fyrir  þeim  var  hjet  Andrjes  Holst,  einn  gamall 
maður,    sá    eð  var    hinn    þrettándi    þeirra  tólf  dómsmanna, 

25  þessi  Ijet  i  Ijósi  hvað  þeim  hefði  ásamt  komið  eftir  artikul- 
anna  útvisan  og  forlagi  junkursins  Grabov,  eftir  hverju 
dómsatkvæði  hann  næsta  langaði,  sem  var  þessháttar,  að 
þeir  hefðu  dæmt  höfuð  frá  hálsi. 

Allir    menn  i  einu  hljóði  kváðu  slíkt  strangan  úrskurð 

30  vera.  Grabov  Ijet  sem  sjer  stórum  ægði,  en  þó  af  íiáttskap 
meir  en  frómu  geði.  I  þetta  sinn  var  mikill  larmur  i  tý- 
húsinu.  Einn  minn  besti  vin  að  nafni  Jóhann  Christ- 
iansson  skaut  til  einu  orði  nær  Grabov  Ijetst  af  klókskap 
spyrja  að  minni  sakargift  og  svarað  varð  eg  hefði  drukkinn 

35  uppá  vaktina  komið  og  vaktina  forsómað,  þvi  lagði  Jóhann 
þetta  til  segjandi:  >0g  hann  kom  ekki  að  fylgja  trumb- 
unni   i    gegnum   portin.«  —  fá  leit    eg    til  hans  og  sagði: 


153 

>Nú  brast  ekki  nema  þitt  tillag.«  —  Strax  gekk  hann  burt 
og  vildi  gjarnan  ei  talað  hafa,  og  þess  oftlega  siðan  iðraðist 
og  kvaðst  óhugsað  mælt  hafa. 

Nú  sem  málsklið   fólksins  sefaði  svaraði  eg  þeim,    sem 
dómsatkvæðið    uppsagði  að  þeir  skyldu  sinn  dóm  hljóta  að    5 
ábyrgjast  og  fyrir  Guði  reikningsskap  afstanda  verða.    Gra- 
bov    kvað    mig    þar  litlu  um  varða.     Pk  svaraði  sá  frómi 
heiðursmann  (góðrar  minningar)  JónMagnússon  og  kvað 
sjer  þætti  þessi  dómur  harðla  strangur  vera,   með  því  mjer 
hefði    ekki    borist    sannar    sakir    á  hendur,    og  sagðist  hafa  10 
lesið  garðsrjett  og  keisaralegan  rjett,  þarmeð  dönsk  og  islensk 
lög,  og  kvaðst  ei  betur  vita  en  eg  fullan  rjett  ætti  að  þeim 
sem    mig    röngu  máli  borið  hefði,    og  á  röngum  framburði 
væri  fallinn,  og  með  svörnum  vitnum  þar  úti  augljós  orðinn, 
fá   uppstóð  Grabov    með    miklum    móð  og  reiði  við  Jón  15 
Magnússon,  og  sagðist  til  þess  eins  hafa  leyft  honum  og 
hans    fylgjurum    að    ganga    upp  á  týhúsrjettinn   að   styrkja 
lögmálið  og  hugleiða  kóngl.  mandater,  artíkula  og  skikkanir, 
en  ekki  að  mótmæla  eður  tröðkun  gjöra.   Hjer  við  blygðaðist 
Jón  og  hinir  hans  meðfylgjendur,  sem  von  var  i  ókunnugum  20 
stað  og  dýrum,  og  kváðust  ei  annað  mæla  skyldu,  en  hvað 
tilheyrilegt    og  rjettvíst  væri  og  sjer  sómdi.     Siðan  bifalaði 
Grabov  prófossinum  SöfrenNibe  að  taka  4  menn  vopnaða 
af  vaktinni  og  að  fylgja  mjer  uppá  slotið  aftur  og  i  Bláturn 
innsetja,  þvi  mit  mál  dæmdist  til  kóngsins  náðar  og  ónáðar,  25 
þvi  þeir  sögðust  ekki  kunna  að  leggja  fullkomlegan  dauða- 
úrskurð  á  mitt  málefni,  og  ekki  þvi  dómsatkvæði  samþykkir 
verða,   sem  Andrjes  hafði  fyrir  utan  þeirra  viðurvist  yfir- 
völdunum  og  öllum  þar  nærstöddum  innan  vjebanda  upphátt 
framborið  og  uppsagt.    Pk  grjetu  margir  i  týhúsinu  og  minir  30 
frómu  og  elskulegu  landsmenn  með  hinum  sinum  fylgjurum. 
Týmeistarinn    Christofor    Sveink    talaði    ekki    eitt    orð 
heldur  grjet  nær  eg  var  á  burt  leiddur  úr  týhúsinu. 

Eg  gekk  með  góðri  samvisku  þaðan  og  kvaddi  svo  alla 
i  einni  summu  með  gráti.    Og  nær  eg  kom  uppá  slotið  grjet  35 
Níels,  turnvaktarinn  yfir  mjer,  og  bað  mig  ei  sjer  misvirða 
þó    hann    mig    aftur    i   turninn    innsetti.     Eg    bað   hann  ei 


154 

Jþarum  fást  og  þakkaði  eg  honum  fyrir  kristilegt  og  bróður- 
legt  kært  viðmót.  Svo  fann  eg  Lauritz  bónda  samt  í  turn- 
inum  ófrelstan  í  það  sinn,  og  kvað  sinn  draum  að  nokkru 
auglýstan  vera,  hvað  eg  sannaði,  og  segi  til  þyngri  og 
ð  hættari  hluta  horfa  muni,  en  hann  mótstóð  þá  meining,  og 
kvað  hitt  sannast  mundi  án  alls  efa  það  eg  lausn  fengi  og 
lííi  hjeldi,  og  sagðist  ætla,  að  eim  meir  mundi  yíir  mig  íióa 
og  lengra  lif  af  Guði  tilskikkaÖ  og  fyrirhugað  vera. 


XXVII.  KAP. 

10  'Nú    bar    svo    við    þremur  dögum  siðar  en  þetta  greint 

tilfjell  að  junkur  Grabov  Ijet  samankalla  sina  áðurnefnda 
12  dómsmenn  til  að  undirskrifa  sinn  dóm  og  innsigla,  og 
taldi  sjer  góða  von  að  dauðadómur  fullkomlegur  mundi 
skrifaður  og  innsiglaður  verða,  hverju  þeir  6  ársknektar,  er 

15  uppá  slotinu  þjentu,  harðlega  í  gegn  stóðu,'neitandi  þvi  að 
mig  til  dauða  dæmt  hefðu,  hvar  af  jókst  kæla  og  óeining 
þeirra  á  milli,  þvi  þeir  afneituðu  með  öllu  þann  dóm  að 
dæma,  samþykkja  nje  undirskrifa,  að  eg  líf  forbrotið  hefði, 
og    á    þvi    stóðu    þeir    fastlega.      Adolph  Grabov  kvaðst 

20  skyldi  nefna  aðra  6  menn  i  þeirra  stað  af  týhúsinu  þeim 
til  tráss,  þeir  eð  skyldu  mig  líílausan  dæma  þó  þeir  vildu 
ekki  í*eir  kváðu  honum  það  innan  handar  vera  fyrir  sjer, 
og  gengu  með  bræði  i  burt  úr  skrifstofunni.  En  nær 
Adolph  formerkti  og  sá  þeirra  einþykki,   og  leit  þá  óyíir- 

25  vinnanlega  sendi  hann  boð  eftir  þeim.  Og  nær  þeir  komu 
gjörðist  sú  samþykt  þeirra  á  milli,  að  setjast  skyldi  alt 
málið  inn  fyrir  kóng,  og  hvað  hann  ályktaði  skyldi  fullkom- 
lega  gilda.  Svo  hlaut  alt  prófossins  haturlegt  aðfylgi  og 
atferð   einnin  þar  jafnframt  að  innsetjast,    þó  Grabov  þvi 

30  lengi  mótstöðu  veitti,  og  með  þeim  hætti  varð  dómurinn 
samsettur,  undirskrifaður  og  sendur  kónginum  til  Friderichs- 


155 

borgar,  þvi  einkum  slotsins  ársknektar  Ijetu  sjer  ei  annað 
lika  en  málefnið  og«rröng  áklögun  prófossins  fyrir  rjetti  og 
dómi  kæmi  alt  uppritaö  fyrir  kóng. 

Einn  að  nafni  Michel  af  ársknektum,    sem  bjó  í  Vin- 
garðsstræti,    einn    skraddari    að   handverki,    minn  góður  og    5 
gamall  kunningi,  hvers  eg  áður  heíi  getið  i  þeim  stað  nær 
biskup    af  Bremen    i   Danmörk    innkom,    þessi    gekk    uppá 
slotið  til  min  seint  um  kvöld  þess  sama  dags  er  þessi  þráttan 
skeði  i  millum  Grabov    og    hans  kompána,    og  færði  mjer 
þangað  ílösku  af  rinsku  brennivini,  og  sagði  þá  alla  historiu  l^ 
í  gegn,  og  hann  gramdist  yíir  Grrabovs  harðýðgi,   sem  og 
bæði  þeir  helstu  i  borginni  og  miuir  stallbræður,    er  undir 
regimentinu    þjentu,    með    sjálfum    yíirvöldunum    týhússins, 
svo    að    allir  forundruðu    sig  yíir  hans  þverlyndi,    harðýðgi 
og    hatursemi    til    min.     Siðan    gekk  Michel  héim  til  síns  35 
herbergis  gjörandi  bæn  og  blessan  yíir  mjer. 

Að  þremur  dögum  liðnum  snemma  morguns  kom  frá 
týhúsinu  upp  i  turninn  til  min  einn  frómur  maður  og  minn 
sjerdeilis  góður  vin  Marteinn  Holstað  nafni,^)  sem  jafn- 
lega  við  mig  Ijek  sem  móðir  við  sitt  barn.  Sá  hafði  verið  20 
hjer  þrjá  vetur  eftirlegumaður  fyrir  norðan  land,  og  á 
Eyrarbakka  1  ár.  f  essi  kvaðst  sendur  af  tyhúsinu  með 
dóminn  á  kóngsfund  til  Friderichsborgar,  og  bað  hann  mig 
nú  að  biðjast  fyrir  til  Guðs  að  sin  reisa  mætti  vel  lukkast, 
hvers  eg  af  hjarta  óskaði  að  ske  mætti.  Siðan  kvaddi  hann  25 
mig  grátandi,  steig  á  vagn,  er  stóð  fyrir  slotsportinu,  og 
fór  svo  til  Friderichsborgar. 

Kóngur    meðtók    og    yfirleit    dóminn,    og    að    öllu  svo 
hugleiddu  spyr   kóngur  að,    hver  þessi  Jón  væri,    hvort  sá 
eldri  eður  yngri  þetta  sje,   en  Marteinn  sagði  þann  yngri  30 
vera.     Kóngur    mælti    að    sjer  virtist  prófossinn  hafa  meiri 
sök,  og  sagði  Jón  skyldi  laus  látast,    »þvi  ei  vaxa,«    sagði 


')  Hans  er  getið  í  Kbh.  Dipl.  árið  1620  sem  prófoss  og  öl- 
tappara;  haun  hefur,  einsog  sjá  má  á  þessari  frásögn,  ekki  veri  orðinn 
prófoss  þegar  málið  var  fyrir,  en  orðið  það  rjett  á  eftir,  þegar  Söfren 
Nibe  var  settur  af. 


156 

kóngur,  »höfuð  á  kálstöngum  á  meöal  vor. «  Kóngur  kvaðst 
þekkja  mig  vel,  og  eg  hefði  tvisvar  með  sjer  innan  skips- 
borða  verið;  þar  með  væri  enginn  íslenskur  nú  utan  eg 
undir  regimentinu.     En    eitt    járn    skyldi    eg    bera    til  þess 

5  hann  sjálfur  kæmi,  en  prófoss  skyldi  afsettur  verða. 

Siðan  tók  Marteinn  leyíi  og  kvaddi  kóng  virðuglega ; 
ferðaðist  svo  hið  greiðasta  til  Kaupinhafnar.  Og  næsta 
morgun  eftir  snemmindis  kom  Marteinn  upp  i  Bláturn  til 
mín,    hrópandi    ofan    til    min  spyrjandi   hvort  eg  svæíi  eða 

10  vekti.  Síðan  heilsaði  mjer  mjúklega.  Sagðist  eg  þá  nótt 
litið  eða  ekkert  soíið  hafa,  og  spurði  hann  tiðinda.  Hann 
Ijet  sem  fátt  vissi  nýtt  að  segja,  utan  við  ættum  nú  að  skilja, 
og  mjer  tilsegðist  af  kónginum  að  segja  veröldinni  góðar 
nætur.    Hjer  við  tók  eg  til  að  hryggjast.    En  strax  sem  hann 

15  það  heyrði  umskifti  hann  orði  i  munni  og  kvað  sína  gaman- 
ræðu  verið  hafa,  og  girnst  að  tilreyna  hvernin  mjer  við  yrði, 
og  bað  mig  einkanlega  sjer  til  góða  að  halda,  þó  hann  af 
okkar  kunningsskap  svo  gjört  hefði;  kvaðst  nú  fagna  yfir 
minni  lausn  framar  en  sagt  gæti  og  bað  Guð   sjer    lofaðan 

20  gefa,  að  sjer  veitst  hefði  þá  gleðifregn  mjer  að  færa. 

Síðan  kom  prófoss  með  sina  fjóra  vopnaða  stríðsmenn 
af  varðhaldsmönnum  týhússins  að  sækja  mig.  Og  nær  eg 
kom  uppá  týhúsið  fögnuðu  mínir  sambræður  minni  þarkomu. 
Siðan  varð    eg  i  skrifstofuna    kallaður,    hvar  inni    sátu    öll 

25  týhússins  yfirvöld  og  12  arkelimeistarar,  og  báðu  mig  allir 
velkominn  vera,  utanAdolph  Grabov,  hver  eð  hóf  orð  á 
þann  veg:  »Nú  ertu,  JónOlafsson,  aftur  hingað  kominn 
með  lífi,  hvað  eg  ætlaði  síst  verða  mundi.«  —  Eg  svaraði: 
»Guð    er    mönnum  meiri.«  —  Pi  svaraði  Grabov:    »Samt 

30  hefir  kóngurinn  gefið  mjer  vald  til  að  láta  þig  bera  eitt 
járn  þangað  til  hann  kemur,  en  ef  eg  hefði  mátt  um  ráða, 
skyldir  þú  hafa  komið  i  það  stóra  fangelsi  á  Bremerhólmi, 
eftir  þvi  að  þú  hjelst  lifinu.«  —  Pá  svaraði  eg:  »Hver  er 
sú    min  verðskuldan  við  yður    að    eg    skuli    slikri   heift  og 

35  hatri  mæta?  En  tiðum  hafa  þau  orð  sannast,  að  sá  öðrum 
gröf  græfi  án  stórsaka  hafi  sjálfur  í  slysast.«  —  Hann  spyr 
hvort    eg    óski   sjer   ófara?  —  Eg  segi  það  ei  vera,    þó  eg 


I 


157 

gömlum  orðskvið  offri,  en  eitt  sje  það  eg  sannast  viti  og 
sjái  i  þessu  efni,  og  eg  meini  hann  muni  ei  reiðst  geta,  að 
eg  eigi  meir  Guðs  náð  og  kóngsins  að  þakka  og  eigna  í 
minni  lífgjöfj  heldur  en  hans  góðum  ásetningi,  viðleitni  og 
orkan.  Pá  brosaði  týmeistarinn  Christof  or  Sveink.  Gra-  5 
bov  segir  lítt  sje  minn  móður  lægður  enn  að  svo  gjörðu. 
—  Týmeistarinn  kvað  svo  búið  nægja,  stóð  upp  hasiarlega 
og  gekk  út. 

Siðan  befalaði  Grabo  v  prófossinum  að  fylgja  mjer  uppá 
Hólminn  til   m[eistara]  Andrjes,^)    sá  eð  var  kóngsins  for-  10 
smiður,  og  skikkaði  honum  að  festa  um  háls  mjer  einn  járn- 
hring    á  utanverðum   klæðum,    sem  við  íieiri  gjört  var,    og 
uppúr  honum  við  hnakkann  var  ein  þunn  járnbugða,  í  hverri 
að  svo  stór  klukka  hjekk,  sem  stórhentur  maður  hendi  sjer 
hylja    mátti.     Og    nær    meistari  Andrjes    þennan  boðskap  15 
fjekk  og  eg  stóð  frammi  fyrir  honum  í  hans  stofu  á  Bremer- 
hólmi,  —  sú  var  næsta  prýðileg  og  velluktandi  —  gramdist 
hann    stórlega  Grabov  og  hans  hvatskeytlegri  orðsending, 
og  kvað    hann    mætti  vera    sjer    út   um    annan   böðul  eður 
hentugri    svein    en    sig,    þvi    hann   vildi  ei   fyrir   Grabov  20 
til  vinna    sjer    að    baka    neins  manns  óþokka  að  þaríiausu. 
En    af    því    eg    óttaðist  Grabov  mjög   og  hans  heiftarlegt 
tilræði,    því    eg  vissi    ei   hver  verða   kynni,    þá  bað   eg  M. 
Andrjes    innilega,    að 'svo  mætti    ske   sem  Grabov  hafði 
um  mælt,    og  eg  þess  heldur  með  góðu  en  illu  minnast  og  25 
aldrei    þar    fyrir    á  honum  nokkra  misþykkju  hafa,    og  svo 
fyrir    mína    bón    Ijet    hann  sig  þar  til  neyða,    og    gaf  mjer 
góðan  vindrykk    af    sinni    krús    fyr  en  eg  burtgekk.     Lika 
gjörði  hann  prófoss  fortölur  fyrir  tilefni  okkar  viðskifta,  og 
var    mjer    í  mörgu  meðmæltur.     Síðan  gengum  vjer  þaðan  30 
og  á  veginum   að  portunum  mættum  vjer  aðmírál  yíir  Bre- 
merhólmi  Steini  Vilhjálmssyni,^)    og  sjer  hverju  skarti 


^)  Anders  Bentsvinger  var  yfirsmiður  á  Hólminum  1591—1625. 
Sjá  um  hann  Lind,  bls.  359. 

'0  Sten  ViUumsen  Rosenvinge,  var  yfirmaður  Hólmsins  1613— 
1630.    Um  hann  sjá  Lind,  bls.  73,  og  Biogr.  Lex. 


158 

eg  er  með  prýddur  og  brosar  viö,  ekki  yíir  minni  vansemd, 
heldur  yíir  Grabov  og  hans  hatri  við  mig,  og  segist  merkja 
Adolphs  litla  elsku  til  min,  og  segir  Grabov  skammar 
maklegan  fyrir  það,  að  hann  haíi  ranglega  seilst  til  sin  og 
5  inn  i  sitt  embætti,  i  þvi  að  hann  hafi  dæmt  um  það  mál 
við  týhúsið,  sem  sjer  haíi  tilheyrt  á  Bremerhólmi  um  að 
dæma,  að  sækja  og  svo  kvitt  að  gefa,  og  hefði  jeg  sent  sjer 
skilvís  boð  þá  skyldi  hann  mig  strax  liðugan  gjört  hafa,  og 
lofaði    að  Grabov    skyldi    eiga    fullkomlegt    lagaávarp  hjá 

10  sjer  þar  fyrir  áður  en  alt  um  þryti,  og  segir  að  Grabov 
eigi  ekki  neitt  með  þá  sem  kóngsins  íiota  vakta  skyidi, 
og  þar  sem  Grabov  hefði  án  kóngs  befalningar  það  járn 
upp  á  mig  setja  látið  sagðist  hann  strax  skyldi  láta  burttaka. 
Siðan    skildum  vjer    og   gekk  hann  upp  á  Hólminn  en  vjer 

15  upp  á  týhúsið. 

Grabov  þóttist  eiga  happi  að  hrósa  að  honum  gafst 
makt  svo  við  mig  höndla,  og  forbauð  mjer  út  af  týhússins 
portum  að  ganga  fyr  en  kóngiir  kæmi,  og  var  mjer  þá  af 
honum  tilskikkað  uppá    einum    hvelíing  eður  háum  steinsal 

20  einmana  næturstað  að  hafa,  og  voru  min  sængurklæði  þangað 
höfð.  Grabov  skikkaði  mjer  klukkunni  jafnlega  að  hringja, 
annars  hjet  hann  mjer  meiri  harmkvælum,  en  týmeistarinn 
og  hinir  þrir,  er  mjer  jafnan  góðs  untu,  sögðu  mjer  i  hljóði 
að  eg  það   ei  gjöra  skyldi,    heldur  hitt,    honum  til  tráss  og 

25  móðs  klukkuna  með  hamp  tilstappa,  hvað  og  skeði,  svo  hann 
oftlega  þaraf  fyltist  heift  og  bræði,  en  af  þvi  allir  hjeldu 
með  mjer  skeytti  eg  honum  að  litlu,  og  þess  lengur  sem 
leið  þess  djarfari  gjörðist  eg  honum  i  gegn  bæði  í  orðum 
og  atvikum,    svo    hann  um  siðir  þreytti  nokkra  aðíinni  við 

30  mig  á  loft  að  bera. 

Peim  járnsmið,  sem  þjenti  upp  á  týhúsinu  að  smiða 
allrahanda  er  við  þurfti,  var  eg  fenginn  til  eríiðis,  hverjum 
eg  vel  þóknaðist  og  minn  góður  vin  gjörðist.  Var  eg  nærri 
i  mánuð  uppá  týhúsinu,    svo    að  mig  minnir,    að  þessi  min 

3.5  rauna  og  fangelsisdægur,  er  eg  i  þremur  stöðum  úthjelt, 
reiknuðust  9  eða  10  vikna  timi  alls  og  alls.  Oft  bar  það 
við  i  þann  mánuð,  er  eg  á  týhúsinu  var  inniluktur,  að  frómt 


159 

fólk  af  mínum  kunningjum  sendi  tvisvar  og  þrisvar  i  hverri 
viku  mjer  uppheittan  mat  vel  tilreiddan,  þar  með  vin  og 
öl  með  sinum  þjónustusveinum  og  meyjum.  Pessi  kærleiks- 
verk  og  kristilega  náungasemi  var  ekki  sistur  sá  frómi 
mann  Söfren  ViUatsson  skraddari  bæði  með  vilja  og 
verki  að  auglysa  þann  tima  sem  endrarnær;  sá  mátti  reikn- 
ast  faðir  allra  Islenskra  þeirra  er  höfðu  veru  og  vist  innau 
Kaupinhafnar  porta,  og  hans  góðmannlega  leituðu,  hvers 
nafn  og  minning  ekki  ætti  af  mjer  gleymt  verða,  svo  lengi 
sem  eg  fyrir  náð  Drottins  hjer  i  veröld  til  endist. 


XXVIII.   KAP. 


10 


Og  nær  eg  i  þrjár  nætur  hafði  uppá  týhúsinu  um  þennan 
tima  mins  fangelsis  verið  þá  kom  þar  einn  turnsmiðsmeistara- 
sveinn  að  nafni  Zacharias,  skertur  nokkuð  að  viti,  uppá 
týhúsið,  að  hverjum  bifalað  varð  varðhaldsmönnum  týhússins 
trúlega  að  gæta.  Pessi  maður  var  gæddur  mjög  með  and-  15 
legri  og  veraldlegri  visku  og  skörpum  skilningi.  Hans 
meistari  bjó  i  Helsingeyri.  Svo  hafði  skeð  fj^rir  liðnum 
tima  að  kóngurinn  hafði  sent  honum  boð,  og  á  blað  upp- 
ritað  eitt  mjög  fábreytt  turnsmiði,  á  þann  hátt  þar  sem 
þúsund  manns  upp  gengi  i  turninn  skyldi  ekki  sjást  nema  20 
einn  i  senn  uppstiga.  Par  með  hafði  kóngur  ásett  tima 
nær  ferðugur  og  búinn  skyldi.  Petta  kóngsins  uppáfundið 
og  tilsagt  smiði  fjell  þessum  turnsmið  harðla  þungt,  og  fjekk 
fáleika  svo  glögglega  merkja  mátti.  Einn  dag  i  heimug- 
legum  stað  finnur  hann  þennan  áðurnefnda  Zacharias,  25 
sinn  meistarasvein,  og  biður  hann  um  aðstoð  og  góð  ráð, 
svo  hann  verði  ei  sneyptur  f^^rir  vansemdar  sakir,  ef  svo  til 
fjelli,  sem  hann  þóktist  glögglega  fyrir  sjá,  ef  sjer  legðist 
ekki  hjálp  og  góð  ráð  af  hans  hendi,  en  bað  hann  þó  dult 
með  fara,  og  hjet  honum  án  sins  daglegs  verðkaups  góðum  30 
launum    að    gjörning    framkvæmdum.     Zacharias    upphóf 


160 

að  viðleita  og  speculera  uppá  greint  smíði,  svo  aö  verkið 
vel  til  gekk  og  til  lykta  fram  leiddist,  svo  að  kóngi  vel 
geðjaðist,  hvað  meistarinn  alt  sjer  og  sinni  ment  tillagði. 
En  að  nokkrum  tíma  liðnum  kveiktist  rómur  í  borginni 
ð  þessháttar  að  Zacharias  hans  þjenari  mundi  meistaranum 
hafa  drjúgari  orðið  í  greindu  smíði,  hvaraf  hann  fjekk  hatur 
til  þjenarans,  og  meinti  hann  vera  orsök  til  þvílíks  ryktis, 
hvað  þó  ei  sannaðist.  Skömmu  seinna  fann  Zacharias 
missmíði  á  högum  sinum  og  hjelt  hann  það  að  hann  hefði 

10  sjer  með  göldrum  það  gjöra  látið,  en  með  því  mönnum 
leitst  hans  orð  af  brjáluðu  sinni  og  þau  komu  ekki  fyrir 
yfirvöldin,  þar  fyrir  talaðist  þar  ei  framar  um  af  hans  hendi. 
Var  það  í  hálft  ár  hann  bar  þennan  veikleika  og  batnaði 
vel    síðan.     f  essi   maður  var    einn    frómur    maður  og  guð- 

15  hræddur  eftir  mínu  veiklegu  áliti,  og  merkja  mátti  millum 
áhlaupa  og  þungra  freistingahríða.  5>essum  skikkaðist  rúm- 
staður  á  þeim  hvelfing  eður  steinsal,  sem  eg  hvildist,  og 
var  við  höfnina  og  fyrsta  innhlaupið,  i  hverri  að  lágu  11  af 
þeim    smæstu    kóngsins  stríðsskipum,    á    hverjum    vakt  var 

20  haldin  nætur  og  daga,  sem  þau  hvern  vetur  þar  inni  lágu. 
Zacharias  hafði  bækur  hjá  sjer  i  hverjum  hann  daglega 
las  þess  á  milli  hann  freistaðist,  en  i  mestu  áhlaupum  fleygði 
hann  þeim  af  hendi  og  bar  til  hann  guðlastaði,  hvers  hann 
seinna   sárlega    iðraðist.     I    hans  stóru  árásum  máttu  engir 

25  hann  snerta  utan  eg  alleina,  svo  eg  tók  hann  þrátt  með 
mestri  hörku  og  dirfsku  nauðugan  i  mitt  fang  og  bar  hann 
til  rúms,  og  lagði  mig  svo  flatan  yfir  hann  með  góðum 
fortölum  og  hörku  aðfylgi.  Stundum  sló  hann  mig  og  hrækti 
i  mina  ásjónu,  hvað  eg  leið  með  þolinmæði,    utan  hvað  eg 

30  með  hastyrðum  og  andlegri  vandlætingu  fyrir  Guðs  anda 
upplýsingu  kastaði  þrátt  djöflinum  fyrir  nasir  sina  andlega 
skömm  og  vanvirðu  æfinlega  og  ofbjóðlega  harðýðgi,  er 
hann  Ijeti  i  Ijósi  við  Guðs  börn,  þegar  Guð  svo  leyfði.  Oft 
þakkaði    hann  Guði    og    mjer    með    grátandi  tárum  og  bað 

35  mig  auðmjúklega  fyrirgefningar.  Canceleranum  og  slots- 
herranum  hafði  hann  fyr  en  þar  kom  með  þunglegum 
orðum  grimmlega  tiltalað.    Síðan  kom  Guð  með  sitt  hjálpræði 


161 

honum  til  liðs  og  góða,  svo  að  hann  komst  til  þess  embættis 
er  hans  meistari  skömmu  síðar  frá  deyði,  og  varð  eigin- 
maður  hans  kvinnu,  og  lykur  þvi  máli  á  þann  veg  sem  nú 
er  greint. 

Nú  er  þar  til  máls  að  víkja  að  í  Aprilismánuði  sem  5 
var  eftir  páska  að  kóng  Christián  kom  með  veglegu 
föruneyti  upp  á  Kaupinhafnar  slot  og  samdægris  til  týhúss- 
ins,  hvar  um  þangað  boðskapur  barst  fyr  en  skeði.  Týmeist- 
arinn  kom  í  smiðjuna  mjer  þetta  að  undirvísa  af  góðmensku 
sinni,  og  segir  eg  skuli  nú  í  dag  láta  mína  klukku  hringja  10 
i  kóngsins  nálægð,  og  ráðleggur  mjer  að  eg  skuli  mig  auð- 
mjúkan  auðsýna  og  til  kóngsins  djarflega  tala,  en  þó  með 
allra  mesta  auðmýktarhættí.  Hann  lofar  hið  mildasta  til- 
leggja  ef  nálægt  stæði. 

Nú  rennur  rakki  kóngs  eftir  venju  undan  honum  hvert  15 
sem  kóngur  ásetti  sjer  að  ganga,  svo  hann  varð  oft  þægileg 
viðvörun   mörgum,    svo   að   kóngur  kom  ei  óvarlega  tiðast. 
Eitt    hús    innan    múra    stóð  við   smiðjuhúsið,    sem  nefndist 
verkstaður.     Peir    sem  voru    nefndir  kóngsins  fýrverparar,^) 
sem  vora  ungir  menn  af  byssuskyttunum,  þeir  þjónuðu  þar  20 
inni    uppá    fýrverkið,    er    eg    fyr    um    talað    heíi.      Pangað 
plagaði  kóngur  ávalt  að  ganga  nær  hann  kom  til  týhússins, 
svo    sem    nú  og  einnin  viðbar.     Með  honum  gekk  prinsinn 
s[álugi]    og    hinir    tveir  hans   synir,    hertug  Friderich  og 
hertug  Uldrich,  þar  með   cancelerinn  Jacob  Ulfeld^)  og  25 
slotsherrann  Keye  flantzau    með   þeim  fieirum  þjónustu- 
sveinum  og  hofjunkum  er  með  fylgdust. 

Og    nær   kóngurinn    af    dyrunum    inn    stje  stóð  eg  við 
belginn    að   blása,    og  í  þvi  af  Ijet  er  hann  gekk  nær.     Þá 
segir  kóngur:  »Hver  hefir  þig  Jón  svo  prýtt  og  tilsett?«  —  30 
Þá  fjell  eg  niður  á  mitt  annað  hnje  og  bað  kónginn  náðugan 


^)  á  dönsku  Fyrværper  eða  Fyrværker;  þeir  voru  næstir  fyrir  ofan 
byssuskyttur  í  fallbyssuliðinu,  og  urðu  menn  að  standast  próf  til  þess 
að  komast  í  þá  tign;  sbr.  Blom,  Chr.  IV.s  Art.  bls.  22, 

2)  Jacob  CJlfeldt  (1567—1630)  varð  ríkiskanslari  1609.  Um  hann 
sjá  Biogr.  Lex. 

11 


162 

álífca  yfir  mjer  fátækum  og  framandi.  —  Hann  gekk  svo 
fram  betur  að  smiðnum,  og  horfði  á  hann  það  hann  var 
að  smiða.  Og  með  þvi  kóngur  þagði  gjörðu  og  slikt  hið  sama 
allir  hans  meðfylgjarar.  Nú  stóð  G-rabov  á  bak  til  við  kóng 

5  og  hugsaði  hann  skyldi  nú  nálægt  til  andsvara  ef  með  þyrfti. 
tá  litur  kóngur  til  Adolphs  og  segir:  »Er  það  Jón,  sem 
vaktina  hefir  forsómað?«  Grabov  svarar  strax  já.  —  Eg 
svaraði:  „Náðugi  herra!  Eg  bið  yðar  kónglega  Majestat 
náðuglega    að  virðast    að    heyra    mitt  eitt  orð.«  —  Kóngur 

10  svarar:  »Svo  tala  hvað  þú  mátt  með  æru  gjöra.«  —  Eg 
lýsi  prófossins  hatur  og  ofriki  í  það  sinn  við  mig  framkomið 
hafa,  hvar  með  eg  hindraðist  mina  vakt  að  standa,  og  þar 
með  hans  ranga  ákæru  fyrir  dómi.  —  Grabov  svarar:  »Haltu 
þinum  munni!«  —  Kóngur  þagnaði  við  um  stund,  og  allir 

15  þeir  umkring  stóðu.  Síðan  leit  kóngur  mjóg  hastarlega  til 
Grabov  og  sagði:  »Láttu  hann  verða  lausan  af  sinu  járni 
og  fangelsi  nú  rjett  strax,  svo  hann  sje  fri!«  —  Siðan  segir 
hann  til  min:  s-Sjá  þig  vel  umkring  framvegis,  kæri  Jón!* 
Eg    bað    grátandi  Guð    honum    umbuna  með  timanlegri  og 

20  eilifri  blessan.  Kóngur  sagði  til  Jacobs  Ulfelds  og 
hinna  er  þar  umkring  stóðu:  »Pessi  er  einn  Islendingur, 
einn  fallegur  ungur  maður,  og  hefir  verið  i  tvær  reisur  innan 
skipsborða  með  oss,  og  þóknaðist  oss  vel  hans  umgengni, 
og  eru  hjer  nú  ekki  fieiri  undir  regimentinu  en  hann  einn. 

25  —  En  sá  prófoss  skal  afsetjast,  og  bæri  að  hafa  skömm  i 
þökk.«  —  Fyrirbauð  honum  að  bera  stjórnarsprotann  framar 
meir.     Grabov  vogaði  ekki  eitt  orð  að  tala. 

Kóngur  skipaði  smiðnum,  sá  eð  hjet  Hans  Vestf  oling, 
að  taka  járnið  af  mjer,  hvar  honum  varð  mikið  fyrir  að  ná 

30  þvi  með  þjöl,  þvi  þar  var  hnoðinn  nagli  i  þar  sem  háls- 
bryggjan  var  samanlukt.  Kóngur  gekk  i  verkstaðinn,  þar 
sem  fýrverkið  inni  handtjeraðist.  Og  nær  hann  gekk  fram 
um  aftur  spurði  hann  hvort  smiðurinn  væri  ekki  búinn.  En 
hinn    kvað    mikið    að    gjört  vera.     Kóngur    skipaði  honum 

35  hraða  sjer  og  enga  dvöl  á  gjöra. 

Kóngur    gekk  burt  og  út  í  forgarð  týhússins,    og  gekk 
að  skoða  eina  bómu  tveggja  eða  þriggja  feðminga  þykkva, 


163 

er  hann  hafði  til  hafnarþröskulds  þar  við  týhúsið  gjöra 
látið,  er  svo  var  stór  og  þung  að  hundrað  menn  höfðu  nóg 
af,  ef  úr  stað  hræra  skyldu.  En  svo  var  henni  háttað  að 
einn  maður  gat  við  hana  vel  ráðið  nær  hún  skyldi  fram 
á  sjóinn  af  landi  rennast,  sem  gjört  var  hvert  kvöld,  að  5 
henni  var  yfir  um  höfnina  af  landi  skotið,  og  var  gjört  með 
einni  vindu,  og  eins  var  hafnar-vængjahurðinni  með  sama 
hætti  aftur  lukt  hvert  kvöld. 

Nú  sem  kóngur  var  að  skoða  þessa  bómu  þá  kemur 
týmeistarinn  hvatlega  og  með  grimmri  reiði  i  smiðjuna  10 
gangandi  og  útdregur  sitt  sverð,  er  við  hans  siðu  hjekk, 
og  segist  skuli  smiðinn  heilahöggva,  ef  hann  ekki  með 
íljótasta  og  kostgæfilegasta  hætti  sem  fyrst  mig  af  járninu 
losi,  og  bölvaði  með  reiðasta  hætti  junkur  Grabov  fyrir 
þrásamlegt- hatur  og  ilskufult  umsátur  i  gegn  mjer,  hvað  15 
hann  nú  auðsýni  úti,  þar  hann  sje  nú  að  klaga  mig  fyrir 
kónglegri  tign,  að  eg  sje  sjer  of  stórbrotinn,  og  bað  kónginn 
að  hann  mætti  fá  þvi  ráðið  að  halda  mjer  undir  þvingan 
eitt  hálft  ár  uppá  týhúsinu,  en  sagði  kóngur  hefði  engu 
tilansað.  20 

Síðan  varð  eg  laus  af  minu  fangelsi.  Pá  skipaði  tý- 
meistarinn  mjer  að  ganga  strax  burt  af  týhúsinu,  og  heim  i 
mitt  herbergi,  sem  var  upp  i  Austurstræti,  og  ekki  i  fuUar  6 
vikur  aftur  koma.  Hann  kvaðst  skyldi  það  forsvara  Eg 
þakkaði  honum  auðmjúklega  fyrir  sína  kærlega  og  kristilega  25 
meðaumkan  og  góðar  tillögur.  Siðan  kvaddi  eg  smiðinn 
og  þakkaði  honum  fyrir  alt  vel  gjört,  og  hann  grjet  sem 
barn,  og  kvaðst  engan  slíkan  mundi  fá  af  öllum,  er  sjer  af 
byssuskyttum  skikkaðir  yrðu. 

Svo  gekk  eg  til  portsins  og  vildi  út  ganga.  Satt  var  30 
það,  að  vaktarinn  og  alt  fólkið  gladdist  yfir  minni  lausn  og 
frelsan,  en  samt  bar  svo  til,  að  nær  eg  vildi  út  ganga  varð 
mjer  þvi  hamlað,  þvi  þeir  sögðu  sjer  það  af  Grabov  fyrir- 
boðið  vera,  og  báðu  mig  sjer  það  fyrirgefa.  Eg  setti  mig 
niður  á  vaktbekkinn  og  grjet  beisklega,  og  hugsaði  eg  þá  35 
til  Daviðs  og  Sáls.  —  I  þvi  kom  týmeistarinn  hvatlega  gang- 
andi,  og  þangað  sem  eg  sat,  og  spyr  hvað  þvi  valdi  að  eg 

11* 


164 

þar  sitji  og  gráti.  Eg  segi  sem  til  gekk.  Hann  þrifur 
karsklega  til  min  og  skipar  mjer  út  að  ganga,  og  segir  ef 
nokkur  sje  svo  djarfur  að  vilji  mjer  hamla  út  að  ganga 
skuli    hann   þar  til  dauðs  höggva  meÖ  sinu  eigin  sverði,    á 

ð  hverju  hann  hjelt  dregnu  sjer  i  hendi.  Síðan  gekk  eg 
frjáls  fyrir  hverjum  manni  í  burt  þaðan.  En  mikið  fúss 
varð  siðan  að  mjer  burtgengnum  með  Grabov  og  týmeist- 
aranum,  svo  týmeistarinn  bauð  honum  til  einvigis,  en  G-ra- 
bov    þorði  það  ekki,    þvi  týmeistarinn  var  hinn    besti  ein- 

10  vígismaður,  og  til  margra  lista  og  iþrótta  lagaður.  Og  nær 
eg  kom  i  borgina  fögnuðu  mjer  allir  minir  kunningjar  og 
landsmenn. 


XXIX.   KAP. 

Hjer  talast  með  styttsta  hœtti  hvernin  skömmum  tima 
15  siðar  en  þetta  áðurgreint  við  har  að  um  ventist  lukkan 
fyrir  Grabov,  sem  tiðum  þá  hendir,  er  öðrum  gröf 
grafay  en  svo  að  glöggvara  skiljist  þá  hlýtur  allan 
tilrekstur  að  greina,  sem  að  málinu  hnigur,  er  svo 
hyrjast  sem  eftir  fylgir. 

20  Einn    af    vorum    samþjónum    upp   á  týhúsinu    Söfren 

Andrjesson  að  nafni,  sá  eð  var  mjög  á  aldur  kominn  og 
einn  frómur  og  kyrlátur  maður,  hafandi  góða  formegan 
mörgum  af  oss  til  framar,  átti  sjer  eina  friða  miðaldra 
kvinnu  Mettu  eða  Matthildi  að  nafni,    og  við  henni  tvo 

25  syni,  Easmus  ogAndrjes,  þeir  eð  siglt  höfðu  að  Spania, 
fallegir  ungir  menn.  Pessi  Metta  var  vel  kynt,  bæöi  hjá 
herrafólki,  borgurum  og  bændum,  og  Ijetst  læknisdóm  með 
fara,  sem  var  þeir  sem  höfðu  móðsótt,  mældi  þá  með  bandi, 
signingum    og    pári  svo  þeim  batnaði;    item  við  kveisu  og 

30  köldu  Ijetst  ráð  kunna,    og  þáði  peninga  fyrir  af  bændum; 


165 

item  Ijetst  kunna  ráð  við  óþerrum  og  þáði  peninga,  hvar  fyrir 
klögun  kom  af  hendi  bænda  að  fyrir  slíkt  gigleri  og  fagur- 
mæli  hefði  gint  peninga  af  mörgum.  Petta  spyrst  uppá 
Kaupinhafnarslot,  og  lætur  slotsherrans  frú  senda  eftir  henni 
að  hún  fyndi  sig,  með  slotsherrans  ráði,  og  lætst  segja  henni  5 
i  einmælum  að  hún  hafi  mist  eina  silfurkönnu,  og  biður 
hana  þvi  til  leiðar  koma,  að  hún  fengi  að  vita  hver  hana 
tekið  hefði,  og  gaf  henni  vin  að  drekka  og  hjet  stórum  laun- 
um  að  öUu  framkvæmdu.  En  þó  hún  lengi  undan  færðist 
var  fyrir  vináttu  og  skenkinga  sakir  að  hún  lofaði  henni  á  10 
næsta  morgni  aftur  að  koma  og  nokkra  úrlausn  gjöra  hennar 
ósk.  Nú  kom  hún  að  morgni,  og  segir  frúnni,  að  hún  megi 
leita  að  könnunni  hjá  sinni  þjónustupiku,  sem  hún  nafnnefndi. 
En  slotsherrann  stóð  fyrir  framan  herbergisdyrnar  er  þær 
voru  inni,  og  varð  hún  þar  handtekin  og  i  fangelsi  sett  hjá  15 
slúttaranum,  það  er  sá  sem  innilykur  og  út  sjer  hvern  fanga, 
bæði  þá  sem  sitja  í  ráðhúskjallara  og  heima  hjá  honum 
sjálfum,  upp  á  lifs  eður  lima  straff.  Oftlega  varð  hún  sett 
upp  á  pinubekkinn  uppá  ráðhúsinu  og  vildi  aldrei  neitt 
annað  meðkenna  en  sem  greint  er,  og  kvað  það  sæmra  að  20 
pina  þær  og  pisla  sem  með  eitri  fyrirfæri  mönnum  sinum 
eður  sinum  ektamanni.  En  þeir  eftirleituðu  af  kappi.  En 
hún  upphóf  á  þann  hátt,  að  kona  ein  í  Stærra  Ferjustræti, 
Anna  kvinna  Pjeturs  Holstis,  hefði  beðið  sig  vinsamlega 
að  kaupa  sjer  þá  eitran  sem  nægðist  einum  til  liftjóns,  þvi  25 
G  r  a  b  o  V  hef ði  sig  innilega  beðið  áður  en  hann  hef ði  f erðast 
heiman,  að  fyrirfara  manni  sinum,  sá  eð  var  mjög  aldraður 
maður  og  hjet  Pjetur  Holst.^)  Hann  hafði  verið  kóng 
Friderichs  og  kóng  Christiáns  kaptugi,  frómur  maður 
og  guðhræddur  og  góður  i  áliti,  og  nær  hann  gekk  30 
út  af  húsinu   að   spátséra   til   góðra  vina   eður  til   strandar 


^)  Peter  Asmussen  Vejle  eða  Holst;  um  hann  sjá  Lind,  bls.  138— 
139.  Hann  dó  15.  Nóv.  1620.  fá  var  Cai  Rantzau  ekki  lengur  slots- 
herra,  heldur  Chr.  Friis  kanslari  (frá  6.  Júní  1620);  kona  hans  var 
Barbara  Wittrup.     RC. 


166 

að  skemta  sjer  þá  gekk  hann  við  tapar^),  svo  sem  borg- 
meistarar  og  aðrir  embættismenn  plöguðu  að  gjöra.  Kóng 
Friderich  hafði  tileinkað  honum  hundrað  dali  árlega  til 
uppheldis  alla  hans  lífstíð,  hvað  honum  heim  íluttist  í  naut- 

5  um  og  sauðum  og  svinum  og  öðru  þessháttar  hvert  haust 
fyrir  hans  húsdyr.  Pessum  sinum  fróma  ektamanni  hafði 
hún  tilreitt  einn  sængurstað  upp  á  lofti  sins  húss  fyrir 
mörgum  árum.  I  þessu  sama  húsi  hafði  Grabov  haft  her- 
bergi  i  10  ár  fyr  en  nú  svo  við  bar. 

10  Nú  vikur    þangað    aftur    sem    áðurnefnd  Metta    offrar 

þessu  máli  fyrir  borgmeisturum  og  ráðsherrum  staðarins,  að 
Anna  hafi  sig  hjer  um  beðið  og  heitið  sjer  stórlaunum  þar 
fyrir  og  bruggaði  fyrir  sig  svo  nægði,  þvi  hún  þyrði  ekki 
annað,  þvi  hann  hefði  afneitað  sjer  elsku,  yndi  og  kærleika 

15  utan  svo  fjelli  að  hann  væri  í  burt  nær  heim  aftur  kæmi, 
sem  þá  var  burtreistur  i  land  Holsten  til  foreldra  sinna,  og 
hafði  með  vilja  svo  til  ætlað,  að  hann  skyldi  eí  þá  heima 
vera  nær  svo  skeði.  Hún  kvaðst  bruggan  til  sliks  afneitað 
hafa,  en  sagðist  þó  hafa  breisk  orðið  fyrir  hennar  langgæðan 

20  bænastað  að  kaupa  fyrir  hana  þvilíka  eitran,  er  nefndum 
manni  hefði  til  lifláts  orðið,  en  hefði  honum  hvorki  bruggað 
nje  borið.  Petta  var  appskrifað  en  ei  uppborið,  heldur 
leynt  til  þess  Grabov  kom  heim.  En  þessi  Metta  var 
liílátin    upp  á  G-amaltorg,    er  svo  kallast,    fyrir  austan  ráð- 

25  húsið,  á  venjulegu  plássi  til  aftöku. 

Nú  er  þar  frá  aö  segja,  að  um  kvöld  það,  sem  Grabov 
var  kominn  heim,  þá  var  vaktmeistarinn  Söfren  Trafn 
með  allri  skarvaktinni  32  mönnum,  þangað  sendur,  nær  alt 
fólk  var  i  svefn  komið,  og  börðu  þar  að  dyrum.     Grabov 

30  átti  sjer  vini  marga,  og  sögðu  honum  þá  heim  kom  hver 
kvittur  á  var  kominn,  þó  hljótt  gengi  i  borginni,  hvar  fyrir 
hann    mætti    sjer  vara   taka.      Nú    klæddist   Grabov    með 


^)  Próf.  Björn  M.  Olsen  hefur  bent  mjer  á  að  þetta  muni  vera 
sama  og  enska  orðið  taper,  kerti,  og  er  þá  líkl.  hjer  átt  við  einskonar 
blys  (vaxblys?).  í  dönsku  er  til  „Tabersvend'',  blysberi  (Kalkars 
Ordbog  over  det  ældre  d.  Sprog). 


167 

hast  og  gengur  til  anddyra,  og  spyr  hverjir  á  knýi.  En 
vaktmeistarinn  segir  að  góðir  vinir  á  knýi,  hverja  Grabov 
biður  um  nótt  heim  ganga,  en  nær  daguj  sje  megi  þeir  aftur 
koma.  Vaktmeistarinn  hótar  hurðbroti,  ef  ei  væri  upplokið. 
Grabov  biður  um  frest  meðan  Ijós  kveikist,  og  gengur  nú  5 
í  stofu,  tendrar  Ijós,  og  með  hast  stingur  henni  i  stóra  kistu, 
lýkur  og  lætur  klæðispjanka  yfir  til  hylmingar.  Nú  gengur 
hann  til  dyra,  og  spyr  þá  við  hvern  þeir  erindi  eigi.  Vakt- 
meistarinn  segir  þeir  eigi  erindi  við  þá  konu  er  hjer  búi. 
Grabov  segir  hún  haíi  um  kvöldið  út  gengið  til  góðra  10 
vina,  en  viti  þó  ei  hvert.  Hinn  biður  hann  samt  upp  Ijúka, 
sem  hann  og  gjörði.  Og  nær  að  þeim  inngengnum  og  um 
stofur  og  loft  athugað  höfðu  og  eftir  leitað  og  ei  fundið 
hótuðust  þeir  við  alt  upp  að  brjóta,  kistur  og  skríni,  skápa 
og  hvað  annað,  sem  í  vegi  stæði  og  grunsemd  gæíi  um  15 
hylming  konunnar,  en  Grabov  með  góðyrðum  aftraði  þeim 
það  að  gjöra  og  gaf  stikpeninga,  og  varð  hönd  að  rjetta 
um  ábyrgð  og  borgun  í  konunni  til  næsta  morguns.  Síðan 
gengu  þeir  þaðan,  og  að  morgni  næstum  sendust  Grabov 
boð  af  borgmeisturum,  að  hann  án  dvalar  kæmi  uppá  ráð-  20 
húsið.  Og  næ'r  svo  skeði  sögðu  þeir  honum  best  að  gjöra 
sin  handsöl  laus  um  borgun  hans  húsmóður  Önnu,  sem 
manni  sinum  hefði  með  eitran  fyrirfarið,  og  sögðust  meina 
svo  máli  og  efnum  varið  að  sjálfur  hann  mundi  fullnóg  hafa 
að  umsýsla  sina  sjálfs  nauðsyn  fyr  en  lokið  væri  þvi  efni,  25 
hvar  við  honum  brá  næsta  þunglega.  En  nær  og  á  meðan 
þetta  þeirra  samtal  yíir  stóð  voru  tveir  menn  sendir  frómir 
og  erlegir  frá  borgmeisturum  með  járn  fóta  og  handa  til 
Önnu,  hana  þar  i  að  setja  og  varðhald  á  henni  að  hafa. 
Og  nær  þeir  komu  i  hennar  hús  og  hún  lá  i  sinum  klæðum  30 
í  sinni  sæng,  og  hún  varð  vör  við  járnin  brá  henni  litt  við, 
og  spyr  hvað  þau  jám  skyldu  merkja.  En  þeir  segja  alt 
sem  komið  var.  Hún  segir  að  ei  þurfi  sliks  við,  þvi  Gra- 
bov  sje  sinn  borgunarmaður.  En  þeir  sögðu  þvi  öllu  upp 
brugðið.  Og  nær  sem  hún  það  heyrði  greip  hún  i  sinn  35 
vasa  og  tók  þar  upp  af  tvo  silfurbúna  hnifa,  sem  Grabov 
átti,     og    með    öðrum    þeirra    gegnstakk    hún    sig    nálægt 


168 

hjartanu  og  kastaði  til  dyra  meö  ósk  þeirri,  að  hann  og 
stæði  i  hans  hjarta.  Strax  óskaði  hún  prestsins.  Svo  kom 
M.  Nikulás  sóknarherra  til  St.  Nikuláskirkju  til  hennar/) 
og  játaði  fyrir  honum  sinn  Jþunga  misgjörning,    að  hún  i  9 

5  ár  hefði  íiekkað  sinn  ektaskap  i  vondri  sambúð  með  Gra- 
bov,  tvö  börn  aíiað,  en  forsómað  löglegar  samvistir  með 
sinum  ektamanni,  til  hvers  misgjörnings  að  hún  lýstiGra- 
bov  fyrst  og  fult  tilefni  vera,  og  þar  til  hans  vond  áeggjan, 
áður  en  heiman  hefði  farið,  að  gefa  manni  sinum  inn  forgift 

10  til  fullkomlegs  liftjóns,  hvarúti  hún  væri  fundin  sönn  að 
sök,  og  hún  hefði  fengið  fóstru  sinna  barna  þann  eiturdrykk 
i  venjulegri  könnu  upp  að  bera,  sem  plagast  hvert  kvöld 
honum  til  nætursvölunar.  Og  með  þvi  hana  meÖ  gráti  svo 
mjög   angraði  hennar  misgjörð  og  girntist  huggun  af  Guðs 

15  orði  þá  i  sinni  dauðans  neyð  af  prestinum,  þá  Ijet  hann 
henni  það  i  tje  með  heilagri  aílausn  og  sakramentis- 
meðtekningu,  og  dó  siðan.  En  fóstran  varð  i  fangelsi  inn- 
sett  og  varð  liíið  að  missa,  þó  hún  byði  þar  upp  á  sinn 
eið,  að  hún  hefði  þar  ei  afvitað  að  honum  með  þeim  hefði 

20  eitran  borist  Lik  þessarar  kvinnu,  PjeturHolstis  Önnu 
stóð  ógreftrað  fyrir  ofan  jörð  i  13  vikur,  og  var  haft  út  á 
Nýkirkjugarð,  sem  var  fyrir  utan  Norðurport  staðarins,  og 
stóð  þar  i  tveimur  kistum  á  likbörum  undir  einu  skúri. 
Margur  lá  fram  á  hennar  kistu,  svo  eg  sem  íieiri,  og  drukkum 

25  þar  við  margan  pott  öls  á  sunnudögum,  nær  vjer  þangað 
spátseruðum.  En  það  hennar  lik  svo  lengi  ógreftrað  stóð 
fyrir  ofan  jörð  skeði  fyrir  þesskonar  orsakir  sem  hjer  eftir 
segist. 


^)  Af  þyi  enginn  prestur  við  St.  Nikuláskirkiuna  heitir  svo  á  þeim 
timum,"  geta  RC  til  aö  það  haíi  verið  Niels  Mikkelsen  Aalborg  (1562— 
1645)  prestur  við  Hólmskirkjuna  1617—1639. 


169 


XXX.   KAP. 

Og  nær  sem  þetta  skelíilega  verk  var  yfirstaðið,  að  þessi 
Anna  hafði  sig  sjálf  aílifað  og  áður  lýsti  Grabov  sjer 
jafnsekan  í  þvilikum  glæp  vera  sem  fyr  er  getið,  jafnskjótt 
spratt  þessi  sögn  fyrir  kóng  og  var  G-rabov  strax  fyrir  kóng  5 
kallaður  og  skyldi  senn  í  Bláturn  setjast.  En  i  þann  tima 
voru  i  Kaupinhafn  margar  aðalpersónur  nýlega  aðkomnar, 
til  hverra  hann  sendi  hastarlega,  og  fyrir  þeirra  bænastað 
fjekk  þá  náð,  að  12  menn,  6  af  aðli  og  6  borgarar,  skyldu 
ganga  i  borgun  fj^rir  hann,  að  hann  ei  umhlypist  til  þess  10 
að  herradagur  var  upp  á  Kaupinhafnarsloti  nærri  miðju 
sumri  haldinn.  Kóngur  vildi  strax  hann  rjetta  láta,  og  kvað 
þó  hundrað  lif  hefði  að  öllum  tortimt  hefði,  og  þessvegna 
skyldi  hennar  h'k  ei  fyrri  greftrast  en  hans  lik  með  hennar 
i  sömu  gröf  kæmi,  og  ei  meintu  menn  annað  en  svo  mundi  15 
tilfalla.  En  nær  herradagur  var  haldinn  þá  báðu  allir  fyrir 
og  um  Barabbam  eður  Grabov,  að  hann  laus  gæfist,  af 
þeim  danska  aðli,  er  svo  frekt  í  þvi  efni  gengu  á  kóng,  að 
hann  varð  þvert  sinni  vild  i  móti  láta  svo  vera  sem  þeir 
með  sínum  frúm  og  dætrum  um  báðu,  svo  Grabov  laus  20 
gjörðist,  hvers  máls  ábyrgð  hann  lagði  þeim  á  hendur  og 
herðar  fyrir  Guði.  En  fyrir  það  hennar  lik  varð  grafið 
kom  hennar  bróðir  úr  landi  Holsten,  sá  eðMarteinn  hjet, 
og  gaf  út  300  dali  að  hennar  likami  mætti  grafast  innan- 
garðs  i  kristinna  manna  reit,   og  fjekk  ekki  nema  til  hálfs.  25 

Fimm  menn  mistu  sitt  líf  fyrir  þeirra  glæps  sakir;  fyrst 
ein  fróm  vefarakvinna,  sem  hjet  Elisabet  i  sama  stræti' 
er  fyrst  af  öllum  gaf  sig  upp  um  þeirra  samanlifnað,  og 
sagðist  ugga  fyrir  þungu  straffi  þeirra,  er  þar  inni  bjuggu 
vegna  þessara  tveggja  persóna,  Grabovs  og  Önnu,  er  svo  30 
athugalaust  lifðu  i  sinum  skelfilegum  glæp  og  vondri  breytni 
við  þann  fróma  og  gamla  mann  Pjetur  Holst,  er  nærðist 


170 

af  þeirra  diskaleifum.  Petta  hnjóð  og  konunnar  umtal  og 
vandlætingarorð  spurðist  til  Grabovs  herbergis,  og  keyptu 
tvö  drengmenni  til  að  gjöra  skelíing  konunni,  þeir  eð  stóðu 
undir  hennar  húss  vindaugum,  ogum  kvöldið,  sem  hún  settist 
ð  til  borðs  hjá  manni  sinum,  þá  gáfu  þeir  upp  svo  grimdarleg 
hljóð  sem  flögð  eður  skrimsl  verið  hefði.  En  komið  var 
nálægt  hennar  barnburðartima,  og  nær  hún  þessi  hljóð 
heyrði  fjell  hún  strax  dauð  niður.  f  essir  drengir  íiúðu.  — 
Sá  annar  er  sitt  lif  Ijet  var  sá  frómi  gamli  mann.  —  3.  var 

10  Anna  hans  kvinna,  er  sig  sjálf  liíijet.  —  Sú  fjórða  var 
Metta,  sem  hálshöggvin  var  fyrir  það  hún  eitranina  i  kram- 
búðinni  keypti.  —  Sú  íimta  var  sú  einfalda  og  fróma  fóstra, 
er  drykkinn  upp  bar  til  mannsins  sængur,  sú  eð  og  Anna 
hjet,  ein  dægileg  persóna,  yíir  hverja  öll  borgin  nálega  sig 

15  aumkvaði  sárlega,  og  veit  eg  hún  var  kölluð  fjórum  sinnum 
fyrir  rjettinn,  og  stóð  það  yíir  i  hálft  ár  fyr  en  varð  rjettuð, 
hver  að  vottaði  sitt  sakleysi  til  Drottins.  Lýkur  hjer  um 
framar  að  tala,  utan  Grabov  hjelt  samt  liíinu  og  varð  enn 
settur    yíir    byssuskytturnar,    þó    þeim  ei  vel  likaöi,    en  þó 

20  með  þvi  skilyrði,  að  hann  friðsamlega  við  hvern  mann  höndl- 
aði,  en  ef  öðruvisi  reyndist  skyldi  annað  pláss  þvi  óhent- 
ugra  fá. 

Og    liðu   nú  svo  stundir  fram  þar  til  kóngur  lætur  oss 
tilsegja  með  prófoss,  sá  eð  var  MarteinnHoIst  og  í  hins 

25  stað  var  nylega  kominn,  á  einum  sunnudegi  að  vjer  allir 
byssuskyttur  skyldum  að  næsta  morgni  komnir  vera  til  eins 
slots  upp  i  landinu  er  lá  2  mílur  frá  Kaupinhafn  er  Ifstrup^) 
hjet,  nær  klukkan  var  6,  það  er  miður  morgun  hjá  oss,  og 
urðum  vjer  um  nóttina  á  ferð  að  vera  íiestir  af  oss.     Hen- 

30  rich  hjet  sá  maður,  er  eg  með  fylgdist  um  nóttina,  og 
komum  við  á  þann  veg,  er  lá  til  Friderichsborgar.  Peim  vegi 
er  svo  varið,  hver  eð  kallast  kóngsvegur,^)  að  hann  er  upp- 
hlaðinn  sem  stjett  og  svo  hár  sem  vel  vaxinn  maður  víðast 


^)  Ibstruphöll;  þar  heitir  nú  Jægersborg.    RC. 

2)  Á  kóngsvegum    mátti   þá   aðeins   ferðast  konungur  sjálfur  og 


þeir  sem  hann  leyfði. 


171 

og  enn  hærri  i  sumum  stöðum,  og  er  meÖ  portum  víða. 
Um  nóttina  skein  nokkuð  tunglið  stundum,  svo  okkur  varð 
það  til  liðs.  Á  þessum  vegi  fundum  við  eyk  nokkra,  er 
bændum  tilhej^rði;  hana  vogúðum  við  að  taka,  beisluðum 
og  henni  á  bak  stigum  og  höfðum  gott  lið  af  henni  mest  5 
af  veginum-  Ekki  fórum  við  um  almenningsveg,  því  við 
þorðum  ekki,  heldur  tókum  við  það  til  ráðs  að  lyfta  henni 
uppá  kóngsveginn,  hvað  okkur  vel  tókst,  en  þó  með  stórura 
eríiðismunum.  Og  nær  við  voguðum  ei  lengur  Ijetum  við 
hana  síga  ofan  af  þessum  kóngsvegi  aftur  á  sljettlendið,  og  10 
komumst  svo  án  slysa.  Og  um  morguninn.  nær  kóngur  sjálfur 
munstraði,  vorum  við  og  allir  aðrir  þar  koranir,  utan  einn 
brast,  sá  eð  Malcus  hjet,  og  var  einn  bartskeri  að  embætti, 
annar  bartskeri  var  og  undir  regimentinu,  sá  eð  Pjetur 
hjet.  Pessi  Malcus  kom  skamt  eftir  það  að  fólk  alt  var  15 
upplesið.  Ekki  talaði  kóngur  um  það,  en  strax  sem  þessi 
Malcus  kom  skipaði  G-rabov  strax  inn  í  fangelsi  að  setja. 
Og  nær  miðdagur  kom  gengum  vjer  allir  fyrir  kóng  og 
báðum  hann  lausan,  hvað  oss  veittist  strax,  og  brást  kóngur 
ökunnugur  við,  að  hann  var  i  fangelsi  korainn,  og  gaf  þá  20 
skuld  uppá  Grabov. 

En  sú  iðja,  sem  vjer  þar  höfðum  fyrir  kóng  og  oss 
hjet  launum  fyrir  var  svo,  að  þar  fyrir  sunnan  Ifstrups  slot 
var  eitt  kringlótt  vatn,  i  hverju  hafði  skógur  vaxið,  hvern 
kóngur  hafði  upphöggva  látið,  og  á  sama  sumri  allar  rætur  25 
þess  skógs  uppsaga  látið  niðri  jafnt  grunni  vatnsins,  og  það 
fengið  af  sjö  hógþýskum^)  mönnum,  er  þesskonar  list  lært 
höfðu,  og  þessar  skógarrætur,  er  þá  allar  frá  grunni  lausar 
voru,  áttum  vjer  i  þessu  vatni  að  höndla,  uppdraga  og  í 
einn  köst  koma,  hvar  og  til  kóngurinn  sjálfur  styrkti  einnin,  30 
nær  á  land  kom.  Og  eitt  sinn  i  þá  þrjá  daga  er  vjer  vorum 
til  Ifstrup  bar  svo  við,  að  kóugur  kastaði  hnyðjurótum  uppá 
köstinn,  einni  eftir  aðra,  að  Grabov  stóð  á  bak  til  við 
kóng  með  sitt  sverð  við  siðu,  hvers  klót  og  hjölt  að  forgylt 
var,    og    með    sina    glófa    gullbaldýraða.      Og    nær    kóngur  85 


')  o:  háþýskum,  sbr.  þýska  orðið  hochdeutscli. 


172 

leit  við  sá  hann  Grabov  standa  svo  drambsamlega  sjer  til 
baka,  en  svo  brá  kóngi  við,  að  vjer  meintum  hefði  hann  ei 
sitt  sverð  frá  sjer  lagt  eður  sinn  regimentisstaf  í  hendi  haft, 
mundi  Grabov  þess  vis  hafa  orðið,  að  hann  á  bak  til  við 

5  kóng  stóð  svo  rembilega  og  slikt  óbljúgt  hjarta  hafandi, 
að  hann  gat  sjeð  kónglega  tign  sig  svo  mjög  litillækka  og 
sig  til  eríiðis  gefandi  verða.  En  samt  varð  Grabov  svo 
skelkaður  við  þau  orð,  er  kóngur  reiðuglega  til  hans  sagði, 
að    hann  með  mesta  hast  greip  af  sjer  sitt  sverð  og  tók  til 

10  verksins,  og  hjelt  því  fram  svo  lengi  að  kóngur  var  persónu- 
lega  viðstaddur.  Ei  ógladdi  oss  þá  kóngur  talaði  til  hans, 
og  spurði  hann  að,  hvort  hann  væri  ekki  of  djarfur,  þar 
hann  sæi  alla  i  fulln  erfiði  standa  og  sig  einnin,  en  dirfðist 
með    drambsamri    hegðan    sém    einn    hundur    þar    iðjulaus 

15  standa. 

Einn  tíma  í  frávist  kóngs  segirGrabov  til  min,  eg  og 
eitt  hundrað  af  minum  landsmönnum,  hann  vildi  þeir  væri 
sjer  undirgefnir  til  þviliks  verks,  og  hann  eftir  vild  sinni 
mætti  yfir  þeim  herskja  og  drotna.     Pá  ansaði  eg  brosandi 

20  og  segi  samt  þjóti  i  þeim  skjá,  en  ekki  sagðist  eg  ósk  hans 
svo  mjög  afvirða,  að  með  þvi  nokkuð  framgengi  eftir  minni 
ósk  og  vjld,  að  það  hundrað,  sem  hann  um  bæði,  væri  allir 
sem  Grettir  sterki  og  Ormur  Stórólfsson  eður  slikir 
fleiri.     Pá    brosaði    alt  compagniið,    en  hann  andvarpandi  i 

25  burt  fór. 

Pað  þriðja  og  siðasta  kvöld  sem  vjer  þar  vorum  vildi 
Grabov  að  vjer  skyldum  lengur  áfram  á  iðju  halda  en  við 
týhúsið  var  gömul  venja  og  jafnlega  plagaðist,  sem  var  stund 
eftir  nón.    En  vjer  skeyttum  þvi  ei,  klæddum  oss  og  geng- 

30  um  fyrir  kóng  og  sögðum  sem  til  bar.  Grabov  var  strax 
fyrir  kóng  kallaður  og  mátti  þá  enn  he^'ra  kóng  byrstlega 
til  sin  tala  og  harðinda  hótan.  Síðan  þakkaði  kóngur  oss 
bæði  hlýðni  og  starf  og  gaf  oss  12  tunnur  öls  af  því  öli, 
er  kallist  kóngsöl.    Síðan  ferðuðumst  vjer  heim  um  kvöldið, 

35  og  komu  fæstir  á  næsta  degi  til  týhússins. 

Einn  dag  bar  svo  við  um  veturinn  að  eg  með  öðrum  6 
völdustu   mínum  ungum  leikbræðrum  tóknm  oss  til  að  for- 


173 

sóma  og  komum  ei  uppá  munstring  til  týhússins  og  gjörðum 
oss  samlag  til  veislu  á  meðal.  Banckeyt^)  hófum  vjer  upp 
við  austurskaut  borgarinnar  í  kostulegu  húsi,  hjeldum  og 
meintum  að  vjer  mundum  þar  dulist  og  hulist  geta.  En 
þegar  liðið  var  vel  miðdagstíð  svo  sást  prófoss  að  garði  5 
ganga  af  þeim  er  svo  við  sátu  i  gegnum  glervindaugu 
hússins.  Flestir  blygðuðust.  Nú  sat  eg  fyrir  borðsenda,  og 
átti  eg  að  vera  selskapsins  ofursti,  og  segi  þeir  skuli  enga 
blygðun  á  sjer  merkja  láta.  Nær  hann  nú  inngengur  segi 
eg  hann  velkominn;  hann  þá  það  gjarnan  og  Ijet  ei  neitt  10 
á  sjer  merkja,  utan  gjörði  sjer  gaman  við  mig  eftir  venj- 
unni  og  vorir  spilmenn  spiluðu  uppá  sin  hljóðfæri.  Síðan 
segir  Marteinn  prófoss  að  ei  muni  sjer  nje  oss  tjá  þar  lengur 
sitja,  og  munum  vjer  hljóta  sjer  til  týhússins  að  fylgja.  Vjer 
tókum  þvi  vel  og  báðum  hann  tillaga  góðra.  En.  nær  vjer  15 
þar  komum  vorum  vjer  allir  settir  á  ísnum  í  sinn  járnbolt 
hver  vor,  og  12  leðurfötur  uppá  hvem  vorn  af  undirprófoss- 
inum  Steingarð.  Petta  straff  tókum  vjer  út  fyrir  utan 
vatnsportið  í  þeirri  höfn  sem  liggur  miUi  týhússins  og  pró- 
vianthússins,  sem  hvert  um  sig  er  hundrað  faðma  langt.  20 
Ei  vildi  Marteinn  oss  pisla  eður  neitt  þar  um  segja  er 
vjer  aðhöfðumst,  heldur  kvaðst  hvern  á  sinu  heimili  hitt 
hafa  í  voru  fullu  nauðsynjastarfi.  En  Lauritz  var  íimur 
til  þess,  sem  var  undirprófoss,  og  þeir  kölluðu  lambssteik, 
þvi  á  milli  vor  og  hans  var  lítil  vinátta,  svo  hann  einatt  25 
af  oss  átti  um  kúlur  að  kemba,  sem  gamalt  orð  greinir. 
Og  nær  hann  hafði  oss  alla  með  sögðum  hætti  aíieyst  þá 
segist  hann  fyrirbjóða  öllum  af  vorum  compagníi  að  forskona 
eður  oss  vægð  að  veita  hvorki  með  þurrum  klæðum  eður 
ööru  þesskonar,  og  það  eftir  G-rabovs  tilskikkun.  Eg  segi  30 
og  nokkrir  að  einatt  beri  hann  oss  gleðifrjettir,  og  mörg  og 
mæt  spottyrði  hlaut  hann  þá  sem  endrarnær  að  inndrekka, 
með  því  grunt  var  á  hinu  góða  með  oss,  þvi  þessi  maður 
var  oss  mjög  óhoUur,  og  bar  vorar  ávirðingar  á  hræsibrekkur 
oftlega,  sem  hann  mátti  þó  þrátt  án  vera,  þvi  í  valdi  meðal-  35 


^)  d.  Banket,  veislu. 


174 

göngumannsins  er  mikið,  þvi  hann  kann  að  bæta  sem  vel 
vil  gjöra,  hinn  kann  og  spilla  og  miklu  illu  til  leiðar  koma, 
sem  það  ástundar  og  dagleg  dæmi  útvísa.  Nú  var  sá  siður, 
sem  fyr  var  nefnt,  að  skipherrar  vöktu  á  víxl  á  daginn 
5  sem  á  næturnar,  á  þeim  skipum,  er  i  höfninni  lágu  hinu 
megin  við  próvianthúsið.  ?aðan  kom  gangandi  á  isnum 
einn  sá  skipherra  er  Pjetur  hjet,  hver  eð  var  höybátsmaður 
á  þvi  skipi  er  kallaðist  St.  Pjetur,  og  eg  frá  Englandi  með 
kom.    Hann  gengur  þar  að  er  eg  sat  í  járnboltinum  á  öðrum 

10  fæti  og  svellstorkinn,  en  þó  ei  minnst  votur  næst  mjer,  og 
heilsar  oss,  og  kvaðst  hafa  þekt  mig,  og  tekur  nú  dýraskinns- 
húfu  af  höfði  sjer  og  minn  hatt  af  höfði  mjer  og  setur  hana 
upp  á  mitt  höfuð  og  segir  mjer  heimila  vera  til  þess  eg 
sjer    aftur    færi.     Eg    kvað  hanu  mikið  voga  i  mót    undir- 

15  prófossin^  forboði.  Hann  kvaðst  litið  um  hann  hirða,  þvi 
hann  væri  ekki  yíir  sig  boðinn.  Og  að  honum  nýlega 
burtgengnum  kom  Lauritz  með  grimmlegu  viðmóti,  og 
spyr,  hver  svo  djarfur  væri,  að  gjörði  slikt  á  móti  yfirvalds- 
ins    forboði.       Eg    uppá    dár    bað    hann    nú    vægðarsaman 

20  vera.  Peir  segja  honum  gabb  gjört  og  gekk  svo  i  burt. 
En  skömmum  tíma  siðar  Ijet  hann  oss  lausa  úr  járnum  eftir 
yíirvaldsins  tilskikkan. 

Pennan  vetur    hafði  eg  vakt  við   týhúsið,    og  hafði  eg 
i    þann    tima    mitt    herbergi  og  lossamenti  hjá  einni  herra- 

25  jómfrú,  hver  aldrei  hafði  gift  verið,  sú  eð  var  fróm  og  guð- 
hrædd  og  hjelt  hús  fyrir  sjálfa  sig  i  Vagnmannstræti.  Aldrei 
hafði  hún  fyr  nokkurn  mann  til  herbergis  haldið.  Hún  var 
elskuleg  og  hirðsiðavönd,  svo  sem  herrafólk  er  til  vanið. 
Hún  hjet  Christin  Svala.^)    Hún  hafði  tvisvar  fyrir  göldr- 

30  Tim  orðið,  og  i  hvert  sinn  beinbrot  liðið  á  sama  fæti.  Henn- 
ar  systir  ein  bjó  i  borginni  sú  eð  Armgordt  hjet  og  gift 
þar  einum  kaptuga  kóngs  er  Stephanus  hjet;  hann  var 
rikur  maður  og  bjó  i  mikki  húsi,    og  undir  þvi  hafði  hann 


^)  Christine  Svale  var  dóttir  landsdómara  á  Fjóni  Verner  Bertel- 
sen  Svale;  systir  hennar  Ermegaard  var  gift  Steífen  Serensen  kap- 
teini.    RC. 


175 

vins  og  ölskjallara,  hvar  inni  eg  hafði  fritt  sæti  og  öl 
án  keypis  hvern  sunnudag.  Pessi  systkin  sagÖi  hún  mjer 
(auk  annars  margs  íieira)  að  verið  hefði  með  sjer  18  alls 
að  tölu,  og  þvi  af  góssi  sjerhverju  litið  hlotnast.  En  af 
hverju  það  svo  hryggilega  við  bar  að  henni  svo  tvisvar  til  5 
beinbrots  slysaðist  sagði  hún  mjer  að  skeð  hefði  að  sjer  hefði 
misunt  verið  af  annari  jómfrá  þess  herramanns  að  njóta  sem 
hún  var  trúlofuð,  og  það  tvær  reisur  með  sama  hætti.  Engum 
án  hennar  leyíis  mátti  eg  þar  innfylgja,  og  aldrei  talaði 
hún  óstutt  orð  til  min  í  það  hálft  annað  ár,  sem  eg  þar  til  10 
herbergis  dvöl  hafði,  utan  eitt  sinn,  er  svo  við  bar,  að  hún 
hafði  gleymt  að  læsa  i  skápnum  einni  bók,  er  þær  systur 
áttu  og  þeim  var  til  erfða  fallin,  er  kallaðist  Henrichs 
Smiðs  bók/)  og  voru  á  uppteiknaðir  allskyns  sjúkdóms- 
hættir  og  kvillar,  sem  manneskjunni  i  heiminum  kynni  15 
ýmislega  til  að  falla,  karlmönnum  og  kvennmönnum,  og 
læknisdóm  til  sjerhvers.  Pessa  bók  vildi  hún  að  enginn 
yíirliti,  en  mjer  varð  það  á.  að  eg  var  tekinn  til  að  lesa  i 
henni.  nær  hún  kom  í  stofuna.  Pá  Ijet  hún  mig  kenna  á 
sjer,  og  sagði  þar  inni  hæfði  engum  óbljúgum  skálk  að  lesa,  20 
og  hnftti  þar  við  mörgu  og  mörgu  um  karlmanns  og  einkum 
kvennmanns  eðli  og  háttalag.  Og  nær  hún  hafði  hjer  um 
langa  oratiu  framþulið,  þá  snýr  hún  um  blaði  sinnar  ræðu, 
og  segist  mig  engan  skálk  meina  nje  ætla  vera  muni,  svo 
hún  það  hefði  mátt  merkja,  eða  af  minu  framferði  þurft  25 
sig  stórum  að  hneyxla,  frá  því  eg  komið  hefði  i  hennar 
herbergi,  og  bað  mig  siðan  um  fyrirgefning  og  leyfði  mjer 
að  lesa  i  henni  nær  systir  hennar  ei  af  vissi,  og  úr  henni 
skrifaði  eg  5  eða  6  arkir,  og  voru  i  káhyttu  innbornar  siðar, 
nær  eg  fjekk  þann  skaða  er  eg  ber  til  andláts.  30 

Nú  vik  eg  frá  Christinu  Svölu  um  sinn,  og  þar  til 
að  kóngur  um  vorið  Ijet  6  skip  þau  sjerdeilis  stærstu  til 
siglingar  útbúa,  með  hverjum  hann  sjálfur  reisti  ásamt 
þeim  þremur  ungu  herrum,    canceleranum,   statshaldaranum 


^)  Hefur  verið  eitthvert  lækningarit  eftir  hinn  fræga  lærdóms- 
mann  Henrik  Smith  (f  1563),  líklega  safnritiö  ,H-  S.'s  Lægebog*.  Um 
höf.  sjá  Biogr.  Lex. 


176 

og  öUu  Danmerkur  ráði  til  Björgvin  í  Noregi,  hvar  herra- 
dagur  haldast  skyldi  Anno  1621.^)  En  nær  vjer  á  leið 
komum  undir  Noreg,  þá  mætti  oss  það  skip,  sem  fylgt 
hafði  á  leið  þvi  skipi,  sem  hjet  St.  Lauritz  en  öðru  nafni 
5  Vaturhundur;  það  skip  var  sent  að  Austindien  til  þess 
kastala,  sem  danskir  menn  höfðu  þar  gjöra  látið,  sem  Dans- 
borg  nefndist,  og  siðar  skal  gjör  umtalast,  ef  Guð  mig  til 
endast  lætur.  Og  úr  þvi  vorum  vjer  með  sjö  skip  i  íiota, 
og  fengum  vjer  góðan  byr,    þangað  til  vjer  norður  komum 

10  að  því  sundi,  er  sker  sig  upp  i  gegnum  landið  til  Björgvins- 
borgar,  sem  eru  12  vikur  sjóvar.  En  flestöU  skip  fara  ekki 
það  sund  sakir  stillviðra,  heldur  hafmegin,  þó  meiri  vegar- 
lengd  sje.  En  kóngur  rjeð  það  af  að  uppsigla  þetta  sund, 
og  virtist  stýrimönnum  djarílega  tilráðið  sakir  byrleysis,   er 

15  á  þeirri  leið  brátt  til  fellur,  og  fordýpi,  svo  ei  verður 
atkerum  varpað. 

Kóngsins  lífskip  i  þann  tima  hjet  Patientia,  sem  var 
mjög  stórt  og  prýðilegt  herskip.  Hún  hafði  72  fallstykki 
innanborðs^)  og  öll  af  kopar.     Petta  skip  bar  mikla  gylling 

20  á  sinum  fremri  og  eftri  hluta  með  tvöföldu  gallerí  og  með 
gyltum  pílárum,  það  er  skipsins  umgangur  utanborðs  úr  ká- 
hyttu,  hvar  inni  yíirvöldin  standa  og  drekka  hver  öðrum 
til  nær  samskipa  siglt  verður.  Annað  herskip,  sem  þar  næst 
gekk  hinu  fyrra  var  St.  Anna,  eitt  mikið  skip  með  56  stykkj- 

25  um,  einnin  forgylt  til  beggja  stafna  og  með  úthöggnum 
bilætum  til  beggja  hliða  meö  ýmislegum  color,  sem  Patientia 


^)  ?að  var  árið  1622.  Eftir  dagbók  Christiáns  konungs  4  fór  hann 
á  stað  frá  Krónborg  18.  Júlí.  í  ílotanum  voru  skipin  „Patientia", 
„St.  Anna",  „Ridderen"  (o:  „Den  sorte  Rytter"),  „Justitia"  og  „Raphael." 
—  A  leiðinni  mættu  þeir  „Nældebladet",  sem  Jens  Munk  var  skipstjóri 
á,  og  slóst  það  í  förina  með.  —  Jón  Indíafara  hefur  hjer  líkl.  mismint 
um  nöfn  sumra  skipanna.  —  Sbr,  athugasemd  RC.  við  þennan  stað 
(dönsku  þýð.,  I.  bls.  225)  og  rit  þau  sem  þar  eru  nefnd.  —  A  öðrum 
stað  eru  nefnd  i  förinni  auk  fjögurra  fyrstu  skipanna  „Fides",  „Nælde- 
bladet",  „Lindormen"  og  „Dragen'".  '  Sbr.  Lind,  bls.  8,  og  ritin,  sem 
þar  eru  tilgreind. 

*)  ?að  raá  telja  víst  að  fallbyssurnar  hafa  ekki  verið  svo  margar 
á  skipunum  sem  hjer  er  sagt.    RC. 


177 

og  eins  þau  æðstu  stríðsskipin.  Hiö  þriöja  herskipið  var 
Justitia,  eitt  mikið  skip  með  50  stykkjum  og  sama  prýði- 
búningi  sem  hin  önnur  og  áður  eru  greind.  A  þessu 
herskipi  var  eg  fyrir  byssuskytter  þjónandi.  Minn  kaptugi 
hjet  Chriatofer  Boye^^)  einn  maður  af  engelskri  ætt  til  5 
faðernis  en  af  norskri  ætt  til  móðernis,  og  nú  í  þann  tima 
hafði  gjört  reisu  til  Austindien,  og  um  vorið  fyrir  var  þaðan 
heim  aftur  kominn.  Skipherrann  hjet  Pjetur  Hansson, 
minn  arkelimeistari  eður  constabel  hjet  Niels  Dreyer, 
einn  stórhugaður  maður  en  mjer  þó  góður;  með  honum  10 
vorum  vjer  byssuskyttur  25.  f*að  fjórða  skip  var  Spes,^) 
eitt  ágætt  herskip  með  vel  40  stykkjum,  og  var  prýðilega 
tilsett  að  öllu.  Hið  fimta  herskip  var  Fides,  sjerdeilis  vænt 
gangskip  og  lystilegt  tilsýndar.  Hið  sjötta  herskip  var  sá 
Svarti  E.iddari,  mikið  og  vænt  herskip  með  eins  stykkjum,  15 
öU  af  kopar.  Hið  sjöunda  skipið,  sem  i  ferð  kom  til  vor 
og  fyr  var  um  getið,  á  hverju  var  kaptuginn  sá  velreyndi 
Jens  Munck,  sem  vel  fyrir  tveimur  árum  var  frá  Veigat 
heim  aftur  kominn,  var  sá  Lýbski  Davíð,  og  með  mörgum 
stykkjum,  eitt  mikið  gangskip.  Pessi  öU  sjö  skip  voru  prýði-  20 
lega  munsteruð,  stafferuð  og  tilsett  og  hvert  með  sinni 
stóríiag,  bolsaner  og  skartklæðum  alt  um  kring  við  borð- 
stokka  á  hvers  skips  bæði  borð.  A  kóngsins  sjálfs  herskipi 
voru  12  trompeter,  en  á  hinum  tveimur  þeim  stærstu  4  á 
hverju,  en  á  hinum  þrír  hverju.  Með  kónginum  og  hans  25 
skipi  voru  þeir  þrír  ungu  herrar,  cancelerinn,  statholderen 
og  Danmerkur  ráð,  utan  sá  góði  og  gamli  mann  Gabriel 
Krús,  hann  var  upp  á  St.  Önnu,  en  á  voru  skipi  voru  með- 
fluttir  48  dravantar  kóngsins  og  12  kóngsins  instrumentistar 


*)  RC.  geta  þess  til  að  hann  sje  sá  Chr.  Hansen  (Boye),  sem  Lind 
nefnir  bls.  223,  er  var  skipstjóri  í  Indiaförinni  1618 — 1622,  og  er.  það 
mjög  líklegt.     (D.  þýð  II.  bls.  13). 

2)  Tilg.  útg.  fyrir  Fides  í  hdr.,  sbr.  orðamuninn.  Til  var  þá  danskt 
herskip  er  svo  hjet.  fað  er  óh'klegt  að  J.  Ind.  hafi  skrifað  Fides  sem 
nafn  á  2  skipum,  svona  hvort  á  eftir  öðru,  en  líkl.  hefur  það  skip 
sem  hjer  er  átt  við  verið  annaðhvort  „Drageii",  „Lindormen",  eða 
„Raphael".     Sbr.  athugas.  v.  bls.  176. 

12 


178 

og  musikantar.  Pessir  tveir  hópar  hvorir  fyrir  sig  höfðu 
stórt  herbergi  innan  skipsborðs.  Ei  minnist  eg  tölu  sjerhvers 
skipsfólks.  Og  eftir  kristilegum  plagsið  var  á  hverju  skipi 
haldinn  corum  eða  morgunsöngur  með  bæn  og  blessan  hvem 
ö  morgun  og  eins  kvöldsöngur  á  kvöld,  og  á  miðvikudögum 
var  haldinn  predikun  og  nær  sem  miðdags  eður  kvöld- 
máltíð  skyldi  haldast  var  slegið  uppá  ketiltrumburnar 
og  i  trómet  blásið,  og  blása  fjórir  i  senn.  Petta  sje  full- 
nægja  hjer  um. 


10  XXXI.  KAP. 

Pað  fyrsta  kvöld  sem  vjer  komum  upp  i  þetta  sund  og 
bæir  stóðu  til  beggja  handa  lögðumst  vjer  fyrir  atkerum. 
Skip  kóngsins  lá  lengst  fram  i  flotanum,  og  svo  hvert  skip 
eftir    þvi    sem    til  var    skikkað  í  rjettri  orðu.     Svo  bar  við 

15  að  vor  kapteinn  dró  frá  voru  skipi  með  litlum  bát,  er  hverju 
skipi  fylgir,  og  til  þess  skips,  er  einn  af  ráðinu  með  fylgdi, 
sem  var  Gabriel  Krús,  er  hjet  St.  Anna.  En  nær  hann 
aftur  heim  kom  varð  stórt  upphlaup  á  skipi  voru  með  kap- 
tuga  vorum  og  öllum  kóngsins  dravöntum,   svo  að  kaptuginn 

20  bauð  þeim  á  land  og  i  einvigi,  hverjum  sem  voga  vildi,  en 
þeir  aftur  á  móti  voru  ólmir  og  óviðráðanlegir,  svo  þar 
áhorfðist  að  mannslög  verða  mundi  hefði  eiGabrielKrús 
þangað  komið  og  stilt  til  friðar  með  þeim  og  þaggaði  kóngs- 
ins    dravanta,    og  varð   að  lofa  þeim  hálfri  lest  af  Rostock- 

25  aröli. 

•  Yjer  vorum  3  daga  um  þetta  sund  fyr  en  vjer  komum 
upp  til  Björgvin.  Vjer  höfðum  stórt  gaman  af  þvi  bygða- 
fólki,  sem  var  á  þeirri  leið  á  bæði  borð  við  oss,  sem  voru 
á  sinum  ökrum  og  að  sinni  annari  iðju,  er  við  lá.    En  nær 

80  vjer    komum    upp    að     þvi     kennileiti,    er    Back    van    Ea 


179 

nefnist,^)  fyrir  þessu  kennileiti  var  sú  skipvenja  og  gömul 
sjólög,  að  hverjir  sem  Jþar  höfðu  ei  fyr  komið  nje  hjá  farið 
skyldi  frá  stóru  seglrá  í  sjóinn  hleypt  verða,  utan  sig  frelsi 
með  drykkjupeningi.  Sem  kóngur  fjekk  þetta  að  vita  þá 
mýkti  hann  þetta  lögmál  með  þeim  hætti  að  hann  gaf  eitt  5 
12  marka  vínstaup  i  hvern  4  manna  skutul,  og  kvaðst  þekkja 
svo  fólk  sitt  að  þvi  mundi  koma  betur  að  vökna  innan 
heldur  en  utan.  Svo  niður  lagðist  þetta  sjóstraff  i  það  sinn 
fyrir  kóngsins  mildleika  sakir. 

Nærri  miðmunda  komum  við  upp  til  Björgvinsborgar  á  10 
einum   fimtudegi   í  Augusto,    og  varð    skotið   9  stykkjum  á 
kóngsskipinu    en  6    stykkjum    á  St.  Önnu,    en    3    á    hverju 
hinna,  en  af  slotinu  varð  með  mörgum  stykkjum  svarað,  og 
á  hverju  skipi  trómetað.    Og  nær  sem  kóngur  dró  til  lands 
varð    jafnmörgum    stykkjum    afhleypt  og  á  ketiltrumburnar  15 
slegið.     í    þriðja   tima    er   kóngur    á    slotið  inn  gekk  stóðu 
allir  borgarar   og  kaupmenn  og  húsbændur  á  Garpabryggj- 
unni^)    með    sinum  vopnum    og    herbúningi,    og    með   sama 
hætti  á  skipunum  og  slotinu  skotið  og  trómetað.    f  ar  voru 
og  komnir  allir  norskir  herramenn,    bæði  canceler,  sem  var  20 
Jens  Bjelke,    og    sá    norski  statholder^)   með  öðrum  aðal- 
persónum. 

Á  öðrum  degi  þar  eftir  byrjaðist  herradagurinn  og  hjelst 
til  eftirkomandi  þriðjudags,  en  hver  mál  þar  framkomu  minn- 
ist  eg  ekki,  utan  þau  tvö,  sem  var  mál  M[eist.]  Andrjesar,  25 
er  biskup  var  fyrir  tveimur  árum  orðinn  til  Prándheims,*)  og 
fyr  verið  hafði  sóknarherra  til  St.  Nikuláskirkju  í  Kaupin- 
hafn,    og    eg    þar  fyrst  af  honum   aíiausn  og  sacramentum 


^)  Hjer  er  átt  við  Bókn,  litla  ey  fyrir  norðan  Fanafjörð,  sem 
hollenskir  og  þýskir  sjóferðamenn  á  þeim  timum  köUuðu  Bak  van 
Haa,  til  aðgreiningar  frá  Buk  van  See  (Bókn  við  Stafangur).  Sjá 
Yngvar  Nielsen.  Eeisehaandbog  over  Norge,  9.  Udg.  Chria  1899, 
bls  206. 

'■*)  „Garpar"  voru  þýskir  kaupmenn  í  Björgvin  nefndir  áður  á 
tíðum. 

3)  Landstjóri  í  Noregi  var  þá  Jens  Juel  (1580—1634).  Um  hann 
sjá  Biogi'.  Lex. 

*)  Hann  varð  biskup  þar  1618. 

12* 


180 

meötók;  það  mál  var  gruggótt  og  hnje  að  legorði  kvenna 
meÖ  vafningi  miklum,  og  varð  í  það  sinn  afsettur  sinni 
biskupstign,  —  en  við  lá  að  þyngra  til  fjelli,  hefði  aðallinn 
ekki  fyrir  hann  beðið,  er  þrátt  hafði  í  Kaupinhafn  að  hans 

5  embættisgjörð  staðið  —  og  varð  aftur  skikkað  prestlegt 
embætti  og  kall  í  Noregi;  —  en  hitt  annað  mál,  sem  þar 
frambarst  og  um  gjörðist,  var  það  mál,  sem  Henning 
Henningsson  frambar  og  klagaði  uppá  síns  föðurs  saklaust 
líflát,  og  eg  hef  fyr  umgetið,  og  fjekk  1200  dali.^) 

10  Svo  var    tilskikkað  i  hvert    hús,    sem  vjer  inn  gengum 

skyldi  oss  virðing  og  veisla  gjörast  hvað  og  skeði.  —  Björg- 
vinsborgar  stræti  er  með  stóru  fjallgrjóti  brúlögð,  og  hallar 
öllu  ofan  í  móti,  svo  hvorki  vatn  nje  saur  á  þeim  staðar 
nemur,   en  i  votviðrum  er  þar  mjög  stöðuvant.     Fjórar  eða 

15  fimm  kirkjur  voru  þar  i  þann  tima  með  dómkirkjunni,  og 
á  þeim  sunnudegi  vjer  þar  vorum  var  mikið  við  haft  með 
organs  slætti  og  öðru  prýðilegu,  sem  til  heiðurs  og  æru 
hlýddi.  Garparnir  höfðu  tilreitt  kóngi  3  daga  veislu,  en  af 
þvi  dögg  var  hvern  dag  þá  heila  viku,  er  vjer  þar  dvöldumst, 

20  þáði    kóngur    ei    þeirra    boð,    en    i  þess  stað   skenktu  þeir 

kónginum    einu  veglegu   credentskeri  fullii   af  rosenobelum. 

Á  öðrum  íimtudegi  en  vjer  þar  komum  dró  kóngur  til 

sins  skips^)  nær   alt  fólk  á  öllam  skipum  sat  að  máltið,    og 

varð   þar    samstundis    á    ketiltrumbur    slegið   og  i  lúðra  og 

25  trómet  blásið,  og  með  einum  bát  fylgdi  það  boð  til  allra 
skipanna,  að  enginn  maður,  hvers  embættis  sem  var,  skyldi 


1)  Fyrra  málið  er  alkunnugt;  skáldið  Anders  Arreboe  (1587—1637), 
sem  var  biskup  í  T*rándheimi,  var  ákærður  fyrir  ósæmilega  hegðun  i 
stöðu  sinni  (hann  hafði  tekið  þátt  í  dans  í  brúðkaupsveislu  (o.  s.  frv.) 
og  dæmdur  frá  biskupsembætti ;  hannvarð  síðar  prestur  í  Vordingborg 
á  Sjálandi.  —  Um  síðara  málið  segist  Jón  Indiafari  hafa  getið  fyr,  en 
það  er  misminni  hjá  honum.  f  að  mun  h'ka  misminni  um  nafn  sækjanda. 
Samkvæmt  óútgefinni  dómabók  herradagsins  1622  i  Ríkisskjalasafni 
Dana  á  Henning  Nielsen,  sonur  Niels  Henningsens  þar  í  máli  út  af 
því  að  faðir  hans  var  tekinn  af  h'fi  án  dóms  og  laga.  Brjef  um 
aftökuna  eru  í  Norske  Rigs-Registranter,  IV.  bls.  668,  711—712,  739. 

'^)  Konungur  kom  til  Björgvin  25.  Júlí,  daginn  eftir  byrjaði  herra- 
dagurinn,  og  konungur  fór  þaðan  aftur  2.  Agúst.  Sjá  Danske  Saml. 
II.  Eække  3.  Bd.  371. 


181 

dirfast  til  lands  aö  fara  eður  neitt  sitt  að  útheimta.  Og 
strax  voru  atkeri  uppdregin  og  seglum  út  slegið,  og  voru 
18  bátar  af  Garpabryggjunni  sendir  til  að  útróa  kóngs- 
skipið,  12  St.  Önnu,  en  9  hvert  hinna.  Pá  brosaði  kóngur, 
og  kvað  lausakonur  í  Björgvin  ættu  sjer  ekki  að  vanþakka,  5 
þvi  þær  hefði  nú  fengið  næst  sjer  í  dag  til  minningar  að 
hann  hefði  eitt  sinn  þangað  komið. 

Margt  gersemi  mátti  hjá  Görpum  sjá  og  fá,  bæði  bátar 
og  sveinar  Garpanna  voru  prýðilega  tilsettir,  og  þeir  fylgdu 
oss  á  veg  viku  sjóar.    Og  að  tyktum  Ijet  kóngur  þá  heiðar-  10 
lega  traktera,  og  með  það  skildumst  vjer  að. 

Sigldum  vjer  svo  þaðan  gott  byrleiði  í  rúmum  sjó,  alt 
þangað  til  vjer  komum  fram  undan  Yarbergs  sloti  i  Hallandi, 
kom  litið  kul  af  landsuðri  oss  í  móti;  í  móti  kvöldi  sneri 
vindurinn  sjer  til  vesturs,  sem  var  þverviðri  þegar  upp  í  15 
sundið  er  siglt,  því  hann  stóð  af  Jótlandsskaga,  Lessey  og 
Anholt.  Nú  sigldi  kóngur  undan  og  svo  öll  hin  skipin  á 
eftir,  en  vjer  siðast  næst  St.  Önnu,  því  þau  bæði  skip  voru 
mjög  þung  og  stór  og  litt  löguð  til  gangs.  Og  fyr  en 
kvölda  tók  og  dimma  mjög  sáum  vjer  eitt  fjall  uppdragast  20 
á  Skáneylandi,  sem  kallast  Bordon,^)  og  frá  þvi  fjalli  eður 
núp  er  4  vikur  sjóvar  til  Krónborgar;  ofan  fyrir  það  fjall 
hratt  Haraldur  kóngur  Heming  Aslákssyni  forðum.  Siðan 
gjörðist  veður  mjög  görðótt  og  vildi  kaptuginn  Christofor 
Boy  e^)  láta  undir  nóttina  mersusegl  inntaka,  en  stórsegl  standa  25 
láta,  en  skipherrann  Pjetur  vildi  það  ei  samþykkur  verða, 
hvar  af  kif  jókst  þeirra  á  miUi.  En  með  þvi  að  skipherr- 
anum  framar  tilheyrðu  ráð  mektugri  yfir  skipssiglingunni 
en  kaptuganum,  þar  fyrir  hlaut  svo  að  vera,  að  stórsegl 
skyldu    inntakast    en    mersusegl    standa.     Og  nær  22  menn  30 


^)  Hjer  sjest  á  því  sem  eftir  fer  að  það  hlýtur  að  vera  átt  við 
Kullen;  hvernig  á  nafninu  Bordon  stendur  get  jeg  ekki  sagt.  —  Jón 
Indíafarí  blandar  saman  sögunni  um  fíarald  harðráða  og  fíeming 
Asláksson  við  dönsku  sögnina  om  skíðahlaup  Pálnatóka  niður  af 
Kullen.     (Saxo,  v.  Grundtvig.  4.  Udg.  Kbh.  1886,  bls.  428.) 

-)  „kapteinninn"  eða  „kaptuginn"  hafði  æðstu  herstjórn  á  skipinu, 
en  „skipherrann"  rjeði  siglingum,  og  voru  auðvitað  vanir  sjómensku, 
en  það  þurftu  kaptugarnir  ekki  að  vera,  þó  þeir  auðvitað  oft  væru  það. 


182 

voru  komnir  uppá  stórrána  að  inntaka  stórseglin  þá  stóö  eg 
mjög  nærri  stórmastrinu,  og  i  þvi  kom  mikill  garður  af 
vestri,  svo  brestur  stór  kom  i  stórmastrið,  og  einn  maður 
að  nafni  Pjetur  Níelsson,  sá  eð  verið  hafði  í  9  ár  soldát 

5  en  nýlega  gjörst  byssuskytta,  þessi  maður  greip  til  mín  með 
orku,  þvi  hanil  var  hið  mesta  karlmenni,  og  bað  mig  i 
Guðs  nafni  að  forða  mjer,  þvi  mastrið  eftir  þvi  sem  sjer  sýnst 
hefði  þá  garðurinn  kom  væri  sem  brostið,  en  eg  hjelt  slikt 
ómögulegt  vera.     En    rjett   í    þvi    sama  kom  mikill  garður, 

10  svo  mastrið  hrökk  þar  rjett  i  sundur  er  eg  fyr  stóð  við  það, 
og  með  öllum  mönnum  sem  uppá  ránni  lágu  seglið  að  inn- 
taka.  Svo  fór  það  fyrir  borð  i  einum  byl,  stórmastrið  með 
nýju  segli,  stórstöng  og  bramstöng  með  tveimur  nýjum  segl- 
um,    rá  og  reiða,    og  íiagstöng  er  þar  uppi  stóð  á  stórtoppi 

15  með  ílag  og  forgyltum  knappi.  Petta  alt  varð  með  beittum 
öxum  burt  að  höggvast  svo  trjen  ei  moluðu  skipsborðið. 
Af  þessum  22  mönnum  drukknuðu  7  menn,  af  hverjum  5 
voru  brúðgumar.  Pessum  varð  ei  hjálpað  með  nokkru  móti 
þó    sumir    þar  um  sárlega  bæði.     Sá  nefndi  maður  Pjetur 

20  Nielsson  og  eg  re^mdum  til  með  stórri  mannhættu  einum 
manni  að  bjarga,  sá  eð  Michel  hjet  og  fastur  var  við  brot 
mastursins,  og  nær  við  höfðum  náð  i  hans  hendur  urðum 
við  aftur  að  sleppa  honum  nær  undir  reið,  og  svo  marðist 
hann  millum  borðsins  og  mastursins  til  dauða.    Hefði  Pjetur 

25  ei  til  min  gripið  fyrir  Guðs  anda  áeggjan,  svo  hefði  mastrið 
mig  til  dauðs  slegið,  svo  það  var  eitt  af  öðrum  óteljandi 
Guðs  dásemdarverkum,  sem  hann  mjer  auðsýnt  heíir  á 
tima  minnar  æfi  af  sinni  föðurlegri  hjartans  elsku  og  náð, 
hans    nafn  veri    lofað    og    blessað  að  eilifu.     Pá  var  grátur 

30  og  gangur  mikill  innan  skipsborðs.  Siðan  varð  tveimur 
þeim  allra  stærstu  atkerum  útvarpað  og  300  faðmar  útgefnir 
með  hvoru,  og  vorum  vjer  fyrir  þvi  hættasta  plássi  á  Hal- 
landi  komnir.  Svo  kom  kaptuginn  ofan  til  vor  og  skipaði 
oss    öllum    til    sængur    að    leggjast    með    bæn    og  ákalli  til 

35  Drottins,  en  þremur  mönnum  befalaði  hann  vakt  að  halda, 
en    þó    hver    einn  um  sinn,  og  virtist  öllum  við  bana  búið. 


183 

tá  lagðist  margur  grátandi  niður  til  hvildar.  Eg  svaf  vel 
alla  þá  nótt  til  morguns,  og  vaknaði  eg  þar  við  að  blásið 
var  til  morgunsöngs,  og  sagt  var  Guði  þakkir  að  gott  veður 
var  orðið.  Og  eftir  söng  haldinn  var  gefið  brennivín 
hverjum  manni  og  lofað  6  tunnum  af  besta  öli  ef  vjer  5 
hertum  oss  atkerin  upp  að  vinda  og  legðum  ei  til  heima 
um  skipherrans  forsjónarleysi  og  það  kaptuginn  fjekk  ei 
ráðið. 

ffinn  öll  6  skipin  komust  klakklaust  heim  í  Eyrarsund 
um  kvöldið  nær  staðarins^)  vakthringing  yíirstóð.  Senn  dró  10 
kóngur  til  lands  og  hvíldi  á  Krónborgarsloti  um  nóttina. 
Nærri  miðdegi  komum  vjer  heim  í  Eyrarsundj  og  var  kóngur 
þá  i  burt  reistur,  og  kominn  á  þann  veg,  sem  lá  til  Friderichs- 
borgar,  Og  nær  vjer  komum  f^^rir  Kaupinhafn  varð  á  hverju 
skipi  3  stykkjum  afhleypt,  utan  kóngsskipinu  9  afhleypt.  15 
A  næsta  degi  eftir  ferðaðist  kaptuginn  til  Friderichsborgar 
á  fund  kóngs,  að  tjá  honum  þau  vandræði,  er  til  fjellu  f^^rir 
oss,  og  leitaði  kóngur  mjög  eftir  tilefni,  og  ágreindi  að 
þau  eyðast  skyldu,  en  það  dvínaði  svo  niður  að  ei  til  laga 
lagðist.  20 


XXXII.  KAP. 

Eftir  þetta  fjell  ekkert  til  sjerlegra  um  þetta  haust,  en 
að  tilbúa  það  annað  skip,  sem  að  Indíum  skyldi  útsendast, 
sem  að  nefndist  Christiánshöfn,  og  það  skip,  sem  að  öðru 
ári  skyldi  þangað  sendast,  sem  hjet  Perla,  sú  var  bygð  í  25 
Hollandi  af  klárri  furu,  og  var  uppá  700  lestir  og  Christiáns- 
höfn  uppá  180  lestir.  Perlunnar  stýri  tómt  án  jáma  nflega 
höggvið  gátum  vjer  nauðugt  borið  60  menn. 


')  Helsingjaej'rar. 


184 

Nú  er  fyrst  um  að  tala  að  með  þvi  að  Grabov  hjelt 
sömu  á  um  harðýðgi  sitt  hið  gamla,  svo  oss  leiddist  undir 
hans  jústits  að  vera,  —  þar  voru  nokkrir  ungir  menn 
undir  regimentinu,  sem  mig  áhvöttu  að  rýma  með  sjer  til 
5  Sviarikis  undir  þess  svenska  kóngs,  sem  var  s[álugi]  Gu- 
stavus,  regimenti  að  gefa  mig  sjer  ásamt,  en  eg  bað  Guð 
mjer  þvílíkum  glæp  að  forða,  svo  eg  hvorki  bryti  minn 
sáluhjálpareið  eða  skildi  mig  við  mína  æru  og  gott  rykti, 
eða    gjörði   hrelling   minum    frændum  og  góðum  vinum  en 

10  fögnuð  fjandmönnum,  —  kjöri  eg  heldur  að  liða  með  öðrum 
hvað  sem  uppá  kynni  að  falla.  En  með  því  sú  indianiska 
reisa  viðlá  og  vjer  áttum  5  ár  uppá  nýtt  að  þjóna  áður  en 
orðlof  gæíist,  þá  fjell  mjer  það  til  sinnis  sem  og  fleirum  af 
mínum  kompánum  að  gefa  mig  uppá  þá  reisu  i  Guðs  náðar 

15  trausti  ennnú  i  öðru  sinni,  eftir  því  mjer  tókst  ei  i  því  fyrra, 
nær  þau  skip  i  fyrsta  sinn  að  Austindium  útsendust/)  og 
Ijet  eg  mig  svo  þar  til  innskrifa  i  Guðs  trausti  af  kóngsins 
aðmirál  uppá  Bremerhólmi  Steini  Vilhjálmssyni.  Og 
nær   eg  þar  inn  kom  fyrir  hann  þá  spyr  hann  mig  að  sem 

20  íleiri  hvort  eg  kynni  kompásinn,  eður  hversu  lengi  eg  hefði 
þjónað  kónglegri  náð.  —  Eg  segi  honum  vart  7  ár  og  minar 
sjóferðir.  Fyrst  gerði  eg  honum  gilda  grein  á  um  kompás- 
inn  og  um  hvað  íleira  hann  mig  að  frjetti.  Siðan  bauðst 
mjer  við    hann    að    accordera    um  min  mánaðarlaun,    hvað 

25  treglega  tilgekk,  en  varð  þó  um  siðir  12  gyllini  hvern 
mánuð,  sem  eru  6  vættar  dalir,  quaderante  dalir,  er  þeir 
svo  kalla,  og  lofaði  á  reisunni  skyldi  forbetrast,  hvað  þó  ei 
fyr  skeði  en  eg  kom  i  Indien,  þó  ei  meir  en  með  einu 
gyllini,    svo    eg    úr    þvi    hafði  13   hvern  mánuð,    sem  er  6 

30  vættir.  Sagði  hann  eg  langrar  þjónustu  að  nyti,  þvi  aðrir 
fengi  ekki  nema  9  eða  10.  En  hver  sá  byssskytter,  sem  til 
Indien  reisir,  má  við  tvöfaldri  iðju  búast,  byssskytters  og 
bátmanns,  bæði  hátt  og  lágt  og  við  skipsstjórn.  Siðan  að 
minu    nafni  skrifuðu  fjekk  hann  mjer  rixdal  uppá  höndina. 


')  Indíaför  Ove  Gjedde,  1618-1622. 


185 

svo  sem  plagast,  og  bað  mig  orð  með  æni  halda.  Og  áður 
en  eg  útgekk  drakk  hann  mjer  til  af  sinni  krús,  og  óskaði 
mjer  lukku  með  haldinni  reisu.  Síðan  gengu  hinir  hver 
eftir  annan  inn  til  hans,  hver  einn  um  sinn.  Amæli 
fjekk  eg  stórt  af  góðum  vinum.  Eg  Ijet  sem  eg  heyrði  5 
ekki. 

Einn  dag  sem  eg  stóð  i  húsdyrum  mins  lossamentis  gekk 
einn  ungur  maður  dægilegur  á  strætinu,  sá  eð  kvaddi  mig 
blíðlega  og  bað  mig  leyfa  sjer  hús  á  meðan  hann  drykki 
eina  könnu  öls,  hvað  eg  með  bæn  útvegað  fjekk  hjá  minni  10 
húsmóður  Christínu  Svölu.  Og  nær  hann  var  inngenginn 
og  til  sætis  setstur  vitnaðist  að  maður  þessi  var  spekingur 
og  einn  forvitringur  mikill,  hver  eð  oss  framtaldi  margt 
skeð  og  óskeð,  bæði  hvað  mina  húsmóðir  og  eina  kvenn- 
svift,  sem  þar  var  til  herbergis,  sem  barn  átt  hafði  við  þeim  15 
manni,  er  hún  giftast  átti,  og  hana  leynilega  á  einum  nætur- 
tíma  forljet,  svo  og  lika  fýsti  mig  einnin  að  reyna  hans 
viturleik,  og  sagði  hann  mjer  það  eg  mundi  i  stóra  neyð 
koma  i  þeirri  ferð,  en  þó  mundi  Guð  mig  frelsa  svo  eg  ei 
lííið  misti,  en  samt  mundi  eg  þess  minnugur  verða  á  meðan  20 
mjer  líf  entist;  og  konur  tvær  mundi  eg  i  sjálfs  föðurlandi 
eignast,  og  engin  börn  við  þeirri  hinni  fyrri,  en  tvö  eða 
þrjú  við  þeirri  hinni  seinni.  Hann  talaði  mjer  í  mörgu  vel 
til,  og  líka  Ijet  hann  minn  löst  í  Ijósi,  hvern  í  sinum  punkt, 
og  kvað  Guð  mjer  fast  í  hönd  halda,  hvað  mjer  staðfastlega  25 
vist  reynst  hefur.  Friderich  kvaðst  hann  heita,  þó  eg 
meinti  það  ei  vera  mundi.  Hann  bað  vel  fyrir  oss,  einkum 
fyrir  mjer,  þvi  hann  sagði  sig  angra  marga  mína  tilviljan, 
er  mjer  þó  fyrir  lægi.  Siðan  gekk  hann  með  kveðju  næsta 
siðsamlega  út  þaðan.  Slikan  mann  heíi  eg  aldrei  sjeð  áður  30 
nje  siðan.  Petta  greint  efni  skeði  2  dögum  fyr  en  vjer  til 
India  úr  Kaupinhafn  afsigldum. 

Og    skal    svo    í  styttsta   máta  hjer  um  útgreint  vera  i 
þessum    f^^rri   parti  kversins  hvernin  um  mina  æfi  til  þessa 
tima  til  gengið  hefir,  en  í  öðrum  parti  skal  talast  um  ferða-  85 
lag   mitt   til  Indialands,    og    á   þeirri  tið  hið  sjerlegasta  til 


.      186 

bar,  til  þess  eg  aftur  fyrir  Guðs  náð  heim  kom  í  Danmörk 
þó  með  styttra  hætti,  en  þó  fyrst  um  þá  fyrstu  reisu,  sem 
skeði  til  Indíalands,  til  hverrar  eg  var  skrifaður,  og  minn 
gamli  vin  J  ón  Halldórsson,  frá  hverri  reisu  eg  sem  íieiri 
varð  haldinn  i  það  sinn  fyrir  Guðs  vilja  og  kóngsins  alvar- 
lega  tilskikkan. 

Hjer  endar  þann  fyrri  part. 


7 


ANNAR  PARTUR  ÞESSARA  FRÁSAGNA, 

INNIHALDANDI  UM  MÍNA  S1GLING  AÐ  AUSTINDIEN  OG  ÞAÐ 
FLEIRA  ÞAR  AÐ  HNÍGUR. 


I.  KAP. 

/  fyrstu  verður  til  máls  að  taka  af  hverju  tilefni  að  vor  5 
sálugi   kóng    Christián  4,    loflegrar   minningar,   fjekk 
girnd  og  þóknan  til  að  senda  þau  5  skip  út  til  Indialands, 
er  sendust  (að  mig  minnir)  Anno   1618  i  Október  mán- 
uði,  er  sem  eftirfylgir. 

I  Asia,  í  þeim  þriðjungi  þeirrar  gömlu  veraldar  í  India  10 
extra  Gangem,  er  eitt  stórt  og  mjög  frjóvsamt  eyland,  er 
Ceylon  nefnist.  íar  inni  eru  0  kónga  riki,  sem  öU  eru 
einum  herra  undirgefin.  Höfuðstaðurinn  sá  æðsti,  hvar  þess 
lands  stjórnari  heíir  sitt  aðsetur,  nefnist  upp  á  þeirra  mál 
Colmucki^).  Svo  bar  við  að  um  þann  tima,  sem  skrifaðist  15 
1616,  þjenti  þessum  stórherra  og  landstjórnara,  sá  eð  nefndist 
keisari,    einn    kristinn    maður,    hollenskur    að    ætt.^)      Við 


^)  Máske  er  það  borgin  Colombo,  sem  Jón  Ólafsson  nefnir  svo,  en 
„keisarinn",  sem  hann  svo  nefnir,  var  konungur  í  Kandy,  og  hafði 
aðsetur  sitt  í  borg  þeirri  er  svo  nefnist. 

^)  Hann  hjet  Marcelis  de  Boshouwer.  —  Keisari  í  Ceylon  var  þá 
Senerata  (nefndurCeneradtAdassin,  íSchlegel:  Saml.  z.  Dán.  Geschichte, 
I.  3,  166—170,  I,  2,  62,  og  víðar).  fessi  bók  Schlegels  er  enn  aðalrit 
um  eldri  sögu  dönsku  nýlendanna.  —  Nýtt  rit  um  það  efni  er  Kay 
Larsen:  De  dansk-ostindiske  Koloniers  Historie  I.  Trankebar.  Kbh. 
1907. 

13 


188 

þennan  mann  ráögaðist  hann  einn  tima,  hvað  hann  skyldi 
til  ráðs  taka  við  þá  portogalisku  menn,  er  hann  fyrir  nokkr- 
um  liðnum  tima  hafði  Ijeð  þar  landvist  i  landi  sjer  nálægt, 
að  brúka  þar  kaupskap,    svo  sem  þeir  plaga  víðar  að  gjöra 

5  um  öll  Indialönd,  og  spurðist  fyrir,  hvort  hann  vissi  ei 
neinn  þann  kóng  i  Norðurálfunni,  er  þá  kynni  eður  vildi 
þaðan  úr  landi  á  burt  rýma,  því  hann  kvað  þá  sjer  of- 
bjóðlega  orðna,  af  þvi  þeir  hefðu  sig  til  neytt  með  sinu  of- 
riki  þeim  skatt  að  gjalda  i  sjálfs  sins  landi,  og  gjört  þar  3 

10  kostulegar  borgir  í  tráss  sinni  konunglegri  tign  og  forboði, 
og  þær  styrkt  með  stykkjum,  vopnum,  verjum  og  mektugu 
striðsfólki,  og  þessvegna  kæmi  ei  sinum  riktugheitum  fram, 
og  hlyti  svo  með  þungri  samvisku  þeirra  ofbeldi  og  ókjör 
að  sekkja.   Hvar  til  þessi    hollenski    maður  honum  andsvar- 

15  aði  og  sagðist  engan  æðri  vita  en  þann  loíiega  kóng  af 
Danmörk,  kóng  Christián,  þvi  hann  hvorki  i  önnur  lönd 
sinni  sigling  hjeldi,  þar  með  lika  væ.ri  hann  tii  höfðingsdóms 
og  hernaðar  mjög  hneigður.  Pessum  var  tiLtrúað  að  afreisa 
og  burt  þaðan  hingað  i  Norðurlöndin  að  ferðast  með  þessa 

20  heiðna  kóngs  brjeíleg  og  vel  itrekuð  erindi.  Kom  hann 
fyrst  i  Holland  og  tilbauð  i  fyrstu  landsins  stjórnurum  slikt 
og  þvílikt  er  kóngs  brjef  innihjelt,  sem  var  að  útrýma  áður- 
nefnda  portogaliska  menn  af  Ceylon,  en  lofar  þeim  aftur 
þeirra    plássi,    bygð    og    höndlan,    sjer    að    öllu  án  ofbjóðs, 

25  þvingunar  eða  skattgildis.  En  með  þvi  að  höfðu  nóg  að 
starfa  þeir  i  Hollandi  með  sínar  viða  utanlandshöndlanir, 
og  þessu  keisarans  af  Ceylon  örlegu  tilboði  þvi  höfnuðu, 
þá  strax  dró  hann  til  Danmerkur  á  fund  vors  náðuga  herra 
og    kóngs,    kóngs    Christiáns    4,    auglýsandi  honum  fyrir 

30  túlkan  og  meðalgöngu  þess  ceylonska  kóngs  brjefsinnihald, 
vilja  og  meining,  hverju  vor  sálugi  herra  og  kóngur  Ijúflega 
og  vel  gegndi^),  og  með  Danmerkur  ráðs  samþykki  Ijet 
kóngur  sitt  brjef  útganga  um  alt  sitt  ríki,  að  hverjir  í  karllegg 


^)  í  Danmörku  hafði  árið  1616  verið  stofnað  fjelag  til  að  reka 
verslun  á  Indlandi,  og  30.  Mars  1618  gerði  Boshouwer  í  nafni  Ceylons- 
keisara  samning  við  Danakonung. 


189 

eður  kvennlegg  sínu  fje  voga  vildu,  svo  miklu  eða  litlu  sem 
þeim  geðjaðist,  til  þessarar  reisu,  skyldiitje  látast  og  innan 
handar  vera. 

Við  sliku  boði  kóngs  tóku  margar  persónur  karla  og 
kvenna  næsta  vel,  svo  þar  urðu  til  þessarar  fyrstu  indiansku  5 
reisu  margir  reiðarar,  er  sitt  gjald  Ijúíiega  framlögðu,  jafn- 
vel  þær  meyjar,  sem  linsauma  á  höndum  höfðu.  Sumir  lögðu 
til  60,  70,  80,  100,  200,  300,  400,  1000,  2000  dali  og  skyldi 
ei  reikningsskapur  fyr  haldast  en  12  ár  væri  umliðin.  Og 
til  nefndrar  reisu  voru  5  skip  útbúin  með  greiðasta  hætti  10 
og  göfugri  tilreiðingu.  Og  að  auki  alls  skipsfólks  voru  út- 
sendir  300  soldátar.  Enn  ofursti  eður  sá  æðsti  general  yfir 
þeim  flota  hjet  Eirik  Grubbe^),  hver  eð  sinn  herragarð  og 
alt  fastagóss  burtseldi  fyr  en  aldeilis  afreisti.  Og  ein  eðla 
jómfrú,  sú  eð  trygð  og  ást  við  hann  tengt  hafði,  gaf  sig  út  15 
með  honum  að  afferðast,  en  þó  i  fyrstunni  með  sjerlegum 
hætti,  að  hún  hafði  sig  umklætt  i  sveinslegan  búning  En 
með  þvi  skipin  lágu  byrvana  fyrir  Krónborg  i  hálfan  mánuð, 
þá  bar  svo  við  einn  tima,  að  bátsmenn  urðu  þess  varir,  og 
það  strax  auglýstu,  og  lá  þeim  við  i  fár  að  falla.  En  með  20 
þvi  þau  svo  mjög  höfðu  i  elsku  og  kærleik  sig  hvort  öðru 
samtengt,  og  vildu  sig  ei  aðskilja  láta,  urðu  þau  samanvigð 
i  erlegan  hjúskap,  hver  eðla  kvennpersóna  af  barnburði  Ijet 
sitt  lif  á  reisunni. 

Skipanna  nöfn  voru  þessi:  fyrst  Christián,  2.  Christiáns-  25 
höfn,   3.  Kaupinhafn,  4.  Davið,  5.  Jaktin^),  hverrar  nafn  eg 


^)  fetta  er  rangminni  höf.,  því  fyrirliðinn  var  Ove  Gjedde.  Dag- 
bók  hans  um  ferðina  og  samningana  við  höfðingjana  á  Ceylon  og  Ind- 
landi  er  prentuð  í  áðurgreindu  riti  Schlegels.  Erik  Grubbe  (1597— 
1631)  giftist  í  Nóv.  1618  í  Helsingjaeyri  Ingibjörgu  Hansdóttur  Gere, 
er  haíði  einsog  hjer  segir  komist  út  á  flotann  til  hans  á  karlmanns- 
fötum.  Hún  dó  af  barnsförum  á  leiðinni,  22.  Júlí  1619  og  barnið  rjett  á 
eftir.  Er  þess  getið  til,  að  Grubbe  hafi  orðið  hálfsturlaður  út  af  missi 
hennar. 

2)  Skipin  voru:  herskipin  „Elefanten"  og  „David",  og  verslunar- 
skipin  „Christian"  og  „Kjebenhavn",  og  Ijettiskúta,  hollensk  „Flöjte",  þau 
lögðu  á  stað  29.  Nóv.  1618.  —  Jaktin  „Öresund''  meö  RoUant  Crappe 
var  sigld  á  undan. 

13* 


190 

minnist  ekki,  og  meÖ  henni  fór  Rollanfc  Crappe^)  fyrir 
kaupmann,  sem  7  sinnum  hafði  reist  til  Indialands  áður  fyrri 
og  varð  það  hans  8.  ferð,  er  nú  greinist.  Pessi  varð  siðar 
meir  general. 

5  í^essi    ceylonska  kóngs  sendiboði  var  nefndur  almenni- 

lega  ambassedör^).  Hann  var  mjög  rikilátur,  drambsamur  og 
stoltur;  hann  hafði  einn  prest  með  sjer,  hver  illa  útleit,  og 
hans  hár  var  mikið  og  svart  og  náði  i  beltisstað  á  honum, 
og  einn  svein,  er  þeim  var  báðum  þjónandi.    Til  þessa  am- 

10  bassedörs  var  eg  einn  tima  af  Grrabov  skikkaður  nokkuð 
að  útrjetta,  fyrir  hvers  herbergisdyrum  eg  hlaut  vist  eykt 
að  standa;  en  þó  eg  þrisvar  upp  á  dyrnar  klappaði  og 
sveinninn  upplyki,  komst  eg  ei  fyr  inn  en  hann  sjálfur  til- 
skikkaði.     Hann  var  í  bók  stórri  að  lesa,   sem  i  sniðum  og 

16  á  spjöldum  forgylt  var.  Og  nær  eg  inn  gekk  fyrir  hann, 
laut  eg  honum,  og  spurði  fyrst  hver  eg  væri  eður  hvers 
þjenari,  og  siðan  í  þriðja  lagi  að  minu  erindi  við  sig,  hvert 
eg  honum  skjótt  tjáði  upp  á  junkursins  vegna,  sem  var  að 
hann    bað    hann    að    gjöra    sjer    ómak  upp  á  týhúsið  til  að 

20  skoða  og  útvelja  þau  stykki  af  kopar,  er  hann  girnti  að 
með  færi  til  Indien,  hvar  til  hann  Grabov  boðskap  trássugt 
gegndi  og  andæpti,  en  sagðist  þó  mundi  koma,  ef  sjer  sjálf- 
um  vel  lynti,  nær  klukkan  slægi  eitt  eftir  miðdag;  og  fyr 
en  hann  gaf  mjer  leyfi  til  burtgöngu,  Ijet  hann  skenkja  mjer 

25  á  eitt  silfurstaup  akvaviti,  það  er  sjerdeilis  vel  smakkaði, 
og  gekk  eg  svo  i  burt  að  þvi  meðteknu,  með  þakklæti,  kveðju 
og  reverentsíu.  Eftir  miðdag  gekk  hann  með  sínum  presti 
og  þjenara  upp  til  týhússins,  og  fyrir  honum  urðu  portin 
uppslegin  sem  fyrir  kóngi  sjálfum  eða  stórherrum.  En  þessu 

30  öllu  gegndi  hann  með  spotti;  nær  týhússins  yíirvöld  sig 
fyrir  honum  auðmýktu,  reigðist  hann  við  og  Ijet  þvi  næst 
sitt  höfuðklæði  standa.  Og  sem  hann  kom  þar  sem  stykkin 
voru    i    garðinn    útsett   i  röð,    sló  hann  með  sinum  staf  og 

^)  RoUant  Crappe  var  hollenskur  að  ætt,  og  var  sá  maöur  er  Daiiir 
áttu  mest  að  þakka  indversku  nýlendurnar.  Hann  var  herraður  af 
Danakonungi  1635  og  nefndi  sig  síðan  Crappé.    Hann  dó  um  1645. 

^)  fr.  ambassadeur,  d.  ambassador,  ísl.  sendiherra. 


191 

meö  krít  á  þau  mark  setti,  og  siðan  drambsamlega  i  burt 
gekk;  siðan  fjekk  hann  slæman  umlestur,  og  lýkur  hjer 
framar  um  að  tala  nú  að  sinni. 

En    nær    byssuskyttur    skyldu    munstrast   og  takast  frá 
týhúsinu,  þeir  eð  sig  viljulega  höfðu  til  þeirrar  reisu  skrifa    5 
látið,  á  meðal  hverra  eg  stóð  einnin  skrifaður  i  sama  regist- 
ur,  þá  var  kóngur  þar  sjálfur  nálægur,  og  leyfðiþeim  hann 
vildi  þá  reisu  að  fara,  sem  voru  þeir,  eð  nýlega  voru  undir 
regimentið   komnir,  og  voru  margslags  handverks,  en  hinir, 
sem    reyndir    voru    og    lengi    höfðu  þjónað,  þeir  urðu  fyrir  10 
kost    og    mun    eftir    heima   að  verða.     En  þó  eg  sem  íieiri 
hefðum  þar  miklu  til  kostað  og  þar  um  kóng  auðmjúklega 
bæði,  að  eg  mætti  meðfara,  vildi  það  ei  gilda,  og  afneitaði 
mjer   þvi   að  þvi  sinni,    en  sagði  eg  kynni  enn  nú  snemma 
nóg  koma  til  þeirrar    ferðar,    hvað    og  vist  skeði.     Kóngur  15 
ámælti  stórum  Grabov  fyrir  það,  að  hann  hefði  það  besta 
fólk  útskrifa  látið  frá  týhúsinu. 

Einn  frómur  islenskur  maður,  að  nafni  Halldór  Árna- 
son^),  hafði  sammælst  með  mjer  til  þeirrar  reisu,  og  höfðum 
okkur    staðfast    stallbræðralag    samtengt  og  bundið,  og  það  20 
eg  varð  svo  frá  honum  slitinn  fjell  mjer  þunglega,  og  honum 
i    sama    máta.     Hann   fór  út  með  því  skipi  Christián,  og  á 
þvi  skipi  fjekk  eg  honum  góðan  stallbróður  útvegað,  en  hann 
varð  eigi  langlifur,    eftir  þvi  sem  eg  siðar  spurði,    að  hann 
andast    hefði    á    þessari    siðu    Tyrkiriisins.      Og    nær    hans  25 
bróðir   Jón  Arnason    fór  utan  í  eftirspurn  sins  bróður  til 
Danmerkur,  f jekk  hann  hans  afgang  að  spyrja,  en  ekki  einn 
pening  eftir  hann,    þvi    reiðararnir    kváðu  hann  ekki  neins 
fjár  aíiað  hafa,   þvi  hann  fyr  andast  hefði  en  tveggja  mán- 
aða    laun    hefðu    verið    upp   int,    er  hann  meðtók  af  þeirra  30 
hendi  samjafnt  öllum  öðrum,  er  til  þeirrar  reisu  útfóru,  fyr 
en  heiman  hjeidu. 

Til    þeirrar  reisu  gaf  sig  margur  stoltur  sveinn,  jafnvel 


^)  Hann  var  sonur  Arna  Narfasonar  á  Narfeyri;  sjá  Bogi  Bene- 
diktsson,  Sýslumannaæfir  II,  bls.  72.  Um  bróður  hans,  Jón  silfursmið, 
er  getið  s.  st.  bls.  71. 


192 

ungir  eölamenn,  þar  með  4  kvennsviftir,  sem  giftust  fyrri, 
því  engin  ógift  mátti  til  þeirrar  reisu  inntakast.  Og  tvær 
af  þeim  á  reisunni  Ijetu  sitt  lif  af  barnburði,  ein  eðla, 
önnur  óeðla. 


5  11.  KAP. 

Og  er  þeir  sleptu  Noregi,  komu  þeir  með  góðu  byrleiði 
til  Englands  og  til  Vigt^).  I  Englandi  tóku  þeir  eina  fríða 
og  fallega  kvennsvift,  sú  eð  Temperentzia  hjet.  Sú  gif tist 
strax  þeirra  bókhaldara  eður  yfirskrifara,  sá  eð  Hieronymus 

10  hjet,  einn  frómur  og  ágætur  mann. 

Síðan  sigldu  þeir  frá  Englandi  í  gegnum  þann  spanska 
sjó,  sem  svo  kallast,  og  fengu  góða  byri,  og  suður  yfir 
Tyrkiríið  og  i  Bláland,  þar  sem  kallast  Caput  De  Ferda^), 
það  er  eitt  örnefni  siglingamanna ;  það  liggur  í  Afrika.   Par 

15  nálægt  náðu  þeir  einu  skipi,  sem  hjet  »Patientia«  og  á  voru 

'  ránsmenn,^)  og  það  skip  höfðu  þeir  með  sjer  til  Indíen  og 
einn  ungur  piltur  af  þvi  fólki  kom  síðar  heim  með  þeim  til 
Danmerkur,  sá  eð  Demant  hjet.  Par  fóru  þeir  víða  á 
land    að    fá  sjer  ferskan  mat  sinum  sjúku  til  viðhressingar, 

20  á  hverju  stór  magt  liggur,  þeim  er  slíkar  langferðir  þreyta. 
I  einum  stað,  sem  kallast  Anabon*),  gengu  þeir  á  land  hið 
sama  að  útrjetta,  að  fá  sjer  ferska  fæðu,  hvað  þeim  tókst  þó 
eigi,  þvi  landsmenn  þóktust  ei  vita  hvaðan  úr  heimi  komnir 
væri.     En    skipmenn    Ijetu    á    sjer    merkja,    að    þeir  mundu 

25  eftir  gömlum  sjómanna  og  stríðsmanna  vana  hljóta  að  leggja 


^)  0 :  Wight,  ey  fyrir  sunnan  England. 

^)  o:  Cabo  Verde,  Grænhöfði,  á  vesturströnd  Afríku. 

')  Bardaginn  stóð  19.  Febrúar.  Danir  unnu  tvö  skip  „Prisens 
Jagt"  og  „den  gyldne  -Löve",  er  síðar  var  nefnt  „Patientia"  (Ove 
Gjedde  hjá  Schlegel,  I,  2,  bls.  65  ff.) 

■*)  Eyjan  Annobon  liggur  í  Guineaflóanum,  en  bardagi  sá,  er  sagt 
er  frá  hjer  á  eftir,  var  ekki  þar,  heldur  í  Portudal  í  Senegambíu. 
Sama  rit  bls.  71. 


193 

djarfa  hönd  á  svo  mikið,  sem  þeir  meðnægjast  kj^nni,  ef 
þeir  fengi  ei  fyrir  fult  verð  keypt  nje  afhöndlað.  En  lands- 
menn  athuguðu  orð  þeirra  og  lögðu  í  minni.  Siðan  fóru 
þeir  til  skipa  sinna  og  sváfu  af  þá  nótt,  er  eftir  kom,  og 
voru  íhugunarlausir  um  landsmanna  aðgjörðir.  Og  á  næsta  5 
morgni  drógu  skipmenn  til  lands  af  aðmírálsskipinu  og  höfðu 
með  sjer  marga  soldáta,  og  nær  þeir  á  land  komu,  var  af 
yfirvöldum  soldátum  með  bátsmönnum  befalað  að  aftýgjast 
sinum  vopnum  og  fylla  þau  tóm  föt  af  vatni,  er  þeir  með 
sjer  tekið  höfðu.  Og  nær  svo  gjörðist,  eftir  þeirra  tilskikk-  10 
an,  þó  nauðugir  til  færi,  og  þegar  þeir  voru  í  þessari  sinni 
iðju  sem  best  og  þeirra  vopn  lágu  afsiðis,  þá  vissu  þeir  ei 
fyr  til,  en  landsmenn  með  bogum,  sverðum  og  spjótum  úr 
þremur  áttum  af  landi  til  þá  yfirfjellu,  svo  þá  sáu  þeir  sjer 
hvergi  fært  að  flýja  utan  i  sjóinn,  en  bátur  þeirra  flaut  15 
langt  nokkuð  frá  landi  við  drag-atkeri  festur,  og  gátu  fæstir 
sinum  vopnum  náð,  en  i  þeim  flótta  urðu  15  menn  af  þeim 
slegnir,  en  hinir  til  báts  að  kafa  og  margir  af  þeim  særðir/) 
svo  að  i  einum  manni,  JensPiper  að  nafni,  hengu  18 
pílur  fastar,  nær  hann  til  skips  út  komst,  hverjar  að  bart-  20 
skerinn  hlaut  út  að  skera,  sem  í  holdi  og  sinum  fast  inn- 
læstar  stóðu,  hvar  af  hann  kvaðst  mikla  raun  liðið  hafa  og 
þar  eftir  lengi  legið  hafa  i  sárum,  undir  bartskerans  hendi, 
þar  til  hann  varð  heill  sinna  sára;  hverjar  hans  18  örbenjar 
eg  handfór  og  áleit  glögglega.  En  nær  hann  sagðist  i  fyrstu  25 
undan  á  landi  flúið  hafa  og  i  sjóinn  hlaupið,  sagðist  hann 
þá  ekki  hafa  kunnað  i  bátinn  að  gripa,  vegna  tilgrips  þeirra 
tveggja  svörtu  manna,  er  honum  eftirför  harðlega  veittu, 
hverjir  eftir  honum  og  i  sjóinn  hlupu  og  til  grunns  niður 
færðu  og  hugðu  i  helju  færa,  hvað  hann  sagði  vist  mundi  30 
skeð  hafa,  ef  Guð  hefði  sjer  ei  liðsint  og  það  hann  gat  náð 
tveimur  sinum  tigilhnifum,  með  hverjum  hann  kvaðst  þeim 
banað    hafa.     Og   með    þvi    hann    var   nokkuð  syndur,  gat 


M  Af  Dönum  særöust  10  manns,  en  31  fjellu  eða  voru  handteknir; 
11  af  þeim  handteknu  fengu  þó  frelsi  síðar.  Sjá  áðurgr.  rit  s.  st. 
bls.  71. 


194 

hann  um  siðir  bátnum  náö,  sem  þar  var  nokkuð  undan 
landi  kominn,  og  fengu  honum  svo  inn  náð  með  slitrum. 

Að    morgni    fóru    þeir    aftur    til  lands  og  hugðu  sín  á 
landsmönnum   að  hefna  og  höfðu  mikinn  viðurbúning  með. 

5  En  með  því  þeir  sáu  þá  engan  mann,  en  voguðu  ei  þeim 
heimsókn  að  gjöra,  því  landsher  verður  löngum  drjúgur, 
fengu  þeir  ekkert  afrekað,  og  eftir  þvi  þeir  sáu  sjer  ei  ábata 
þar  lengur  að  dvelja,  hjeldu  þeir  fram  til  skips  og  á  næsta 
degi    aftur  á  burt  þaðan.     Og  litlu  siðar  komu  þeir  þar  að 

10  landi  á  öðrum  stað,  er  Caput  de  Leo^)  nefnist;  þar  fengu 
þeir  nokkra  björg  sinum  til  hressingar,  þeim  eð  eftir  lifðu, 
en  marga  höfðu  þeir  mist  af  sinu  fólki,  þvi  það  varð  soll- 
mikið  og  því  sjúkdómshætt  á  þeirra  skipum,  vegna  þess  mikia 
mannfjölda,  er  þeir  heiman  höfðu. 

15  Nú  siðan  langt  var  komið  á  þeirra  leið,  upphóf  sá  leiði 

ambassedör  keisarans  af  Ceylon  að  vilja  forfalsa  þeirra  caas^) 
og  rjetta  siglingarstefnu,  og  vildi  annan  veg  horfa  láta 
heldur  en  til  Ceylon  og  tilsett  var.  En  sem  stýrimenn  hug- 
leiddu    hvað    á    ferðum    var    af    hans    hendi,  settu  þeir  sig 

20  örðuga  ásamt  yíirvöldunum  honum  i  gegn  og  Ijetu  sjer  mikið 
um  verða,  eftir  þvi  svo  mikið  viðlá.  Og  sem  hann  leit  sitt 
falskt  áform  ei  gilda  mega  og  engan  framgang  öðlast,  gekk 
hann  i  sitt  afdeilt  skipsherbergi,  byrlaði  sjer  eitiirdrykk  og 
með    honum    fyrirfór    hann    sjálfum  sjer.     En  með  þvi  þeir 

25  sáu  hans  prest  illa  útlita  og  [vissu]  ei  nema  eitthvað  hefndar- 
ráð  uppdiktað  fengi,  með  því  þeirra  sveinn  hafði  þeim  litla 
ávisun  gjört,  þá  hengdu  þeir  hann  fram  i  skipsins  bugspjóti, 
og  eru  þeir  nú  því  úr  sögunni,^) 


0  líklega  =  Cap  Lopez,  sem  Mads  Rasmassen,  samferðamaður 
höf.  frá  Indlandi,  kallar  Caput  de  Lo  Consalvie,  í  ferðabók  sinni. 

^)  =  fr.  cours,  d.  Kaas,  Kurs  o :  siglingarstefnu.  í*að  er  til  í  þessu 
efni,  að  Boshouwer  reyndi  til  að  fara  sína  leið  með  sitt  skip  vegna 
þess  að  þeim  Ove  Gjedde  kom  afariUa  saman,  Boshouwer  var 
dramblátur,  en  Gjedde  harður  og  refsingasamur.  I*að  tókst  þó 
eigi  og  Gjedde  skifti  um  forustu  á  skipinu.     (Schlegel.) 

^)  Boshouwer  og  sonur  hans  dóu  úr  farsótt(?)  á  ferðinni,  í  Október 
1619.  Skip  það  „Davíð",  er  þeir  voru  á,  varð  viðskila  við  hin  skipin 
og   kom  til  Ceylon  á  undan  Ove  Gjedde,  sem  þá  fyrst,  er  hann  kom, 


195 


III.  KAR 


Nú  sem  þeir  komu  að  Ceylon  með  síri  5  skip,  en  sína 
jakt  höfðu  fyrir  litlu  frá  sjer  sent  En  Rollant  Crappe 
var  gegnkunnug  öll  Indíen  og  voru  honum  þvi  leiðir  þar 
viðast  kunnugar,  þó  fyr  en  skildu  lofuðu  þeir  hans  að  vitja,  5 
ef  heilbrigði  hjeldu,  nær  sin  erindi  hefðu  að  nokkru  leyti 
útrjett. 

Tökum  nú  þar  fyrst  til  máls,  er  þeir  fella  sín  segl  og 
renna  akkerum  til  grunna  fyrir  Ceylon.  Strax  býr  nefndur 
Eirík  Grubbe^)  sig  á  keisarans  fund,  og  varð  af  honum  lo 
i  fyrstu  vel  meðtekinn,  og  fyrir  túlk  og  meðalgöngumann 
tjeði  keisaranum  sitt  erindi,  er  hann  meðfór  af  hendi  kóngs- 
ins  af  Danmörk  og  lagði  stórt  upp  sina  útrjetting,  er  á 
þeim  Portogalisku  skyldi  sjen  og  framkvæmd  verða,  hver 
hans  og  hinna  annara  slagorð  og  brúkmælgi  ei  lágu  lengi  15 
niðri,    fyr   en  þau  bárust  til  eyrna  þeim  portogalisku  höfð- 


frjetti  lát  þeirra.  —  fað  kom  í  Ijós,  að  Boshouwer  hafði  farið  langtum 
lengra  en  hann  hafði  heimild  tii  í  samningum  við  Dani;  var  því  nýr 
samnÍDgur  gerður  við  keisarann  ogfengu  Danir  rjett  til  að  reisa  kastala 
í  Trinconomali,  en  ekkert  varð  úr  því,  sumpart  vegna  þess,  aö  Dani 
skorti  fólk  og  fje  og  voru  sundurþykkir,  og  líka  vegna  þess,  að  keisarinn 
gat  h'tið  hjálpað  þeim,  því  Portúgalsmenn  höfðu  krept  svo  að  honum. 
(8chlegel.)j 

^)  Auðvitað  var  það  Ove  Gjedde  sem  var  aðalmaður  í  samningun- 
um,  en  er  þeim  var  lokið,  skildi  hann  Eirík  Grubbe  eftir  til  að  annast 
kastalabygginguna,  sem  ekkert  varð  úr,  en  fór  sjálfur  að  hitta  Crappe 
í  Tandsjúr.  —  Er  hann  kom  aftur,  fann  hann  alt  í  óstandi,  skipið 
j^Christian^*  sokkið,  annað  skip  rænt  af  skipsfólkinu,  sem  hafði  gert 
uppreisn,  og  engan  kastala  bygðan.  Hann  sendi  þá  Grubbe  með  brjef 
til  keisarans;  átti  hann  að  vera  8  daga  í  burtu,  en  svo  liðu  3  vikur, 
að  hann  kom  ekki.  Fór  Ove  Gjedde  þá  heim  aftur  til  Danmerkur,  en 
Ijet  eftir  brjef  og  peninga  handa  Grubbe,  ef  hann  kæmi  aftur.  E.Grubbe 
mun  hafa  verið  veikur.  Hann  var  enn  á  Ceylon,  þegar  Jón  Ólafsson 
kom  þangað,  en  hefir  svo  rjett  á  eftir  farið  til  Danmerkur,  og  1628 
farið  aftur  til  Indlands,  því  Mads  Rasmussen  prestur,  sem  var  á  skip- 
inu  „Perlen"  og  hefur  skrifað  um  þá  ferð,  getur  þess,  að  E.  Gr.  hafi 
farið  í  land  á  Ceylon.  —  Hanu  mun  svo  hafa  dvalið  á  Indlandi  til 
dauðadags  (1631). 


196 

ingjum.  En  á  meðan  Eirík  Grubbe  dvaldist  hjá  þeim 
ceylonska  keisara,  þá  kom  eitt  ógnarlegt  stórviðri  upp  á  þau 
dönsku  skip,  svo  að  þeirra  aðmírálsskip  Christián,  að  mig 
minnir  það  væri,  sem  forgekk,  hvar  inni  altgjaldið  geymdist, 
5  sem  þau  öll  skip  skyldi  forsorga  til  hvers  sem  með  þyrfti, 
en  hinum  4  grandaði  að  engu,  á  meðal  hverra  var  það 
franska  skip  Patientia.  Siðan  stóðu  þeir  eftir  hjálparlausir 
og  allir  þeirra  soldátar  urðu  að  gefa  sig  í  vald  sinna  óvina, 
svo  þeir  víða  útdreifðust  um  þau  pláss  og  staði,  er  portogal- 

10  iskir  menn  brúkuðu  sína  kauphöndlan,  og  viðbreytt  sem 
herleitt  fólk.    En  sem  Eirík  Grubbe  kom  aftur  frá  keisar- 

u^vanum,  varð  hann  ráðlaus  og  gat  síður  en  enga  vörn  veitt, 
hvorki  sjer  nje  öðrum.  en  þó  soldátar  krefðist  gjalds  og 
fæðslu.     Siðan  dró  hann  enn  að  nýju  á  fund  þess  ceylonska 

15  herra  og  forlofaði  sig  innan  þriggja  vikna,  upp  á  sinn  háls, 
en  þeir  biðu  hans  i  12  vikur,  og  kom  ei,  og  með  þvilikri 
vansemd  passaði  hann  af  sjer  bæði  lif  og  æru,  og  heíir  svo 
siðan  þar  dvalist  með  sínum  þjenara,  og  þar  ráfað  sem  vill- 
ur  sauður  í  skógum  og  eyðimörkum,  og  heíir  lifað  á  villu- 

20  dýraveiði  og  þvi  sem  kóngur  honum  liðsinti,  þó  leynilega, 
fyrir  sakir  harðýðis  portogaliskra  manna,  er  grimma  heift 
til  báru.  En  á  þeim  tima,  sem  að  skipa  von  var  frá  Dan- 
mörk,  Ijet  hann  sinn  svein  þar  upp  á  vakta,  og  honum  til 
tærings  og  fata,  einkum  nokkrar  skyrtur,  Ijetu  þeir  við  hann 

25  úr  hendi  rakna  En  aldrei  vogaði  hann  sjálfur  þá  persónu- 
lega  að  íinna,  en  ef  hann  hefði  til  þeirra  komið  og  á  vald 
kóngs  sig  gefið,  hefðu  þeir  hann  víst  meðtekið  upp  á  sinn 
kastala  í  Indien,  en  ei  til  Danmerkur  heimflutt,  og  lýkur 
svo  hjer  með  framar  um  hann  að  tala. 

30  Og  vikur  nú  þar  til  máls,    sem   þessi  5  skip  hjeldu  frá 

Ceylon  að  uppleita  sina  jakt,  sem  fyr  var  um  getið  og 
RoIIant  Crappe    var    kaupmaður  á^).     I  fyrstu  nær  þeir 


^)  Ove  Gjedde  fór  fiá  Ceylon  að  hitta  E.ollant  Crappe,  sem  hafði 
lent  í  bardaga  við  Portiígalsmenu  og  misst  skipið,  en  sloppið  með  12 
menn  til  konungsins  í  Tandsjúr  og  byrjað  að  semja  við  hann,  og  hafði 
konungur   látið    af  hendi    við    Crappe     bæinn    Tranquebar.     við    sjó 


197 

voru  Ceylon  hjá  farnir  og  sigldu  í  austnorður,  til  þess  er 
þeir  komu  undir  Cost  van  CarmandeP),  hvar  sá  danski  kast- 
ali  stendur,  sem  kallast  Dansborg.  Par  spurðu  þeir,  að  vel 
milu  frá  því  plássi,  sem  nú  þessi  kastali  stendur,  að  þá 
hafði  þar  fyrst  að  landi  borið  með  þessa  jakt.  En  einn  5 
kastali  er  þar  nálægt  fyrir  á  landi,  sem  nefndist  Nicopotan^), 
og  portogaliskir  menn  höfðu  vald  yfir.  E*eir  af  kastalanum 
sendu  4  skip  út  að  tilreyna  hverjir  að  væri  þessir  aðkom- 
andi  menn,  og  nær  þeir  sögðu  þeim  hið  sanna  hjer  um,  að 
þeir  frá  Danmerkur  kóngi  væri  út  sendir,  þá  vildu  hinir  10 
þeim  ei  til  sagna  treysta  og  tóku  þá  sterku  hertaki.  ?ar 
landhleyptu  þeir  sinni  jakt,  svo  hún  forgekk  að  mestu,  en 
menn  fleyttu  sjer  á  fjöhim  til  lands  og  hjálpuðu  svo  liíi 
sínu.  Siðan  urðu  þeir  gripnir  og  handteknir  og  þeirra 
gjörvalt  góss  ílutt  til  þessa  fyrnefnda  kastala;  og  öllu  því  15 
fólki,  sem  var  á  nefndri  jakt,  varð  eftir  hernaðar  vísu  um 
þeirra  pláss  á  kauptorgið  víða  útdreift  þar  í  Indien,  en  4 
af  skipsins  yfirmönnum,  sem  var  kaptuginn  og  skipherrann, 
sá  ypparsti  kaupmann  og  honum  minni  háttar,  og  constabel 
Sefren  Knappstop,  hver  eð  mjer  þessa  historíu  enn  gjör  20 
framtaldi,  en  eg  fæ  tíð  til  að  innsetja,  urðu  kónginum  til 
Travanzour^)  sendir  og  fangaðir  þangað  fluttir,  og  urðu  þar 
svo  í  athugun  og  hóglegu  varðhaldi  svo  lengi  hafðir,  að 
þessi  skip  komu  við  landið  Carmandel,  og  spurðu  eftir  hvar 
jaktin  og  hennar  fólk  væri  niður  komið.  Og  nær  þeir  slikt  25 
spurðu  sem  skeð  var,  með  öllum  atvikum,  og  með  allra  styttsta 
hætti  hefir  hjer  fyrir  framan  sagt  verið,  þá  án  dvalar  tóku 
sig    saman    öll    yfirvöld    skipanna,    hver  eð  lágu  einni  mílu 


fram.  fegar  Gjedde  kom,  varð  talsvert  þjark  út  úr  þessum  samningum, 
en  svo  fór  þó  að  um  síðir  gekk  saman  með  þeim.  Sigldi  Gjedde  svo 
til  Ceylon  aftur  og  þaðan  til  Danmerkur,  en  Crappe  varð  eftir. 
(Schlegel.) 

^)  o:  Coromandelströndin. 

*)  nú  o:  Negapatam. 

*)  Svo  nefnir  Jón  Ólafsson  altaf  landið  Tandsjúr  (Tanjore)  og 
borgÍDa  með  sama  nafni,  og  má  ekki  blanda  því  saman  við  ríkið 
Travancore  á  vesturströndinni  á  Dekan.  — Tandsjúr  var  þá  sjálfstætt 
ríki,  þó  ekki  væri  það  voldugt  á  við  sum  önnur  indversk  ríki. 


198 

neðar  að  súðri  við  en  þar  sem  nú  kastalinn  stendur,  er 
CaricaP)  nefnist,  og  er  einn  sjóstaður,  hvar  inni  að  íiskarar 
búa  og  seinna  skal  umtalast,  ef  tíð  og  tími  af  Guði  tilgefast 
mætti.     Svo    fóru    þessir  dönsku  herrar  með  sínu  prýðilegu 

5  föruneyti  frá  Carical,  er  þeir  fyrst  landgang  gjörðu  af  sinum 
skipum,  og  upp  til  Travanzour,  hvar  sá  indianski  kóngur 
var  ráðandi  og  fyrir  sitjandi,  og  sú  vegarlengd  upp  þaðan 
voru  12  milur  rúmmæltar.  Og  nær  kóngurinn  spurði  þeirra 
tilkomu,    Ijet  hann   sinar  hallir  tilreiða  og  með  prýðilegasta 

10  hætti  port  og  stræti  fága  og  fallega  alt  til  setja.  Pessi 
kóngsins  borg,  Travanzour  er  stór,  og  góð  vegarlengd  um- 
kring  hana,  með  11  portum,  hvert  inn  af  öðru,  og  í  hverju 
hliði  voru  2  fílar,  er  þeir  Indianar  nefna  elefanta,  og  2  varð- 
menn,  er  þeim  stjórna  til  hvers  sem  þurfa  þykir.    Og  nær  þeir 

15  voru  i  gegnum  þessi  11  porthlið  komnir,  og  allir  þeir  helstu 
af  þeim  voru  bornir  á  palakínum^),  það  eru  sængur  með  það 


nPT 


slag  sem  þessi  figúra  1»  TV  og  eru  flestar  af  filsbein- 
um,  en  hinar  af  dýrum  viðum,  og  eru  12  menn  til  ætlaðir 
hvern    einn    að   bera,    en   ei  bera  utan  4  i  senn  og  gjöra  3 

20  umskifti.  Pá  Ijet  kóngur  sitt  striðsfólk,  sem  þar  kallast 
taliaris,^)  standa  alt  frá  borgarhliðum  á  einu  stræti  með  sverð 
við  siðu  og  spjót  í  hendi,  og  alt  upp  að  kóngsins  sal  og 
palats.  Siðan  sendi  kóngur  sina  herra  að  meðtaka  og  fylgja 
þeim    inn    i    kóngshöllina.      En    sá    túlkur,    sem   þeim    var 

25  skikkaður,  gekk  á  milli  kóngs  og  þeirra,  sá  eð  með  stórri 
reverentsiu  bar  hvorra  orð  frá  og  til  annara,  svo  sem  ræðan 
atvikaðist  þeirra  á  milli.  Strax  voru  þeir  5  menn  með 
kaptugans  þjenara  liðugir  gjörðir,  þegar  i  fyrstu  sem  þeirra 
þangaðkoma    spurðist,    þá    sannaði    kóngur  þeirra    öU     orð 

30  rjettvísleg,  er  kóngur  af  þeim  heyrt  hafði  um  þeirra  ferðalag 


^)  bær  á  Coromandelströndinni ;  þann  bæ  eiga  Frakkar  nú. 

2)  portug.  palanquin  af  indversku  (palí)  orði  palangki  o:  burðar- 
stóll,  algengur  á  þeim  slóðum,  bera  4  menn  þann  er  í  honum  situr. 
Myndin  er  tekin  eftir  hdr.  Lbs.  723,  4o. 

^)  taliar,  af  tamíl-orðinu  talaiyári,  varðmaður. 


199 

og  hvað  annað  og  prísaði  þeirra  sannsögu  næsta  miög.  Svo 
gjörði  kóngur  þeim  hálfsmánaðar  veiting  með  mesta  sóma 
og  aumkaðist  stórum  yfir  þeirra  slyslegum  tilfellum,  sýn- 
andi  þeim  öll  sin  herlegheit,  klenodí  og  gersemar,  og  stund- 
um  með  kóngi  voru  úti  á  leikvelli  og  þar  sýndar  allra  handa  5 
listir,  íþróttir  og  spil,  sem  þar  í  landi  tiðkast,  sumt  eftir 
fornum  plagsið,  að  þrælar  glímdu  og  um  annarshvors  þeirra 
lif  gilda  skyldi,  hver  öðrum  yfirsterkari  yrði  og  komið  gæti 
á  f angahelluna  og  á  þvi  eggstáli  banað,  er  hana  yfir  um 
þvert  stendur;  einnin  tamdir  filar  glimdu  upp  á  enda  og  10 
stóðu  á  afturfótum,  og  þar  upp  á  horfa  þótti  að  vera  stór 
skemtan. 

Alt  sitt  gull,  silfur  og  gimsteina  sýndi  hann  þeim  sjálfur, 
hans  son  og  dóttir,  með  sjerlegri  auðmýkt  og  litillæti.  T 
móðunni,  sem  flaut  við  gaflmúrinn  hans  svefnherbergis,  voru  15 
hans  dýrmætir  gimsteinar  varðveittir  með  sjerlegum  um- 
búningi,  og  urðu  svo  sem  af  öðrum  brunni  í  gulllegum  fötum 
uppdregnir  og  þeim  fyrir  sjónir  lagðir,  hver  með  sinni  art 
og  nafni,  hverra  nöfn  eg  ei  glögt  minnist,  utan  hvað  al- 
mennilegast  vera  kann,  svo  sem  er  smaragð.  túrkos,  demant,  20 
rúbin,  zaphir  og  christallus  með  þrennu  móti,  og  kattauga. 

Og  á  meðal  annara  orða  aumkaðist  kóngur  yfir  þeirra 
slyslegu  reisu  og  hugsaði  að  Danmerkur  kóngur  mundi  þvi 
siður  oftar  til  reyna  láta,  eftir  þvi  að  svo  i  fyrstu  báglega 
fallið  hafði,  þangað  að  senda.  En  þó  af  stórri  meðaumkan  25 
sagðist  hann  vilja  til  reyna  og  láta  þeim  3000  dali  uppá 
Danmerkur  kóngs  vegna  i  tje,  og  með  þeim  að  kaupa  fragt 
til  eins  skipsins,  svo  þeir  ekki  aldeilis  tómhentir  heim  kæmi, 
en  þó  með  þvi  fororði,  að  hann  reiðuglega  aftur  svo  mikið 
gjald  uppbæri,  eða  aðra  nytsama  vöru  að  jöfnum  dýrleika  30 
af  þeirra  hendi.  I  annan  máta  vildi  þessi  heiðni  kóngur 
gjöra  sáttmála  við  Danmerkur  konung,  að  hvert  ár  kæmi 
skip  frá  Danmörk  til  hans  þangað  og  með  þá  hluti,  er  hann 
helst  girnti,  sem  væri  silfur  og  blý,  undir  hvern  sáttmála 
þeir  Ijúflega  gengu,  i  trausti  Danmerkur  kóngs,  og  með  þvi  35 
móti  lofaði  sá  heiðni  kóngur  fullri  fragt  aftur  til  hans  skipa 
af    indíanskri    vöru,    sem   vera  skyldi  pipar,  gimsteinar,    og 


200 

allra  handa  vefnaður  úr  gulli,  silfri,  kopar,  blýant,  silki  meö 
bómull,    sem    er    caton,    item    farfi,    sem  kallast  indigó,   og 
gjörður  er  úr  nokkurs  grass  ösku,  og  er  dýrmætur,  og  marg- 
slags  annars,  sem  gleymst  heíir. 
5  í    þriðja    máta,    upp    á   greinda  sáttmálsgjörð,  Ijenti  sá 

heiðni  kóngur  vorum  kóngi  eitt  fagurt  og  sljett  pláss  við 
sjóinn,  eina  mílu  að  landsuðri  frá  þeim  litla  sjóstað  Carical, 
er  eg  fyr  umgat,  er  þau  dönsku  skip  lögðu  fyrst  fyrir, 
hvaðan  þeir  dönsku  herrar  drógu  upp  til  Travanzour.     Við 

10  þetta  fagra  pláss  lá  fallegt  staðarkorn  að  nafni  Trangobarich^), 
sá  eð  frá  kastalanum  liggur  eitt  örskot  burt  nú  i  dag,  og 
leyfði  þar  i  greindu  takmarki  þennan  kastala  að  byggja  og 
uppreisa  láta,  sá  eð  er  300  faðmar  12-ræðir  vel  mæltir  um 
kring,    og    með    fjórum    turnum,    sinum    á    hverri    múrsins 

15  hyrning  og  [kvortjel  eður]  rúndel,  og  einn  stór  turn,  sem 
upp  af  þeirri  nýju  kirkju  innan  múra  siðar  gjörðist. 

I  fjórða  máta  lofaði  sá  heiðni  kóngur  að  tilskikka  og 
útvelja  af  sinu  eigin  landsfólki  múrmeistara  og  500  menn  til 
erfiðis,  þar  til  nefndur  kastali  fullgjörður  væri,    en  Danskir 

20  skyldu  þeim  laun  gjalda  sjálíir,  og  skyldi  kastalinn  gjörast 
eftir  danskri  fyrirsögn.  I  þessu  landi  eru  þeir  bestu  múr- 
meistarar  og  fróðustu. 

I  íimta  máta  skikkaði  þessi  kóngur  svo  til,  að  öll  mál, 
sem  i  borginni  tilfjelli,  skyldi  upp  á  kastalanum  dæmast,  og 

25  allur  borgarinnar  rjettur  skyldi  þangað  leggjast. 

I  sjötta  máta  gaf  kóngur  og  tilskikkaði  alla  þá  tolla  til 
sjóar  og  lands,  sem  staðarins  rjettugheit  framast  útheimti. 

I  sjöunda  máta  tilskildi  sá  heiðni  kóngur,  að  sú  öU 
nefnd    vara,    sem    frá    Danmörk    kæmi    frá    kóngi  og  com- 

30  pagnii,  að  sjer  og  síns  rikis  tilskikkuðum  skyldi  fyrst  bjóð- 

ast,  unnast  og  seljast;  þar  í  mót  lofaði  hann  að  kóngs  skip 

frá  Danmörk  skyldi  fá  nægilega  fragt  þar  við  land  i  hvert 

sinn  þau  að  bæri,  af  allri  tilgreindri  vöru,  hververa  kynni. 

I    áttunda   máta    tilskildi    sá    indianski  kóngur,    að   alt 

35  indianiskt    landsfólk    skyldi    hafa   frið    og  alla  rósemd  fyrir 


^)  o:  Tranquebar,  á  tamíl  Tarangampádi,  áíslensku:    „Báruborg". 


201 

dönsku  fólki,  hvar  þeir  hittist  eður  til  samans  staddir  yrði. 
En  ef  slikt  brygðist.  svo  að  Danskir  annaðhvort  slægi  eður 
deyddi  Indíana  þess  lands,  skyldi  allra  Danskra  útlegð 
gilda,  og  þeirra  alt  góss  upptækt  verða. 

T  niunda  máta  tilskildi  kóngur  hinn  indianski,  að  Danskir  5 
skyldu  engum  nautum  þar  slátra,  það  fyrirbauð  hann  þeim 
sterklega,  svo  framt  þeir  vildu  liíi  og  landsvist  halda,  en 
þess  slátraða  kjöts,  sem  þeir  frá  Danmörk  með  kæmi,  skyldi 
þeim  til  fæðslu  leyfast,  en  annað  alt  kjöt  leyfðist  þeim  til 
munns  að  leggja,  svo  vel  dýra  sem  fugla.  10 

I  tiunda  máta  tilskildi  kóngur  og  Dönskum  sterklega 
forbauð  að  ganga  i  þeirra  pagógur^),  kirkjur  eða  skurðgoðar 
hús,  en  ef  að  hjer  i  móti  sig  forbryti  einn  eða  íleiri,  skyldi 
lif  og  útlegð  gilda. 

Undir  þessa  og  aðra  smærri  punkta  og  aðgreind  skilyrði  15 
lögðu    sig    Ijúílega  þeir  dönsku  menn.     Og  i  11.  og  siðasta 
máta  að  gjöra  honum  styrk,  ef  með  þyrfti  i  nokkru  i  móti 
öðrum  þar  nálægum  heiðingjam,  ef  þvi  svo  haglega  viðkæmi 
án   stórlegs    baga,   tjóns  eður  skaða.     Og  að  öllu  þessu  svo 
samþyktu,    handsöluðu    og  undirskrifuðu,    þá  sendi  sá  indí-  20 
anski  kóngur  sina  letraða  kveðju  á  gullpappir  kónginum  af 
Siam,  600  milur  þaðan,    með  einu  dönsku  skipi,  er  Kaupin- 
hafn  nefndist,  sem  var  upp  á  300  lestir,  og  bað  hann  eink- 
anlega    að    forsorga    þetta  skip  sem  skjótast  af  þeim  lands- 
gæðum  i  landinu  væri,    og  það  einvirðuglega    sinnar  bænar  25 
vegna,    lofandi    honum    sinni    þóknan   og    meðþurfandi   bi- 
kvæmni  igjen;  hverju  hann  vel  gegndi,  svo  skip  þetta  náði 
fuUri    fragt.     Og    þessi    siamski    kóngur    bauð    kónginum   i 
Danmörk  slik  kjör  og  kosti,  sem  honum  best  veitast  mætti 
af  sjer  og  sinum  lands  undirgefnum,  hvað  landsvist  og  ær-  30 
legii  kaupmannshöndlan  viðviki  á   hans  landi  og  riki.     Og 
til    bevisingar  þar  um,  að  honum  slikt  alvarlegt  og  geðfelt 
væri,    þá    tók    hann  7  menn  af  þessu  skipi  Kaupinhafn    og 
Ijeði    þeim    hús    og    landsvist    og  gjörði  þeim  aðstoð  i  þvi 
sem  þeir  helst  meðþurftu,  og  setti  sterkt   friðarlögmál    yíir  35 
þeim  á  meðal  sinna  undirgeíinna.     Petta  land  Siam  er  eitt 

^)  0 :  hof,  d.  Pagode,  portúg.  pagoda,  líkl.  af  persn.  orði  but-kadah, 
goöahús. 


202 

mektugt  land;  þar  inni  eru  8  kóngsriki,  einkum  Síam  og  7 
önnur.  I  þvi  kóngsriki  Pegú  er  Ternasseri^).  Par  nálægt 
uröu  þessir  7  menn  danskir  eftir,  sem  hjer  voru  nefndir. 
f  etta  kóngsríki  Pegú  hefur  undir  sjer  meir  en  6  kóngsríki. 
ð  Og  frá  þeim  danska  kastala  Dansborg  og  til  Ternasseri  eru 
600  milur.2) 


IV.  KAP. 

Nú  ^vik    eg    þar    aftur    til    máls,  þar  sem   sá  indianski 
kóngur    leiddi  þessa  dönsku  yfirmenn  sæmdarlega  af  sinum 

10  kónglega  stað  með  gjöfum  og  skenkingum,  og  meðtóku 
kónglegt  skrif  af  hans  hendi  til  vors  kóngs,  hvert  orðað  var 
með  vingjarnlegasta  hætti,  til  staðfestu  uppá  alt  áðurnefnt. 
Siðan  drógu  þeir  til  Trangobarich,  þar  sem  kastalinn  i  þann 
tið    skyldi    formast,    og  kóngur  hjelt  öll  sin  orð  við  þá,    er 

15  hann  heitið  hafði,  bæði  um  múrmeistara  og  um  eríiðisfólk, 
tigulbrennara,  kalkslagara  og  timburhöggvara,  og  um  hvað 
annað  er  viðþurfti,  svo  og  skyldi  seljast  í  kastalann  allskyns 
vara  og  matvæli  af  sjó  og  landi. 

Svo  var  á  þessum  kastala  sett  strangt  lögmál    og  arti- 

20  kular  eftir  kristilegri  venju  og  loíiegri  hermannavisu  i  sjer- 
hverjum  punkt,  svo  sem  seinna  skal  heyrast  nokkuð  áhrært 
verða.  Einnin  fóru  þeir  5  menn  aftur  i  sinn  selskap,  er  fyr 
voru  til  Travanzour^)  i  varðhaldi  hafðir,  af  þeirri  jakt,  sem 
Portogaliskir   þvinguðu    til    landhlaups,    skaða  og  skipbrots 

25  meö  sinum  skipum,  er  komu  frá  Nicopotan*),  suðvestan  til 
við  Carical,  sem  var  Rollant  Crappe,  skipherrann  og 
constabel,  trómetarinn,  og  þeirra  þjenari.    Siðan  lögðu  þeir 


^)  o:  Tenasserim. 

2)  Um  eiristök  atriði  í  samningnum  við  Tandsjúr  vísast  til  áður- 
greindra  rita,  Schlegel,  Saml.  I,  2,  bls.  29—118,  I,  4,  bls.  181-193  og 
Kay  Larsen,  De  Dansk-ostindiske  Koloniers  Historie  I,  bls.  167—169. 
Samningurinn  er  dagsettur  16.  Nóv.  1620. 

^)  o:  Tandsjúr. 

*)  Negapatam. 


203 

sínum  skipum  þar  fyrir  sem  kastalinn  formaöist  og  fram 
undan  þeirri  borginni,  er  honum  rjett  nálægt  stendur, 
Trangobarich.  Svo  upphjuggu  þeir  sitt  franska  hertekna 
skip  til  þeirra  smáhúsa,  er  á  kastalanum  innan  múra  upp- 
bygöust,  kastalafólkinu  til  svefnherbergja.  Yfir  þennan  5 
kastala  var  settur  rector,  ChristoforMalari^)  að  nafni, 
einn  frómur  og  ágætur  maður,  fæddur  i  Hollandi.  fessi  var 
settur  yíir  alla  kaupmenn,  skrifara,  assistenter,  og  vöru 
danska  og  indíanska,  og  alt  hvað  til  hnje  kastalans  smiði 
og  eríiðislauna  útgreiðslu.  Annar  maður  var  yfir  soldáta  10 
og  stríðsfólkið  settur,  sá  eð  hjet  HenrichHess^),  barnfæddur 
og  af  rikisfólki  kominn  i  Helsingeyri,  líka  svo  einn  frómur 
mann. 

Soldátum    og    byssuskyttum    var    skift    á  kastalanum  i 
þrjá  parta  eður  vaktfylkingar  og  orður,   og  skyldi  hver  um  15 
sig  halda  vakt  og  orðentlegri  vörn  yfir  kastalanum  24  klukku- 
stundir,    það    er    dag    og   nótt  eftir  venjulegri  visu  i  öllum 
kristnum  löndum.    Embættisnafn  þessa  Henrichs  var  gub- 
iner    eður    gubernator^),    það    er  hershöfðingi.     Hann  hafði 
éinn    mann    sjer    hið  næsta,    sem  var  hans  lutinant,    Chri-  20 
stofor  Hansson    að    nafni    og  einn  vaktmeistara,    Claus 
að    nafni.     Á    meðal  þeirra  3  raða  soldátanna  voru  3  aðal- 
persónur,   þeir    eð   voru  corporalis,  og  hver  þeirra  einn  var 
i    sinni    orðu    eður   vakt  og  hver  þeirra  var  fyrsti  maður  i 
fremsta  lið  fylkingar.     Cladit  var  þar  og  einnin,  sá  eð  inn-  25 
setur    og   útlætur    þá,    sem    fangast    og  brotlegir  kunna  að 
verða.    Og  nær  sem  þetta  var  nú  alt  niðursett  eftir  höfðing- 
legri  og  gamalli  hermannavisu,  og  hver  vissi  sjer  eftir  sinu 
embætti    orðentlega    að    hegða,    löguðu    skipmenn    sig    til 
heimferðar    með  þau  tvö  skip,  Christiánshöfn  og  Davið.  —  30 
Hvernin  þeim  fórst  á  sinni  heimleið  minnist  eg  ei  glögt  nje 

^)  Christopher  van  der  Mohlen  (v.  cl.  Möllen,  Milner,  Moller)  var 
hoUenskur  að  ætt  en  gekk  1621  í  þjónustu  Dana.  Orðið  „rector"  er 
hjer  notað  í  merkingunni  yfirkaupmaður  eða  kaupstjóri. 

2)  Henrik  Hess  var  af  góðum  ættum  í  Helsingjaeyri.  Um  hann 
sjá  Schlegel,  Saml.  I.  passim  og  Lind,  Chr.  IV  og  hans  Mænd  bls.  242. 

^)  o:  fr.  gouverneur,  d.  Guvernar,  lat.  gubemator,  stýrimaður, 
stjómari,  jarl. 

14 


204 

greinilega  frá  að  skýra,  utan  slysalaust  að  eg  meina.  Einn 
ungan  svein  uppfóstrubu  2  menn  á  öðruhvorju  þvi  skipi  frá 
móðurlifi,  hvers  móðir  að  honum  nýlega  fæddum  burt  sofn- 
aði.  Og  um  vorið,  nær  þeir  voru  nýlega  heim  komnir^),  á 
5  einum  sunnudegi  í  söfnuði  margs  fólks  við  ströndina  í  Kaup- 
inhafn,  leit  eg  þennan  svein,  er  þá  var  4  ára  gamall,  sá  eð 
var  vænn  og  vel  til  reika  á  silkiklæðum  búinn  og  silfurbelti 
um  liíið  og  strútfuglsfjaðrir  kringum  sinn  hatt;  af  hverri 
vaktan    og    uppfóstri    þessa    sveins   að   þessir  2  menn  fengu 

10  stórt  lof  og  ærurykti  Og  með  því  að  slíkt  var  virt  eitt 
dýrðlegt  dásemdarverk  þess  allra  hæsta  og  mildasta  Guðs 
(sem  og  verðugt  var),  og  þessi  sveinn  var  bæði  föðurlaus  og 
móðurlaus,  gafst  honum  mikið  gjald  á  þeim  degi  i  borg- 
inni,  svo  sem  tiðar  skeði,  og  [er]  þeir  komu  og  leiddu  hann  sín 

15  á  milli,  var  þeim  og  honum  stór  æra  og  virðing  auðsýnd, 
og  með  víni  og  öli  af  frómu  og  frægu  fólki  elskulega  ávarp- 
aðir. 

Nú    er    að    vikja  þangað   fram  aftur  i  efnið,  er  þessi  2 
skip    komu    fyrst    i  Noreg,  þar  sem  nefnist  Fleckerey,    þar 

20  kom '  einn  íiskari  senn  til  skips  róandi ;  þeir  tóku  honum 
vel,  og  með  þvi  þeim  var  stór  forvitni  að  vita,  hvernin  til- 
gengi  i  Kaupinhafn,  spyr  kaptuginn  Christoplior  Boye 
hann  innvirðuglega  frjetta  í  káhyttu;  hinn  segir  ótæpt,  eftir 
þvi  sem  hann  heyrt  hafði.    Og  á  meðal  annars  sagði  hann. 

25  að  ein  kaptugakvinna  haíi  fallerast  látið  og  með  þeim 
manni  i  hórdóm  fallið,  er  Jens  hjeti.  Hinn  spyr  eftir 
nafni  konunnar  og  hennar  bónda.  En  hann  greinir  hið 
skýrasta.  Svo  var  þessi  maður  óforsjáll,  að  hann  spurði  ei 
kaptugann    að    nafni.     En    með    þvi    þetta    var    kaptugans 

80  kvinna,  er  svo  breytt  hafði  (hvar  til  hann  meinti  hana  aldrei 
tælast  mega),  brá  honum  svo  undarlega  við,  að  hann  með 
sinum  rappir  hugði  þennan  fávisa  mann  i  gegn  renna,  hefði 
engin  hindran  gjörst  af  þeim  er  nálægt  stóðu.  Siðan  lagðist 
hann    með    miklum  harmi  til  rekkju,  og  nærðist  með  mjög 

35  Htilli  föeðslu,  þar  til  hann  kom  til  Kaupinhafnar;  var  hún  þá 


^)  þeir  kom-u  til  Danmerkur  aftur  í  marsmánuði  1622. 


205 

komin  inn  í  Jótland  til  sinna  foreldra.  En  sá  svikari,  er 
hana  fyrst  meö  drykkjaskap  og  síðan  i  nefndan  glæp  tælt 
liafði,  og  hans  gjaldi  öllu,  góssi  og  klæðum  burtsvallað,  var 
og  burt  flúinn  og  utanlands  farinn,  fyrir  hvern  þó  af 
kónglegri  tign  var  sterklega  skrifað  í  allar  áttir.  En  þessum  5 
kaptuga  Christophor  Boga^)  gafst  leyíi  af  kónglegri  náð 
sig  að  kvonga  hverri  kvennpersónu  er  hann  girntist,  hvort 
sem  hún  eðla  eða  óeðia  væri,  því  hann  var  einn  sjerdeilis 
maður  til  allra  hluta.  Og  sem  hann  í  annað  sinn  gjörði 
reisu  að  Aust-Indien  og  gæíi  Guð  honum  lukku  aftur  að  10 
heimkomast,  lofaði  kóngur  að  gjöra  hann  að  eðalmanni, 
hvað  honum  ei  hjer  lukkaðist,  sem  siðar  skal  nefnt  verða, 
ef  Guð  vill  leyfa. 

Skal  nú  ei  framar  hjer  um  langyrða,  en  vikja  til  þess  er 
eg    áður    frá    veik,    þar  sem  eg  var  innskrifaður  í  registur  15 
Jþeirra  manna,  sem  til  Indía  voru  taxteraðir,  og  var  hverjum 
af  oss  tveggja  mánaða  peningar  úti  hönd  afgreiddir  fyr  en 
afreistum.     En  einum  degi  fyr  en  eg  fór  til  skips,  íiutti  eg 
mina     eruverðugu     og     elskulegu     húsmóður,     Christínu 
Svölu,  til  síns  mágs,  kaptuga  Stepháns  og  frú  Armgort,  20 
hennar    kæru    systir,    hvar  hún  að  þriggja  vikna  fresti  þar 
eftir    af    Guði    náðuglega   hjeðan  burtkallaðist  til  eilifs  lifs, 
hvar  um  eg  i  Christo  er  f ulltrúa,    þvi  sú  kvennpersóna  var  i  ^ 
stök  og  að  minu  áliti  ráðvönd  og  guðhrædd,  og  befalaði  eg 
hana  Guði    og  hún  mig.     Og  svo  skildist  eg  við  þetta  hus  25 
með  bliðlæti  og  kærri  kveðju.  -; 


^)  Jón  Indíafari  hefur  skilið  nafnið  Boye  sem  íslenska  nafnið  Bogi 
og  beygir  það  þannig,  enda  er  framburður  hjerumbil  eins,  í  handrit- 
unum  er  naínháttur  orðsins  ritaður  ýmislega,  oftast  „Bogie";  eg  hef 
haldiö  danska  rithættinum  í  nafnfalli,  en  þar  sem  Jón  Indíafari,  eins- 
og  hjer,  beygir  orðið  á  íslensku,  hef  eg  ekki  viljað  breyta  því.. 


14* 


206 


V.  KAR 


Hvers  innihald  er  um  mina  hurtför  frá  Kaupinhafn 
uppá  þá  indianisku  reisu. 

Nú  sem  sú  tið  nálgaðist,  aö  vjer  skyldum  oss  upp  á  þá 

h  austindianisku  reisu  gefa,  þá  3  dögum  áöur  en  svo  skeöi, 
vorum  vjer  með  trómetum  og  bumbuslætti  uppá  compagniið 
kallaðir,  hvar  vor  náðugi  herra  kóngur  með  mörgum  eðal- 
persónum,  item  borgmeisturum  og  þeim  æðstu  innanborgar 
var  fyrir  kominn,  og  var  þá  hver  maður  með  nafni  af  vorum 

10  munsturskrifara  upplesinn,  þar  næst  artikular  kóngl.  Majest. 
upplesnir,  i  þriðja  lagi  inntak  vors  hollustueiðs  með  hárri 
röddu  fyrir  oss  upplesið,  og  siðan  vjer  með  upprjettum 
fingrum  þremur  sórum  vorn  hollustueið  kóngi  vorum  og 
því  austindianiska  compagnii,  hver  einn  með  hárri  röddu,  og 

15  að  þvi  öllu  svo  enduðu  þakkaði  kóngur  oss,  sín  og  com- 
pagniisins  vegna,  áminnandi  oss  alla  til  guðlegs  lifernis, 
sannarlegrar  hollustu  og  erlegrar  siðsemdar  og  mannlegra 
aÖburða  i  framandi  stöðum,  sjálfum  G-uði  til  lofs  og  dýrðar, 
Danmerkur  riki  með  loílegum  stjórnendum  og  innbyggjurum 

20  til  sóma  og  æruryktis  langgæðlega,  en  sjerhverjum  af  oss  til 
æfinlegs,  góðs  og  frómlegs  mannorðs  og  æfihrósunar,  svo 
vjer  hvorki  kristnum  nje  ókristnum  gæfum  hneyxli  til  Guðs 
nafns  löstunar  eður  oss  af  þeim  til  vondrar  umræðu.  Siðan 
gjörði    kóngur,    að    enduðum   þessum   sermón  og  föðurlegri 

25  áminningu,  blessan  yfir  oss  til  sjóar  og  lands,  heim  sem 
heiman,  með  sinu  beru  höfði,  og  til  elskulegra  orða  og  góðra 
óska  sögðu  allir  Amen.  Og  siðan  gafst  oss  sjerhverjum 
leyfi  til  burtgöngu  og  búnings  á  vora  reisu,  og  áður  en 
vjer  burtfórum,  kvaddi  hver  sina  kunningja,  og  báðu  oss  allir 

30  vel  fara  og  með  góðri  lukku,  blessan  og  hamingju  heim 
aftur  að  koma,  fyrir  Guðs  náðar  fulltingi,  fylgd  óg  aðstoð. 
Og  fyr  en  vjer  i  bátinn  stigum,  sem  við  staðarbryggjuna  lá 
bundinn,  drukkum  vjer  vorrar  velferðar  og  burtfarar  minning, 
óskandi  öllum  ásamt  oss,  yfirsettum  og  undirgefnum,  innan 


I 


207 

borðs  sem  utan,  er  eftir  stæðu,  sem  þeim  er  færi,  lukku  og 
blessunar  afGuði  til  lifs  og  sálar,  með  lukku  aftur  að  íinn- 
ast,  eftir  Guðs  góðri  þóknan.  Og  þar  með  i  Jesú  nafni 
stigum  vjer  af  bryggjum  á  vorn  bát  og  margir  af  oss  grát- 
andi,  en  sumir  með  danslátum  og  hljóðfæraslætti,  lilæjandi.  5 
Og  nær  sem  vjer  fórum  út  eftir  móðunni,  bar  það  við,  að 
tveir  menn  á  einni  viðarskútu  mættu  oss,  hverja  vjer  báð- 
um  margar  reisur  að  leggja  til  siðu  eður  kyrru  fyrir  að 
halda,  hverju  þeir  ei  skeyttu,  heldur  með  drambyrðum  og 
ofsalátum  strikuðu  og  reru  oss  i  mót,  hvatast  eð  máttu.  En  10 
nær  eð  vor  bátur  og  þeirra  skúta  mættust  á  hörðu  striki 
og  hvort  öðru  hjá  runnu,  þá  með  því  að  þeirra  atkeri  hjekk 
útbyrðis,  en  eg  sat  aftur  i  næst  hábátsmanni,  hver  eð  stýrði, 
utarlega  á  borðstokkinum,  sem  plagast,  og  gætti  ekki  að, 
því  við  vorum  i  meinlausri  samræðu,  þá  snart  atkerið  mig  15 
á  bak  til  i  buxurnar  og  nam  í  gegn  og  mig  burt  þaðan 
eg  sat.  Og  með  skyndi  gjörði  eg  mig  lausan,  og  hljóp  upp 
á  skútuþilfarið  og  gaf  þessum  öðrum  skútumanni  2  skjamba, 
og  burt  strax  i  vorn  bát,  hver  að  kominn  var  undir  skips- 
borðið,  og  þóttist  enginn  íljótari  atburð  sjeð  hafa,  af  þeim  20 
þar  samankomnum.  En  hefðu  buxurnar  bilað  og  eg  i  sjó- 
inn  fallið,  sögðu  menn  mitt  hið  siðasta  mundi  orðið  hafa, 
hvað  engum  verið  hefði  frekari  sakarþungi  en  þeirra  tveggja 
skútumanna,  er  svo  vondir  og  magntrássugir  voru.  En  svo 
mæltist  vorum  höfuðbátsmanni,  Jóst  að  nafni^),  að  vissu-  25 
lega  mundi  mjer  einhver  hætta  að  höndum  berast,  fyr  en 
leið  vorri  lokið  væri.  En  það  teikn  hefði  Guð  þó  á  mjer 
sýnt,  að  ei  væri  gleymandi,  og  Ijóst  merki  með  sjer  bæri, 
aö  eg  mundi  vist  frá  þeim  háska  komast,  þó  mjer  klakksárt 
yrði.  Pessi  maður  var  óbernskur,  settur  og  spakmenni  hið  30 
mesta,  af  HoIIandi  og  var  kvongaður  frómri  kvinnu,  sú  eð 
og  sat  þar  gegnt  mjer,  er  þetta  við  bar. 

Og  að  næsta  dags  morgni  uppundum  vjer  vor  atkeri 
og  í  Jesú  nafni  útslogum  vorum  seglum;  síðan  var  hringt 
og    til    morgunsaungs    blásið    og    bænar,    er    corum  kallast.  35 


*;  Hann  hjet  fuUu  nafni  Jóst  Hermansen. 


208 

Og  sigldum  vjer  svo  frá  St.  Önnu  brú,  sem  er  fjórðungur 
vegs  frá  Kaupinhafn^)  og  í  norðvestur  ofan  þá  leið,  sem 
liggur  að  Eyrarsundi.  En  sem  við  vorum  komnir  að  Skógs- 
höfði^),  er  svo  kallast,  og  viku  sjóar  er  frá  borginni,  hljóp 
ð  á  það  stríðasta  norðvestanveður,  sem  vjer  köllum  vestan- 
útnyrðing,  sem  verða  mátti.  Nú  þótti  oss  mikið  aftur  að 
snúa  og  reyndiím  vjer  til  lengi  dags,  þvi  vort  skip  Christ- 
iánshöfn  var  hið  ágætasta  gangskip  eitt  fyrir  sig,  sem 
verða  mátti.     Kaptuginn  var  Christophor  Boye^),   hvers 


1)  Skipið  lagði  af  stað  frá  Höfn  8.  Október  1622.  St.  Önnu  brú 
uefndist  þá  mjór  tangi,  sem  gekk  út  í  höfnina  frá  þeim  stað,  þar  sem 
nú  er  Friðriksspítali  (í  Amaliegade).  Bering  Lisberg:  Kjebenlaavn  i 
gamle  Dage,  bls.  195. 

^)  o:  Skovshoved. 

^)  í  Ríkisskjalasafninu  í  Khöfn.  eru  til  reikningar  yfir  það,  sem 
greitt  var  af  konungsfje  til  að  gera  út  skipið.  Meðal  þessara  reikn- 
ínga  er  skrá  yíir  peninga,  er  hafa  verið  útborgaðir  skipmönnum,  dags. 
3.  Okt.  1622  og  undirskrifuð  af  Símoni  Jóhansen,  yíirkaupmanni. 
Ýmsir  af  þeim,  sem  Jón  Tndíafari  nefnir  sem  skipverja,  íinnast  ekki 
á  skránni,  um  aðra  er  vafasamt,  því  stundum  sleppir  skráin  ættar- 
nöfnum,  og  stundum  gerir  Jón  það.  fess  ber  að  gæta,  að  Jón  Indía- 
fari  reit  þetta  í  ellí  sinni,  og  því  er  ekki  óeðlilegt  að  hann  haíi  mis- 
mint  um  einstaka  nafn,  og  h'ka  þess,  að  skráin  segist  vera  yíir  þá 
skipverja,  sem  höfðu  fengið  tveggja  mánaða  laun  útgreidd ;  það  er  því 
ekki  alveg  víst  að  allir  skipverjar  sjeu  þar  taldir,  þó  það  í  sjálfu  sjer 
sje  líklegra,  og  komi  heim  við  orð  Jóns  sjálfs  hjer  á  undan,  þar  sem  hann 
einmitt  nefnir  þessa  launagreiðslu.  Chr.  Boye  er  þar  nefndur  „Capi- 
tain  og  Schipper  Christoífer  Hannssen".  Jón  Indíafari  er  kallaður 
„Joen  Oelsen  Issefjord",  og  á  það  líklega  að  merkja:  „frá  ísafirði". 
Annarstaðar  í  reikningunum  er  hann  kallaður  ^^Joenn  Oelssen  Is- 
slender".  Af  öðrum,  sem  hjer  eru  nefndir,  finnast  á  skránni:  Niels 
Olsen  [Dreyer?]  konstabel,  Hermann  [Rygaardsen]  Sodervvard,  sem 
líklega  hefur  verið  „konstabelsmat"  I*á  byssuskytturnar  Bernt  Ander- 
sen  frá  Engelholm,  og  Niels  Petersen  Fris,  stýrimaðurinn  Claus 
[Dirichsenj;  bartskerinn  Henrich  Bartholomeus  (ritað  Bertelmeus  á 
skránni),  og  aðstoðarmaður  hans  Hans  Naunesen(?)  [Senderborg] ;  Simon 
Johansen  yfirkaupmaður,  og  undirkaupmennirnir,  Daniel  Lammers, 
Peitter  Henrichsen  [Stot],  Niels  Gerdtsen.  Jan  Jansen  frá  Alkmar, 
seglgjörðarmaður,  er  talinn  með  bátsmönnuni,  þ.  e.  óbreyttum  sjó- 
mönnum.  fá  er  presturinn  Chr.  Jensen  frá  Skelskör.  Prófossinn  er 
nefndur  Gunder  Börgesen,  kokkurinn,  Anders  Seífrensen,  brytar 
Lauritz  Pedersen  og  Peder  Mortensen. 


209 

eg  fyr  getið  heíi.  Skipherrann  hjet  Pjetur  Andrjesson; 
minn  constabel  hjet  Niels  Dreyer,  en  byssuskyttur  voru 
þessar:  Andrjes  Olafsson,  Bernt  Andrjesson,  sá  eð 
gjörðist  minn  kammerat  og  trúr  elskulegur  stallbróÖir  á 
reisunni,  item  Niels  Frís,  Niels  Skoster,  Pjetur  Alch- 5 
mar.  Pjetur  Koning;  ei  minnist  eg  nöfn  hinna.  Buteler 
eður  skipsbryti  var  einn  frómur  maður,  að  nafni  Pjetur 
Franzson,  hans  mæti  var  Andrjes  Nielsson.  Kokk- 
urinn  hjet  Andrjes  Hansson,  hans  mæti  Christian 
Hansson.  Skipmann  hjet  Olaus,  það  er  sá  sem  ræður  10 
framskipinu  öllu,  og  þvi  að  enginn  hengi  neitt  utan  skips- 
borðs  af  þvættum,  og  heíir  vald  það  af  sniða  ef  ei  er  að- 
gjört.  —  Yor  æðri  bartskeri  hjet  meistari  Henrich,  fæddur 
i  landi  Holsten,  einn  frábær  og  góður  maður,  minn  sjer- 
deilis  elskulegur  vinur,  en  hans  stallbróðir  hjet  M.  Hans  15 
Sunderborg.  Oonstabelsmæti  hjet  Hermann  Rýgarðs- 
son,  minn  hinn  ailratrúasti  og  elskulegasti  trygðavin,  og 
hafði  verið  hjer  á  landi  eftirlegumaður.  Kaupmenn  voru 
þessir  3,  fyrst  Símon  Jóhansson,  Pjetur  StotogDan- 
ielLammers,  sá  var  hinum  yngri  og  hafði  á  sinu  13.  20 
ári  út  siglt  strætið  Magellianum^),  í  gegnum  jarðríkið.  Assi- 
stenter  voru  og  3,  sá  frómi  Niels  Gertzson,  einn  mjög 
aldraður  maður,  og  hans  stjúpson,  Andrjes  Michelsson 
og  Niels  Jensson.  Petta  alt  voru  mætir  menn.  Segl- 
makarinn  hjet  Jans  Jansson.  En  vor  elskulegi  prestur  25 
hjet  Herra  Ohristian,  einn  ungur,  mætur  og  ágætur  maður, 
mjer  jafnan  frábær  og  eftirlátur.  Og  nú  með  því  að  hjer 
eru  nefndir  allir  skipsins  embættismenn,  utan  prófoss  heíi 
eg  gleymt,  hver  eð  Niels  Lauritzson  hjet,  og  skipsins  stærð, 
sem  var  uppá  180  lestir,  þá  skal  víkja  þar  aftur  til  máls,  30 
sem  sá  mikli  norðvestanstormur  sig  meir  og  meir  forjók 
oss  i  móti,  og  þreyttum  vjer  þversigling  svo  lengi  sem  færi 
gafst.  og  þar  til  vjer  urðum  öll  segl  inn  að  taka,  og  vorum 
vjer  þá  komnir  inn  undir  Landskrónu  í  austur,  og  þar  urð- 
um  vjer  atkerum  að  hleypa,  tveimur  þeim  stærstu,  og  lágum  85 


^)  Magellans-sundiö. 


210 

vjer  þar  eftirkomandi  nótt  í  miklum  stórsjó  og  áhorfandi 
háska,  svo  vissum  ei  nær  oss  mundi  uppslita  þá  og  þá.  Og  þá 
var  heldur  dauði  en  lif  fyrir  sjónum  visari.  Mann  einn 
höföum    vjer  innan  skipsborðs,  sem  ei  var  af  voru  liöi,    og 

5  meintu  skipmenn,  að  lítil  heill  mundi  af  standa.  Maðurinn 
var  Adolph  Friderich  Grabov.  Og  meö  þvi  hann  var 
einn  af  þessu  Austindiska  compagnii,  þá  Ijetst  hann  vilja 
oss  hjer  með  virðing  veita,  að  fylgja  oss  á  veg  til  Krón- 
borgar  við  Eyrarsund.    Nú  að  næsta  morgni  hjer  eftir  gjörð- 

10  ist  gott  veður  hvað  af  hverju;  og  nær  vjer  gáfam  oss  til 
verka,  að  uppvinda  vor  atkeri,  þá  forgekk  atkerisstrengurinn 
annars  þeirra,  af  þvi  það  var  fast  i  grunni,  og  urðum  svo 
það  þar  eftir  að  skilja.  Og  strax  kom  af  landsuðri  gott 
byrleiði   i  Eyrarsund  og  fyrir  Krónborgar  sloti  lágum  vjer 

15  þá  eftirkomandi  nótt  af.  En  um  morguninn,  fyr  en  vjer 
gáfum  oss  undir  segl,  var  Grabov  i  land  íiuttur,  en  fyr 
en  hann  stje  fyrir  borð,  vaið  alt  fólk  á  þilfar  uppkallað,  eftir 
Adolphs  óskan.  Og  nær  vjer  ásamt  öllum  yíirvöldunum 
svo  stóðum,  hefur  Grabov  upp  sina  ræðu  á  þann  veg:  að 

20  hann  segist  vilja  alla  ámint  hafa  til  dáða  og  dugnaðar,  og 
þarmeð  aíli  sjer  hver  einn  gæfu  og  góðs  ryktis.  En  á 
meöal  annara  orða  segist  hann  nokkru  gleymt  hafa,  að  með 
þvi  að  þar  væri  einn  maður  af  kóngsins  byssuskyttum 
innanborðs,  Jón  Olafsson  að  nafni,  hver  eð  fyr  meir  hefði 

25  sjer  kær  verið,  en  svo  hefði  þó  tilborið,  að  um  nokkra 
tima  hefði  missáttir  orðið,  og  með  þvi  við  ættum  nú  að 
skilja,  þá  væri  sjer  það  helst  geðfelt  orðið,  að  við  mættum 
sáttir  skiljast,  svo  að  við,  hvar  fundir  yrðu,  hjer  eður  i 
öðru  liíi,    mættum  góðir  vinir  finnast,  hvar  upp  á  hann  til- 

30  drakk  mjer  heila  tveggja  marka  silfurkönnu  af  Rostockar- 
bjór  og  handsöluðum  hjer  um  og  gjörði  mjer  einvirðuglega 
föðurlega  áminning  með  góðum  óskum,  og  með  sama  hætti 
óskaði  hann  skipi  og  fólki  allrar  góðrar  lukku  afGuði.  Og 
þar  með  varð  vor  skilnaður,  og  hefi  eg  hann  ei  siðan  litið. 


211 


VI.  KAP. 


En  svo  íijótfc  sem  vor  skipsbátur  kom  frá  landi  aftur, 
urðu  atkeri  uppdregin  og  seglum  útslegið,  og  svo  i  Jesú 
Christi  nafni  hjeldum  vjer  út  af  Eyrarsundi  i  norðvestur 
undir  Skáney  og  Halland.  A  þeirri  annari  nótt  þar  eftir  5 
dó  vor  stýrimaður,  Pjetur  að  nafni,  og  hjeldum  vjer  af 
gjömingum  og  göldrum  gjörst  hafa,  og  varð  honum  útbyrðis 
í  sjó  varpað.  Hjeldum  vjer  svo  að  Noregi,  og  með  þvi 
vindur  bljes  i  5  daga  af  suðvestri,  oss  rjett  i  móti,  þá  dvöld- 
umst  vjer  i  Fleckerey  á  meðan  og  bjuggum  það  til,  sem  10 
oss  ábrast,  bæði  steyptum  smálóð  upp  á  margt  slag,  og 
fleira  annað  hvers  með  þurftum.  f  ar  inni  i  höfn  þessari 
lágu  82  skip,  viða  aðkomin,  er  þar  i  stormi  innhleypt  höfðu, 
eftir  þvi  sem  plagast,  þegar  svo  við  þarf.  Og  á  þeim  6. 
degi  kom  um  nóttina  vindur  af  suðaustri,  svo  hvert  skip  15 
tók  til  að  losa  sitt  atkeri  úr  gmnni,  og  að  svo  gjörðu  út- 
slógu  sinum  seglum,  og  hjeldu  öll  vestur  yíir  haf,  að  Eng- 
landi,  Spania,  Frankariki,  Hollandi,  Hamborg  og  Pýska- 
landi;  enn  þó  vjer  þeim  ei  seinna  til  verks  tækjnm,  urðu 
öll  skip  oss  íljótari  úr  höfnum,  fyrir  þess  sakir  að  vort  20 
atkeri  var  steinfast  að  íinna  i  grunni.  I^ótti  oss  enn  nú  i 
raun  rekast  ætla,  þar  sem  vjer  á  fyrsta  eða  öðrum  degi 
vorrar  heimanferðar  mistum  vort  eitt  hið  besta  atkeri,  og  tók 
til  svo  sem  i  Ijós  leiða,  að  mótlæti  tæki  til  i  vöxt  að  fara; 
þetta  skeður  þrátt  af  holdlega  vanmætti  og  skammsýni,  sem  25 
næsta  litt  kann  sjer  i  meðlæti  og  mótlæti  að  skikka,  að 
grillur  slikar  gauga  ótæpt  i  leikinn.  En  sem  vjer  hugðum 
helst  það,  að  vort  atkeri  mundi  eftirskilið  verða,  og  margir 
af  oss  til  vorum  hreldir  og  grátandi,  þá  i  því  hrökk  og 
losaðist  vort  atkeri  úr  grunni.  f  á  skeði,  sem  oft  ber  við,  .30 
að  skamt  verður  miUi  gráts  og  gleði.  Siðan,  að  losuðum  og 
útslegnum  seglum,  hjeldum  vjer  úr  höfnum  þaðan,  með  blás- 
andi  byr  til  hafs.  Og  nær  vjer  vorum  komnir  út  fyrir 
hafnarmynnið,    upphóf    vor    prestur    morgunsöng  með  bæn, 


212 

þakkargjörð  og  blessan,  og  nær  söngur  var  endaður,  voru 
flestöU  skip  komin  aftur  i  sjón,  þau  sem  fyr  voru  úr  sigti 
sigld.  Svo  gekk  oss  prýðilega,  að  vjer  höfðum  flestöll  skip 
uppdregið,  þá  sól  var  i  landsuðri,  eður  um  jafnt  báðum,  dag- 
5  málum  og  hádegi,  hvar  yfir  sig  margir  forundruðu.  Eitt 
skip  var  í  þeim  flota,  sem  vorir  meðfylgjendur  hollenskir 
þektu  og  sögðu  að  væri  ræningjar;  við  hverja  vor  kaptugi 
Christophor  Boye  vildi  gefa  sig  í  tak  með  að  slást  og 
fikta,    hverju    kaupmenn    afslógu,    svo    að    hindraðist.      En 

10  þeir  sigldu  oss  um  stund  samskipa,    svo  vjer  við  ræddumst. 

Síðan    á    öðrum    degi  þar  eftir  komum  vjer  sunnarlega 

undir  England  fyrir  sunnan  Lundún.     Og  að  næsta  morgni 

•'  þar  eftir'  sigldum  vjer  inn  í  Hæðina^),  sem  svo  kallast,  það 
er    sá  sjór,  sem  er  á  millum  Frankarikis  og  Englands.     Og 

15  nær  vjer  komum  fyrir  Dofurinn  i  Englandi,  sáum  vjer  land 
á  báðar  siður,  og  borgir  tvær,  sem  er  Dofurinn  i  Englandi 
og    Calis^)  í  Frankariki.     En  með  þvi  oss  brast  stýrimann  í 

•^'  þess  stað,  sem  andaðist,  en  þó  að  vjer  hefðum  tvo  aðra, 
sem    var   Jacob  og  M.  Jóris^),    samt  urðum  vjer  að  upp- 

20  leita  oss  þann  þriðja,  vegna  sjúkdóms  og  háska  sem  við- 
liggur.  Og  nær  vjer  komum  suðvestur  betur  fyrir  landið. 
þar  sem  kallast  Nýport*),  þar  inni  liggur  Vigt,  þar  sigldum 
vjer  inn  til  þess  eins,  sem  nú  var  nefnt,  en  það  tókst  ei, 
þvi    stýrimenn    voru    þann    tið    árs  ekki  fyrir  hendi.     Vjer 

25  lágum  i  Vigt  allraheilagramessunótt  og  3  skip  af  Buskaia 
og  mörg  skip  önnur.  Buskaier  höfðu  það  skikk  um  þessa 
nótt,  er  þeir  lágu  oss  nálægt,  að  þeir  uppsettu  skriðbyttur 
uppá  hvern  topp  sinna  skipa,  og  eins  aftur  i  þeirra  rúndel, 
sem    og    á    framanverðu    bogspjóti,    og  höfðu  söngva  langt 

30  fram  á  nótt.  En  á  þeirri  annari  nóttu,  sem  vjer  þar  lágum 
i    höfn,    aðhleypti    stormviðri    hörðu    af    suðaustri,    svo    að 


')  o:  Ermarsund  (La  Manche). 
^)  Dover  og  Calais. 

•^)  A    skránni,   sein    áður    er  getið  ura,    stendur  ekki  Jóris,  en  um 
Jacob  Adrianssen  er  þar  getiö. 

■*)  o:  Newport,  bær  í  eynni  Wight, 


213 

einu  hollensku  skipi,  er  lá  fyrir  framan  oss,  krakaði  um 
nóttina.  í  miklu  níðmyrkri,  upp  á  oss,  svo  að  vort  bogspjót 
innkomst  í  þeirra  káhyttu,  og  mölvaði  það  alt  til  agna,  er 
brothætt  var  þar  inni,  svo  að  ef  stór  sjór  verið  hefði,  þá 
hefði  vort  bogspjót  að  sönnu  giggjað^)  og  þvi  með  fylgj-  5 
andi  íieira.  En  um  morguninn  urðu  þeir  að  vinda  sitt  skip 
út  af  voru  bogspjóti  og  gáfu  oss  skuldina,  hvað  þeir  þó 
ranglega  gjörðu,  því  vjer  lágum  kyrrir  fyrir,  er  þá  rak  upp 
á  oss.  Svo  hjeldum  vjer  þaðan  úr  höfnum  á  næsta  eftir- 
fylgjandi  degi,  og  að  Plemen^);  þar  gegnt  sem  vjer  lágum  10 
var  staðurinn  Hanton,  með  sömu  merkjum,  sem  að  fornu 
greinir^).  f  ar  lá  eitt  ræningjaskip  mikið  og  vel  út  búið, 
en  þeim  megin  sem  vjer  lágum  kallast  Drakshús,  það  eru 
þær  hallir,  sem  kapteinn  Drak*)  hafði  gjöra  látið,  sá  eð  fyr 
meir  var  i  Englandi,  á  dögum  Elísabetar,  sem  var  forð-  15 
um  meykóngur  i  Englandi,  Anno  1590,  sú  eð  var  móður- 
systir  Jacobs  kóngs^). 

Við  hafnarmynnið,  sem  inn  er  siglt,  sem  i  austur  liggur 
frá  Hanton,  nærri  viku  sjóar,  þar  stóð  eitt  stórt  og  mikið 
blokkhús  með  stykki  og  varnir  á^),  og  hverjir  sem  þar  20 
innsigldu  hlutu  sin  toppsegl  að  lægja  til  helftar,  annars 
var  til  sett,  að  þau  af  þvi  blokkhúsi  í  sjó  skjótast  skyldu. 
Drakshallir  eru  með  kopar  og  blý  þaktar,  og  var  oss  það 
sagt  af  landsmönnum,  að  hann  lægi  þar  á  höfninni  i  þremur 
kistum  niður  söktur,  fyrst  i  trjekistu,  næst  henni  í  blýkistu  25 


^)  o:  bilað;  cfr.  geggjaöur. 

2)  Plemen  er  líklega  Plym-íijótið  eða  öllu  heldur  Plymouth-Sound 
og  Hanton  er  þá  bærinn  Plymouth  sjálfur,  við  mynni  Tamaríljótsins 
(Hamoaze). 

^)  Jón  Indíafari  hefur  ekki  minst  á  þessa  borg  áður,  svo  þetta  er 
misminni. 

*)  fað  er  auðsjáanlega  átt  við  hinn  mikla  víking  og  farmann  Sir 
Francis  Drake  (f  1596). 

^)  Elísabet  drotning  var  ekki  móðursystir  Jacobs  6.  (1.),  en  Mar- 
grjet  Tudor,  föðursystir  hennar,  drotning  Jacobs  4.  Skotakonungs,  var 
arama  Maríu  Stúart  og  langamma  Jacobs  6.  (1.). 

^)  Líkl.  er  átt  við  virki  á  St.  Nicholas  eða  Drake's  Island  fyrir 
framan  höfnina. 


214 

og  utan  yíir  lengst  í  járnkistu,  og  liggur  þar  svo  fyrir 
þremur  atkerum  vel  forvaraður.^)  Og  meö  því  þessiYilhjam 
Draco  var  mikill  sjókappi  og  einn  fyrir  sig  hinn  forsóktasti, 
sem  útsiglt  hafði  i  gegnum  jarðríkið  á  litlu  skipkorni,  sem 
5  sundur  skrúfa  mátti  í  4  parta,  svo  hver  þess  fjórðungur 
skyldi  viðráðanlegri  vera,  ef  yfir  land  þyrfti  að  flytja  eður 
í  þröngt  knípi  kæmi.  Og  með  þetta  skipkorn  sigldi  hann 
i  gegnum  Veigat  og  kom  svo  hingað  úr  norðri  upp  á  ísa- 
fjarðardjúp    og    hafði  lengi  legið  fram  undan  Arnarnesi  og 

10  köUuðu  islenskir  menn  Draks  duggu^)  þetta  hans  skip.  Item 
vann  hann  einn  tíma  mikinn  pris  fyrir  suðvestan  Irland,  i 
tið  meykóngsins  Elisabetar,  með  5  skipum  á  60  spönskum 
stórskipum.  Og  nær  sem  siðast  skyldi  hjeðan,  veitti  honum 
mjög  þröngt  um  andlát;    þar  fyrir  bað  hann  um,    að  hann 

15  flyttist  út  á  sitt  skip,  þar  mundi  Guð  sig  burt  kalla,  og  til- 
skikkaði  að  svo  skyldi  um  sina  greftrun  öllu  haga,  sem  nú 
var  greint. 

Við  þessi  Drakshús  og  i  þann  stað,    þar  lá  við  strönd- 
ina,  fóru  vorir  yfirmenn  til  lands  að  uppleita  sjer  einn  stýri- 

20  mann;  og  i  einu  gestaherbergi  fundu  þeir  einn  stýrimann, 
sem  fyr  hafði  reist  til  Indíen,  sá  eð  Albert  hjet,  og  ræn- 
ingjar  höfðu  tælt  með  sjer  að  sigla  fyrir  stýrimann,  og  i 
þann  tima  meinti  þá  friðmenn  vera.  En  síðan  varö  þeirra 
þessara    óknytta    var,    að  þeir  ránsmenn  voru,  og  vildi  því 

25  gjarnan  þá  viðskildur  vera  og  það  til  vinna,  ef  vjer  gætum 


^)  Drake  andaðist  á  sjó  fyrir  utan  strönd  Mið-Ameríku  og  var  lík- 
inu  sökkt  í  haf,  svo  það  er  rangt  að  hann  sje  grafinn  á  Englandi. 

^)  Hjer  er  Hklega  blandað  málum,  því  Sir  Francis  Drake  mun 
tæplega  hafa  komið  til  Islands  sem  skipstjóri;  hvort  hann  kann  ein- 
hverntíma  að  hafa  hrakist  þangað  veit  eg  ekki,  en  þó  getur  svo  verið. 
Hafi  hann  siglt  þangað,  þá  hefur  það  h'klega  verið  á  árunum  1580— 
1585,  eftir  að  hann  kom  aftur  úr  ferð  sinni  kringum  heiminn,  og  áður 
en  hann  fór  aftur  til  Vestur-Indía  14.  Sept.  1585.  Víst  er  það,  að 
Drake  hafói  mikinn  áhuga  á  að  finna  sjóleið  fyrir  norðan  Ameríku  og 
skrifaðist  á  við  Davis  um  það  (sjá  Barrow,  Life  of  Drake.  2.  Ed. 
London  1844,  bls.  80).  Samt  finnst  mjer  óhætt  að  álykta,  að  eitthvert 
enskt  skip,  með  fyrirliða  með  nafninu  Drake,  hafi  komið  á  Vest- 
firði  á  síðari  hluta  16.  aldarinnar  eða  þá  laust  eftir  aldamótin 
1600.  —  Um  siglingar  Englendinga  til  íslands  um  þær  mundir  sjá 
Porv.  Thoroddaen,  Landfræðissaga  íslands  I,  bls.  147—148. 


215 

sjer  sem  fyrst  náð  af  þeim,  sem  nú  í  þetta  sinn  lágu  þar 
ásamt  öðrum  skipum,  litinn  veg  frá  oss  að  suðri  við,  á  litlu 
og  fallegu  gangskipi,  sem  var  jakt  hins  stóra  skipsins,  er 
lá  suðvestan  fram  við  Hanton.  Um  kvöldið  seint,  er  dimt 
var  orðið,  skipuðum  vjer  út  vorn  bát  af  völdu  fólki,  og  svo  5 
sem  þeir  höfðu  við  hann  i  landi  þar  um  ráðslagað.  Yjer 
höfðum  3  stykki  smá  af  kopar,  er  falkónur  heita,  fram  á 
bátnum.  En  strax  sem  vjer  komum  þeim  í  nánd,  gjörðu 
þeir  sterkt  hróp  allir  oss  i  móti  og  afsögðu  oss  hann  um 
kvöldið  og  Ijetu  sína  glissandi  lunta  tendraða  á  bæði  borð  10 
til  reiðu  standa  og  Ijetust  til  verka  búnir  hinna  verri,  utan 
vjer  aftur  heim  hjeldum,  en  kváðu  oss  frjálst  að  morgni 
næstum  hann  að  sækja,  ef  ei  sjálfir  með  kæmi  Yjer  hlutum 
hvað  sem  gilti  heim  aftur  að  snúa.  En  um  morguninn  komu 
þeir  með  hann  til  vor,  og  undu  illa  við  hag  sinn  og  kváðust  15 
seinna  mundu  slept  hafa,  hefði  þeirra  aðmiráll  verið  sjer 
nálægra.  Petta  urðu  þeir  svo  búið  að  sekkja  og  með  þögn 
þola.  En  þessir  menn  voru  lítt  skárri  að  lita  en  þeir  í  gálga 
hafa  um  hrið  hangið,  en  tillit  þeirra  sem  viðbjóðslegra 
varga.  Að  næsta  morgni  eftir  gjörðum  vjer  oss  þaðan  ferð-  20 
búna  og  fyr  en  dagaðist  vorum  vjer  undir  segl  komnir  við 
tunglsbirtu.  En  með  þvi  vindur  var  oss  þver,  nær  vjer 
skyldum  út  af  höfninni  halda,  lá  oss  við  háska  hjá  greindu 
blokkhúsi,  þegar  fram  hjá  þvi  strauk,  svo  nálægt  að  ei  varð 
sjeð,  hvort  vjer  þar  mundum  frá  með  lifi  sleppa.  En  miskun-  25 
samur  Guð  leiddi  oss  svo  farsællega  hjá  klettinum,  að  ei  skað- 
aði  nje  snart,  en  svo  nálægt  rann  þessum  klett,  á  hverjum 
blokkhúsið  stóð,  að  því  nærri  snart  skipssiðuna  á  stjórnborða. 
Og  sem  vjer  þar  hjá  sluppum,  vorum  vjer  strax  í  þann 
spanska  sjó  komnir,  hver  eð  umbeltar  allan  þann  vestra  30 
part  Englands,  og  brimið  af  þeirri  mikla  hafsöldu,  sem  kemur 
af  þvi  viða  vesturhafi  og  út  af  þeim  spanska  sjó,  gengur 
upp  undir  þann  skóg,  er  út  frá  Hanton  liggur,  út  i  mót 
hafinu. 


216 


VII.  KAP. 


Eftir  miðdag  sneri  vindurinn  sjer  til  landnorðurs,  sem 
var  vor  beinasti  byr,  og  nær  vjer  komum  fram  undan 
Barlis^)  í  Spanía,  varö  öllu  fólki  með  klukkuhringing  og 
5  síðan  með  trómetsblæstri  uppbent  á  þilfar,  artikular  upp- 
lesnir  og  fólkið  ámint  til  guðrækni  og  góðra  siða,  þar  með 
til  hlýðni  og  hollrar  umgengni  fyrir  guði  og  mönnum,  og 
i  það  sinn  lýst  vegarlengd  þaðan  og  til  Indía  rjett  fram  að 
vera  3500  milur,   en  þar  að  auki  allir  afkrókar,  sem  mikilli 

10  vegarlengd  viðbæta.  Yoru  þá  3  orður  gjörðar  eður  kvartjer 
af  öllu  skipsfólki,  og  jafnmargir  menn  i  hverri,  og  þau  3 
blöð  og  fólksregistur  voru  á  þilið  uppfest,  fyrir  framan  ká- 
hyttudyrnar,  þeim  til  beggja  handa,  er  til  stýris  gengu.  Sú 
fyrsta    orða  var  nefnd  kóngsins  kvartjer,  sú  önnur  prinsins 

15  kvartjer,  sú  þriðja  hertug  Uldrichs  kvartjer.  Pessum  báru 
öU  verk  á  víxl  utan  borðs  og  innan,  sem  er:  bátsróður, 
skipsvakt,  sem  umbyltist  eftir  þriðjungstölu,  skip  að  fága  og 
útvaska  hvern  og  einn  morgun,  fyr  en  morgunsöngur  hefst, 
af  þvi  kvartjeri,  sem  dagvakt  eður  morgunvakt  tilfellur.     T 

20  hverju  kvartjeri  gengur  og  öll  vinna  á  vixl,  svo  að  allir 
hafi  og  fái  jafnt  ómak,  utan  borðs  að  standa,  vatn  upp  að 
draga,  hvernin  sem  viðrar,  nær  mögulegt  er,  aðrir  við  að 
taka  og  í  stampa  að  hella,  þá  fram  og  aftur  og  ofan  í  skip 
að  draga  og  með  skörpum  hrisvöndum  alt  gróm  upprifa  og 

25  með  hampkóstum  að  strjúka.  Item  ofan  i  skip  að  vitja, 
seglum  að  viðsnúa,  púðri  að  umbylta,  svo  það  ei  saman 
renni,  til  pumpu  að  ganga,  og  til  þess  fleira  sem  við  liggnr. 

;,  Yíir  hvert  eitt  þessara  kvartjera  var  einn  kvartjersmeistari 
settur,    sem   bátstjórn  hafði  og  var  upphafs  og  áminningar- 

30  maður  til  alls  þess,  sem  í  hverju  kvartjeri  til  fjell  að  athuga, 
erfiða  og  umgangast  og  umhirða,  og  við  hver  kvartjerskifti 
skyldi    hrópa    og    sinni    vakt    til    segja.     Eg   var  í  hertuga 


^)  máske    o:    Barlenga   eða   Berlenga-eyjar  fyrir  vestan  Portúgal, 
RC.  geta  upp  á  Belle  Isle,  ey  fyrir  sunnan  Bretagne. 


217 

Uldrichs  kvartjeri  og  minn  kvartjersmeistari  hjet  Jacob 
E-óð^),  einn  frómur  mann  og  varð  minn  góður  vinur,  hann 
var  fæddur  í  Stralsund  og  uppólst  þar  ei  lengur  en  til  hann 
var  9  ára  gamall,  en  síðan  í  Hollandi,  og  hafði  þvi  alt 
hollenskt  skikk,  bæði  í  trúarbrögðum  og  öðru  háttalagi.  Ei  5 
höfðum  vjer  utan  einn  trómetaria,  Jurgin  að  nafni.  En 
tala  alls  fólksins  innan  skipsborðs  var  88,  með  ungum  og 
gömlum^),  með  yfirsettum  og  undirgefnum,  þar  af  genga  til 
stjórnar  58,  og  svo  19  voru  í  hverju  kvartjeri,  enn  2  ungir 
menn,  hjet  annar  Thómas,  en  annar  Michel,  vora  teknir  10 
til  Ijósvaktara  á  nætur  við  lampann,  sem  á  milli  kompás- 
anna  brann  í  nátthúsinu. 

Einn  maðar,  Franz^)  að  nafni,  í  Danmörk  fæddur  en  í 
HoUandi  uppalinn,  ungur  mjög,  nær  22  ára  gamall  að  aldri, 
sat  í  fangelsi  frá  því  vjer  vorum  í  Vigt  og  til  þess  nú  var  15 
nefnt,  fjrir  sakir  þess  misgjörnings,  að  hann  í  móti  skipsins 
lögmáli  og  kóngl.  Majest.  artíkulum  hafði  sig  svo  stórum 
forsjeð,  að  hann  í  reiði  dró  sinn  kníf  til  eins  annars  i  bátnum, 
og  aftur  innan  skipsborðs  í  sama  sinni.  En  hverjir,  sem 
slíkt  gjöra  á  þeirri  reisu,  skikkast,  eftir  artíkulanna  20 
hljóðan,  að  prófossinn  skuli  við  stóra  mastrið  þeim  sama 
hnífi  stinga  i  gegnum  hans  hægri  hönd,  hvað  og  einnin 
þennan  sama  mann  ske  skyldi,  og  nú  af  prófossinum  var 
fyrir  stóra  mastrið  leiddur.  En  með  því  þetta  var  hið 
fyrsta  brot  á  þessari  reisu,  er  straff  útheimti,  og  alt  fólkið  25 
gjörði  sina  almennilega  bæn  fyrir  hann,  þá  varð  þvi  svo 
gegnt,  að  hann  í  það  sinn  skyldi  frá  þvi  mikla  straffi  frels- 
ast,  en  samt  skyldi  lögmálina  með  nokkru  fallnægja,  svo  að 
kóngl.  Majest.  lögmáli  yrði  ei  niðrun  gjörð,  og  varð  svo 
ályktað,  að  hann  skyldi  slást  með  eiiiu  kaðalshöggi  af  hverjum  30 


^l  á  skrá  Símonar  Jóhaiisens  er  hann  kallaður  Jacob  Roude. 

*)  á  skrá  SímonarJóhansens  eru  aðeins  taldir  73  manns. 

^)  j®g  t®i  óvíst  hvort  g;etið  er  um  þessa  þrjá  menn  á  skrá  Símonar 
Jóhansens.  Franz  er  máske  Franz  Mönting,  „kajuttvegtter",  en 
Thómas  ef  til  viil  Thomas  Jensen,  sem  er  á  skránni  talinn  með  „báts- 
mönnum«, 


218 

manni,  að  fráteknum  yíirvöldunum  öllum,  svo  hann  fjekk 
80  slög  á  sinn  bakhlufca,  þar  hann  stóð  í  einum  Ijerefts- 
buxum.  En  með  þvi  þessi  maður  var  ungur  og  i  mörgu 
vel  að  sjer,  vorum  vjer  4  ungir  menn  honum  kærir  og  að 
ð  nokkru  leiti  honum  áhangandi  i  þvi  sem  meinlauslegri  vin- 
áttu  og  stallbræöraskap  til  hnje,  og  höfðum  vjer  oss  því 
sambundið,  nær  að  oss  kæmi,  honum  að  vægja,  en  þó  skyldi 
i  ásýndinni  slik  línkind  ei  merkjast.  En  nær  sem  þetta 
straff  af  öllum  var  endað  og  útgjört,  og  prófoss  skyldi  þetta 

10  kaðalsverð  (íljettað  málfaðmur  að  lengd)  afgreiðast  til  varð- 
veislu,  bauð  kaptuginn,  Christofor  Boye,  honum  sterk- 
lega  oss  fjóra  höndum  að  taka,  fyrir  stórmastur  leiða  og 
fjögur  slög  hverjum  af  oss  til  endurgjalds  (sem  vondum 
hræsnurum)    að    útgreiða,    oss    og  öðrum  til  langgæðrar  og 

15  sterklegrar  viðvörunar,  að  engir  framar  sliks  dirfast  skyldu 
neina  hræsni  að  brúka,  þar  straff  skyldi  útgreiðast,  eður 
hæðni  lögmálinu  auðsýna,  hvað  svo  mikla  þy'ðing  heíir.  Eftir 
artikulanna  lestur  (hverra  innihald  og  tölu  að  mjer  er  ómög- 
ulegt  að  útskrifa  og  hjer  inni  að  greina)  og  skipstraff  yíir- 

20  staðið,  fólk  skrifað  og  skikkað  i  hvern  skutul,  sem  voru  að 
tölu  7  menn  i  hvern,  og  ráðvandur  og  guðhræddur  maður, 
einn  af  hverjum  7,  til  skutulsmeistara  útvalinn  og  skikkaður, 
hverjum  að  befalaðist  að  niðurþagga  og  öftrun  gjöra  þeim 
sem  vanskikkan  auðsýndu  með  ótuktugum  orðum  eður  með 

25  öðrum  ósómasamlegum  atvikum  yfir  máltið,  og  hver  sem 
honum  óhlýðugur  fyndist,  skyldi  prófoss  sagður  og  í  káhyttu 
auglýstur  og  eftir  málsvexti  straffaður,  og  hans  laun  kortuð, 
og  skyldi  jafnan  slik  peningaútlát  hverri  likamlegri  refsing 
fylgja,    til    öftrunar  blóti,    eiðum,   reiði,  óguðlegri    ræðu  og 

30  mörgu  öðru  ósæmilegu  til  máls  og  gjörða,  bæði  innan  mál- 
tiðar  og  utan.  Einkum  krafðist  góð  umsjón  að  væri  prests- 
ins  áminningu  hlýðugir  i  öllu  þvi  sem  hans  embætti  við 
kæmi  innan  skipsborðs.  Og  yfir  alt  fram  hafði  prófoss  sig 
með  bókareiði  til  sterklegrar  aðsjónar,  umvöndunar,  trúlegs 

35  aðhalds  og  án  manngreinar  og  mannvirðingar  hræsnislausrar 
aðgætni  forpliktað  upp  á  sjón  og  heyrn,  hvað  orð  og  verk 
sjerhvers    manns    áhrærði,    hvar  sem  vera  kynni  fyrir  utan 


219 

káhyttu.  En  öll  yíirvöld,  sem  sinn  sess  í  káhyttu  höfðu, 
nefndust  það  breiða  ráð.  í  hverju  ráði  að  er  prófossinn  jafnt 
þeim  öðrum  kaptuga,  kaupmönnum,  skipherra.  undirskip- 
herra,  stýrimönnum,  trómeturum,  hábátsmanni  og  þeim  ypp- 
arsta  assistent,  ásamt  prestinum  þar  yfirverandi  i  hvert  5 
sinn  rjettargangur  skyldi  haldinn  verða,  og  allir  slíkir  skyldu 
lögin  og  artíkulana  styrkja  með  fullri  auðsýnandi  alvöru. 
í  öðru  lagi  voru  þeir  menn  og  tilsettir  sem  mersusegl 
skyldu  inntaka  í  hverju  kvartjeri  og  kallast  mersclemmer 
eða  mersuklifrarar.  Enginn  var  vaktfri  utan  presturinn,  10 
kaupmenn  þá  ekkert  viðlá  og  sá  elsti  assistent  Niels  Grertz- 
son.  Vor  prestur  hjet  Christián,  ágætur  ungur  maður 
og  mjer  jafnan  ástsamlegur.  Fjórir  timburmenn  fóru  heiman, 
af  hverjum  einn  dó  í  Afrika  á  vorri  útreisu,  f  órður  að 
nafni.     Cláus  From  var  þeirra  hinn  helsti.^)  "        ]5 

Og  nær  sem  alt  var  í  lag  sett  með  slikum  og  þvilikum 
hætti  sem  nú  var  greint,  svo  var  og  einn  eiginn  skamtur 
skriflega  skikkaður  af  brauði,  smjöri,  kjöti,  hörðum  fiski 
og  söltuðum.  víni  frönsku  og  spönsku,  item  rinsku,  frönsku 
og  hollensku  brennivini.  Yar  hverjum  einum  ætlað :  Fyrst  á  20 
kjötdögum,  sem  er  sunnudagur,  þriðjudagur  ogfimtudagur, 
yar  hverjum  einum  af  kjöti  hráu  2  skálpund  tileinkuð  i  2 
máltiðir;  item  á  fiskdögum.  sem  er  mánudagur,  miðviku- 
dagur,  föstudagur  og  laugardagur,  var  og  hverjum  einum  til- 
einkað  i  miðdagsverð  og  kvöld  2  pund  af  hörðum  kieldina-  25 
fiski^),  sem  barinn,  bleyttur  og  soðinn  verður,  og  1  skálpund 
i  hvern  skutuP)  eður  fyrir  hverja  7  menn  til  bráðsmjörs  út 
heila  viku;  item  eins  potts  mælir  af  grjónum  á  fiskdögum  og 
eins  af  ertum  eður  baunum  á  kjötdögum;  item  hvern  laugar- 


*)  á  skrá  Símonar  Jóhansens  er  getið  um  6  timburmenn,  Claus 
From  (Fromme)  virðist  þeirra  æðstur.  far  er  enginn  íórður  nefndur 
^em  timburmaður,  en  meðal  „Kayutvegtter  och  seigleger"  er  nefndur 
Thord  Nielsen,  og  getur  verið  að  sje  átt  við  hann. 

2)  o:  saltfiski  frá  Kildin  við  Norðuríshafið,  sjá  bls.  102. 

^)  á  þátíðardöasku  Schiöttel,  nú  o:  Bakke,  svo  kallast  flokkur 
hermanna,  er  eiga  mötuneyti  saman  á  herskipum. 

15 


220 

dag  var  smjör  og  braub  útvegið  og  hverjum  einum  372 
pund  brauðs,  sem  eru  7  merkar  og  1  pund  smjörs;  item 
vart  hálf  mörk  víns  (sem  þeir  kalla  myschen^))  var  hverjum 
manni,  ein  til  miðdags  og  önnur  til  kvölds,  eftir  máitið  haldna 
5  geíin,  f^^rst  af  frönsku,  meðan  það  sýrðist  ekki  og  siðan  af 
spönsku  vini,  hverja  ranzon  og  afdeild  að  hver  maður  hlaut 
að  drekka  strax  fyrir  buteleries  dyrum  (það  er  brytans  búri), 
en  ekki  í  burt  berast.  En  til  drykks  af  öli,  meðan  það 
varaði,    sem    var   í    3  mánuði,  var  hverjum  einum  3  marka 

10  kanna  tilsett,  sú  eð  kallast  íiabkanna^)  og  það  með  degi  og 
nóttu,  sem  eru  24  stundir.  En  strax  sem  menn  komu  suður 
fyrir  Tyrkiríið,  og  þar  suður  á  lengra,  dugir  ekki  lengur  öl 
til  drykks  nje  geymslu  fyrir  súrleika  sakir,  úr  þvi  er  vatn 
geíið    hversu  lengi  sem  þeirra  útidvöl  drygist.     Og  hver  sá 

15  innan  skipsborðs,  er  þann  glæp  hendir,  að  hann  steli  hálfri 
íiabkönnu  vatns  frá  öðrum,  heíir  til  hengingar  unnið,  svo 
það  bevisað  verður.  En  svo  er  vatn  heitt  sem  af  eldi  tekið 
væri  og  þar  með  fordjarfast  það  mjög  i  fötum.  og  pipum, 
svo  alt  hlýtur  með  járnböndum  að  girðast,  annars  dugir  það 

20  ekki  til  þeirrar  reisu,  utan  með  þeim  hætti  sje  það  og  íleira 
sterklega  varðveitt. 

Nú  eftir  fylgir  það  hvað  sjerhver  hlýtur  með  sjer  til 
þeirrar  reisu  að  kaupa  og  hafa  sem  er:  Fyrst  margar  skyrtur, 
tóbak,  negliken,  muskater,  comen  og  engifer,  maiið  og  ómalið, 

25  þar  með  brennivin  og  íieira  annað.  Item  eitt  linlak  fyrir 
hverja  tvo,  sem  haft  verður  undir  það  regn,  er  úr  lofti 
fellur,  nær  skruggur,  eldingar  og  stórar  reiðarþrumur  um 
dynja  og  drifa,  og  verður  i  hvert  þess  horn  bundið  og  svo 
upphengt    undir  regnsteypuna,    og  ein  lítil  blýkúla  er  látin 

30  i  mitt  linlakið  og  þar  undir  er  sett  kannan  svo  lengi  að 
hún  er  full,  hvert  vatn  að  menn  drekka  i  sinni  stórri  neyð 
og  ofurmikilli  þorstaþvingun,  hvar  af  þrátt  koma  ýmislegir 
sjúkdómar,  svo  óheilnæmt  er  það  vatn  mörgum  nær  svo  til 


^)  á  þeirra  tíma  dönsku  „Metschen";  einskonar  mælir. 
2)  holl.  flapkan,  trjekanna  til  nota  á  skipum. 


221 

vill.  Pað  eitt  af  mörgu  verður  í  kóngl.  majest.  artíkulum 
fyrirboðið  sjerhverjum,  að  leggja  sig  til  svefns  í  votum  uU- 
fötum,  sem  af  regni  eru  vot  orðin,  því  það  oftlega  við  ber 
að  menn  þeir  sem  til  slíks  reynt  hafa,  að  sofa  i  votum 
fötum,  hafa  fengið  rauðbleika  orma  í  sitt  hold,  sem  bart-  5 
skerar  útvinda  úr  þeirra  holdi  með  tvinnaþræði,  en  sje  svo 
að  þeir  slitni,  verður  þess  manns  bani,  er  slikt  er  til  fallið. 
Og  skal  hjer  um  nú  að  sinni  ei  meir  talast,  heldur  aftur 
víkja  til  þess  efnis,  er  eg  frá  hvarf,  er  setningar  alls  hátta- 
lags  voru  auglýstir,  sem  á  reisunni  skyldu  orðentlega  og  10 
varanlega  við  makt  haldast.  Svo  og  var  öllum  strengilega 
tilsagt  i  öllum  stöðum  og  viðvikjandi  pörtum  prestinum  og 
öllum  hans  áminningum,  kenningum  og  tilsögnum  heyr- 
ugir  og  hlýðugir  vera  skyldu.  En  hver  annars  sjer  breytti 
eður  dár  til  orða  eður  gjörða  auðsýndi,  skyldi  þess  líf  gilda ;  15 
og  sjerhver  skyldi  sig  vakta  til  corum  kvöld  og  morgna, 
þegar  hringt  væri,  hver  klukka  að  hjekk  við  bitann  fyrir 
framan  stýrpligtinn^).  Henni  var  og  hringt  nær  artikular 
skyldu  á  hverjum  mánudegi  upplesast  fyrir  öllu  fólkinu,  en 
ætíð  til  borðs.  20 


VIIL   KAP. 

Og  sem  alt  þetta  var  nú  skikkanlega  fram  sagt  og  alt 
annað  hvað  til  hlýddi,  var  til  miðdagsmáltiðar  hringt,  og  i 
hvem  skutul  9  marka  trjestaup  af  spönsku  vini  geíið  fyrir 
utan  vorn  ranzon.  Siðan  upphófu  stýrimenn,  um  hvert  25 
miðdegi,  að  taka  og  ná  sólarinnar  hæð,  og  byrjaðist  fram 
undan  Barlis  i  Spania,  sem  fyr  var  greint,  og  hjeldum  vjer 
þeim  landnorðanvindi  og  besta  hlaupbyr  frá  Englandi  og 
hjeldum    mjög    i    vestur  i  fj^rstunni  þaðan,  og  fyrir  norðan 


^)  gl.  d.  styrpligt,  holl.  stuurplikt,  svo  nefndist  einskonar  pallur  eða 
bekkur  aftantil  á  skipÍQu,  dálítið  hærra  en  þilfarið,  handa  þeim  sem 
stýrði. 

15* 


222 

Trland^)    og  svo  í  gegnum  allan  Spanska  sjóinn,  midir  Bar- 
bariið^),  sem  eg  ætla  600  milur  vera  muni. 

Einn    dag   i  þessum  hálfum  mánuði  er  vjer  á  leið  vor- 
um  i  gegnum  Spanska  hafið,  nærri  fram  undan  Stræti,  sem 

ð  þeir  fyr  kölluðu  Njörfasund,  mætti  oss  eitt  skip  upp  á  striðs- 
visu  útbúið,  og  kváðust  frá  Brasiliu  komnir  vera  og  til 
Amsturdam  sigla  vilja  og  Ijetust  friðmenn  vera.  Peir  höfðu 
4  trómetaríi  inni,  og  bljesu  forkunnar  vel.  Vjer  gjörðum  oss 
augljósa    og    skatum    3  stykkjum  og  voru  mjer  2  af  þeim  i 

10  varðveislu  sett,  þau  láu  á  stjórnborða  nokkuð  framarlega. 
Nú  var  alda  úr  Vesturhafi,  en  lausasjór  úr  norðaustri  og 
var  ógott  utanborðs  stykkin  að  hlaða  og  treystu  fáir  sjer 
til,  en  svo  framandi  ekki  sæi  litilmensku  til  vor,  bað  con- 
stabel  mig  að  hlaða  min  stykki  utanborðs,  því  sú  skipssiðan 

15  venti  til  þeirra,  en  menn  Ijetu  segl  kala.  Og  nær  eg  var 
búinn  að  hlaða  það  fyrra  stykkið,  en  lá  útbyrðis  á  þvi  öðru 
kom  mikill  öldu  sjór  þrisvar  undir  bakborðssiðuna  og  hratt 
skipinu  niður  á  stjórnborðssiðuna.  að  stykkin  rákust  öU  i 
sjó    og    eg  með  rjett  á  höfuðið,  svo  eg  drakk  mikinn  sjó  i 

20  niig,  svo  mjer  var  nær  búið  af  stykkinu  að  íiotna;  en  eg 
fyrir  Guðs  náð  fjekk  mjer  svo  fast  haldið  allar  þær  3  bárur 
af,  aö  mjer  enginn  skaði  tilfjell  utan  eg  allur  vöknaði,  en 
minn  constabel  hugði  mig  horíinn  vera.  og  eg  fjekk  hjer  af 
stórt    lof,    en    Guð    yíir  alt.     Kaptuginn  sendi  mjer  brenni- 

25  vinsstaup  úr  káhyttu  til  heilsubótar,  og  úr  þvi  komst  eg 
meir  og  meir  i  hans  kynning  og  elsku.  Siðan  hjeldu  þessir 
framandi  skipmenn  oss  i  frá,  en  hefði  verið  náðugra  veður- 
lag  en  þá  var  fyrir  hendi,  mundum  vjer  betur  hafa  athugað 
frásögn    þeirra    og   rannsakað  rjettlæti  þéirra,  þvi  yíirmenn 

30  vorir  meintu  misjafna  menn  verið  hafa.  Á  þessum  14  dögum 
bar  ekki  til  tiðinda  stórra,  utan  einn  sunnudagsmorgun  hljóp 
vort  skip  i  vind  óvarlega  fyrir  sakir  vankunnáttu  þess  manns, 


*)  fetta  er  líkl.  rangt;  þeiv  hafa  hlotið  að  sigla  fyrir  sunnan 
írland. 

2)  Barbaríiö,  líka  kallað  Tyrkiríið,  eru  víkingaríkin  á  norðurströnd 
Afríku  (Marokkó,  Túnis  og  Algeir). 


223 

er  við  stýrið  stóð,  er  Franz  Andrjesson^)  hjet,  og  var 
smiður  að  handverki,  þvi  þar  voru  nokkrir  þeir  innan  skips- 
borðs.  sem  aldeilis  voru  til  sjóferða  ótamir,  er  sig  höfðu  frá 
ymsum  handverkum  til  þessarar  reisu  skrifa  látið ;  en  af  þvi 
veðrið  var  hart  og  hvast,  var  búið  við  töpun  eður  segl  og  5 
mastur  yíir  borð,  en  útá  þilfar  að  ganga  var  stór  hættu- 
raun  fyrir  kaðlabraki,  er  um  gekk  höfuð  allra  er  til  voguðu. 
en  þó  fengu  fáir  menn  þar  af  raun  stóra,  að  frá  teknum 
Thómas  einum,  sem  var  lampvaktari  á  nætur  við  kompásinn, 
sá  eð  um  stund  lá  í  svíma.  En  svo  var  þessi  góði  mann  10 
Franz  hræddur  að  hann  vissi  ekki  hvað  hann  af  sjer  gjöra 
skyldi  og  bar  sig  mjög  litt.  En  Guð  gaf  sina  náð  þar  til 
að  skipinu  varð  aftur  snúið  til  lags  og  undan  vindi,  og 
seglin  viðrjett  sem  hæfði.  En  með  því  að  Franz  var  nýr 
bátsmaður  og  i  námi  þar  um,  var  honum  þessi  misgjörn-  15 
ingur  kvittur  gefinn,  og  það  hann  var  einn  frómur  maður, 
einnin  var  hann  nijög  efldur  en  var  þó  hið  mesta  spakmenni 
eitt  fyrir  sig  sem  verða  má. 

Nú    sem    vort    skip   hafði    fulla    14  daga  undir  seglum 
runnið    frá    Englandi    sögðu    stýrimenn   oss  þá,  að  mi  væri  20 
undir  Barbariið    komið,    og    þótti  mönnum   þá  vera  í  ótta- 
samlega    staði    komið,    þvi  fyrir  Tyrkneskum  er  uggandi  á 
bæði  borð  þá  þar  er  komið,  bæði  með  sín  skip  og  galeiður, 
hvar  með  þeir  jafnan  grassera  fólk  og  herfang  að  yíir  kom- 
ast,  sem  útsendast  jafnlega  af  þeim  smákóngum,  sem  í  Tyrki-  25 
ríinu  allviða  yfirdrotnan  hafa  og  Baska^)  þar  nefnast,  og'ei 
sist    af    þeim  hertugum  og  smákóngum,  sem  yfir  þeim    ey- 
löndum  drotna,  er  inni  i  Strætinu  liggja,  hverjum  hertoginn 
af    Malta^)    mikla    mótstöðu   gjörir,  og  tíundir  verða  lagðar 
af  kristninni,    einn    ágætur  og  vellauðugur  herra.     En  með  30 
þvi    að  hlifð  Drottins  var  daglega  yfir  oss,  urðum  vjer  við 


^)  á  lista  Sím.  Jóhansens  er  getið  um  sraið  að  nafni  Franz  Clausen. 
*)  o:  Pasja,  tyrkneskur  titill. 

^)  o:  stórmeistari  Jóliannesarriddaranna ;    þeir  sátu  þá  í  Malta  og 
er  viðureign  þeirra  og  Tyrkja  þjóðkunn. 


224 

engan  voða  varir,  hvorki  af  þeirra  hendi  nje  annara  Guðs 
óvina;  og  ásettu  stýrimenn  sjer  nú  aö  sigla  á  milli  þess 
barbariska  odda  og  þeirra  Afrikanisku  eður  Flamsku  eylanda, 
sem  og  enn  kallast  Asoris.    Þau   liggja  i  vestur  frá   Lisbon 

5  i  Spania,  nærri  200  milur,  þau  reiknast  til  Afrika  en  liggja 
þó  nálægra  Evrópa,  en  heyra  þó  til  kónginum  af  Spanía. 
Pessi  eylönd  eru  sjerdeilis  7,  sem  er  Tercora,  St.  Michael, 
St.  María,  Gregoria,  St.  G-eorgi,  Faial  og  Pisco^).  En  ef 
vjer    heföum    siglt   fyrir    þau   norðan  til,  þá  eykur  það  við 

10  nálægt  100  milur  til  vegarlengdar,  þar  fyrir  hugðum  vjer 
oss  til  leiðgreiðslu  í  miUum  Barbari  og  þessara  Flamsku 
eylanda  að  sigla.  En  svo  sem  eg  fyr  á  veik  að  vjer  höfð- 
um  þá  marga  menn  innan  skipsborða,  sem  aldrei  höfðu  til 
skips    verið    eður  stjórnar,    þessvegna  áttu  stýrimenn  mikla 

15  raun,  fyr  en  slikum  mönnum  varð  til  vits  vikið  eður  lags 
leiddir,  en  vant  er  við  stýri  að  standa  og  rjetta  stjórn  að 
fremja,  þá  vindur  liggur  jafnt  i  báðum  skautum,  einkum  í 
mikilli  sjóöldu  og  skaíiasjó.  Og  nú  fyrir  sakir  greindra 
tilefna  bar  svo  við  sem  oftlega  skeður,  að  oss  var  nær  búið 

20  að  komast  i  mikla  ólukku  og  i  dauðans  neyð,  hefði  Guð  oss 
ei  hjálpað  með  sinni  náð  og  útrjettri  hjálparhönd.  f  ar  sem 
vjer  hugðum  fyrnefnda  leið  að  sigla  milli  Barbari  og  ey- 
landanna,  hafði  oss  fyrir  vanstjórn  of  mjög  borið  á  bak- 
borð  að  þvi  fasta  landi  Barbaria,    svo  að  um  affarandi  nótt 

25  laugardagsins,  nær  fyrsta  vakt  var  afstaðin  og  komið  var  á 
þá  aðra,  og  eg  var  fyrir  litilli  stundu  sofnaður,  þá  var 
stappað  i  þilfarið  og  hrópað:  Land,  land!  og  »Upp,  upp, 
hver  maður!«  En  sá  sem  við  stýrið  stóð,  ogPjetur  Jans- 
son  hjet,   hljóp  burt  og  kvaðst  sinu  gjaldi  bjarga  verða  og 

30  slepti  stýrinu;  en  einn  að  nafni  Pjetur  Van  Bergen^)  sá 


^)  Jón  Indíafari  á  hjer  við  Azoreyjarnar  og  eyjar  þær  er  hann 
neÍDÍr  era  nú  kallaðar  Terceira,  Sáo  Miguel,  Santa  Maria,  Graciosa, 
Sáo  Jorge,  Fayal  og  Pico.  —  Hann  sleppir  hjer  Corvo  og  Flores  en 
nefnir  þær  síðar  sem  sjerstakan  eyjaklasa.  Pangað  kom  hópur  af 
Flæmingjum  árið  1466,  og  því  voru  þar  kallaðar  flamskar.  Nú  eiga 
Portngalsmenn  þær. 

»)  um    hann  er  getið,  að  jeg  held,  á  skrá  Símonar  Jóhansens  þar 


225 

eö  lá  gegnt  mjer  aftur  við  styrpligtinn,  er  svo  kallast,.  hljóp 
í  andfælum  upp  til  stýrisins  svo  að  hann  fyr  en  jeg  fjekk 
gripið  til  stýrisins,  en  eg  i  hjálparlínuna,  sem  höfð  er  til 
styrktar  þegar  miklir  stormar  eru  og  margir  hljóta  til  stjórnar 
að  ganga,  en  þó  óforvarandis  en  alleina  af  Guðs  ásettu  5 
ráði  vjek  á  þann  veg  stýrinu  sem  skyldi,  svo  skipið  snerist 
strax  að  vindi  við,  og  i  því  gangur  ákomst,  tók  skipið  3 
dynki  með  eftri  skutnum  svo  margir  um  koll  fjellu  á  þil- 
farinu,  svo  kaptuginn  grjet  og  yíirvöldin  öll  skipsins;  en 
Guð  gaf  lukku  til  að  skipið  rann  heldur  íimlega  frá  landi,  10 
nær  sem  það  kendi  fuUra  segla.  En  vindur  stóð  oss  i  gegn 
úr  norðausturhaíi  rjett  þvert  upp  á  landið,  en  þar  oss 
hafði  inn  borið  að  landi  var  ein  breið  vik  og  var  þar  næsta 
óhægt  út  að  komast  i  rúman  sjó,  þvi  við  hvorn  enda  vikur- 
innar  skar  sig  einn  oddi  út  á  hvort  borð,  og  varð  það  að  15 
halda  sem  halda  vildi,  og  urðu  öll  segl  i  toppi  að  standa, 
svo  að  möstur  og  stengur  stóðu  bjúg  sem  bogi.  En  á  þess- 
um  hluta  landsins  og  Barbariisins  útodda  búa  mannætur,  þeir 
eð  leggja  menn  uppá  járnristur,  að  steikja  sjer  til  fæðslu  og 
var  þetta  eitt  fyrir  sig  furðanlegt  dásemdarverk  vors  elsku-  20 
lega,  miskunsama  Guðs,  hverju  mjer  sist  hefði  borið 
að  gleyma,  hans  háleita  nafn  sje  af  oss  og  öUum  tungum 
Ijúflega  lofað  og  dýrkað  nú  og  æíinlega.  Amen.  Um  morg- 
uninn  nær  bjart  var  orðið  sáum  vjer  uppá  landið,  sem 
fagurt  var  álits,  eggsljett,  með  fögrum  þorpum  og  söndum,  25 
hvitum  og  bleikum,  og  i  mörgum  hópum  fólk  samankomið, 
þvi  um  nóttina.  hafa  þeir  víst  mátt  heyra  vort  svakk  og 
kvak,  og  þvi  sjer  svo  i  margfjölda  samankomið,  með  vopn- 
um  og  herbúningi.  En  sá  maður,  sem  stjórnina  forljet,  var 
um  nóttina  i  fangelsi  settur  og  vildi  vor  kaptugi  að  hengd-  30 
ur    verið    hefði,    en    hann  fjekk  þvi  ei  ráðið,  þvi  hann  var 


sem  nefndur  er  byssuskyttan  Peder  Pedersen  frá  Bergen,  sem  þá  líkl. 
ekki  er  Bergen  i  Noregi.  en  Bergen  op  Zoom  á  HoUandi ;  hins  er  ekki 
getið  þar  að  eg  held;  að  vísu  er  nefndur  „jungmand"  Peder  Jensen 
frá  Kaupmannahöfn,  en  þar  sem  hinn,  einsog  rjett  á  eftir  er  sagt,  var 
Hollendingur,  getur  það  varla  verið  sami  maðurinn. 


226 

hollenskur  og  landsmann  kaupmannanna ;  en  nokkur  slög 
f jekk  hann  af  prófoss  fyrir  sfcóra  masfcri,  og  nefna  þeir  hver 
4  slög  mánuðssold,  það  er  mánaðarlaun,  upp  á  gamla  gletni 
og  skipsvísu.  Síðan  var  prjedikun  haldin  fyrir  miðdag  á 
5  þessum  loílega  22.  sunnudegi  effcir  Trinifcafcis,  og  af  presfc- 
inum  Ijúílega  ámintir  Guði  slíkfc  miskunarverk  og  föðurlegan 
velgerning  auðmjúklega  og  iunilega  að  þakka,  og  hann 
lengi  og  vel  geyma,  og  oss  skikkanlega  effcir  Guðs  vilja  og 
boðorðum  halda  og  varast  jafnan  vorn  Guð  að  sfcyggja  eða 

10  fcil  reiði  að  reifca,  svo  Drofcfcinn  ekki  yíirgeíi  oss  i  ómildra 
hendur.  Svo  hjeldum  vjer  i  vesfcur  og  vesfc-suðvestur,  út 
fyrir  Barbariið,  á  millum  þess  og  nefndra  eylanda,  og  var 
oss  land  horíið  fyr  en  rökkva  tók.  Svo  sigldum  vjer  nætur 
og  daga  með  besta  byrleiði,  hið  beinasta  eftir  þvi  sem  vegur. 

15  lá,  alt  hvað  aftók,  og  hjeldum  sama  vindi,  sem  þeir  kalla 
tapass  eður  masson^).  I  Blálandshafi  er  eitt  rif,  og  liggur 
um  þvert  fyrir  þeim  þar  um  sigla  og  er  mikið  umferðar. 
Petta  rif  kalla  þeir  AmbrouP)  og  hafa  fyr  meir  mörg  skip 
á  þeim  sandgrynningum  tortímst,  og  hljóta  því  siglinga- 
menn    er  þá  leið    fara,    mjög    i    vestur    fyrir    það    að  siglá 

20  frá  beinum  vegi,  og  á  meðan  menn  eru  ekki  fyrir  það 
komnir,  brúka  prestarnir  eina  mjög  fagra  bæn,  sem  kvöld 
og  morgna  er  lesin  nær  corum  er  haldin.  I  vestur  frá  þeim 
Flamsku  eylöndum  liggja  tvö  eylönd  er  kallast  Covo  og 
Floris^),  á  þeim  eru  4  borgir,  þau  heyra  og  til  þeim  spánska 

25  kóngi.  Pau  Canarisku  eylönd  liggja  nokkuð  i  norðvestuf 
frá  Caput  de  Bajador  i  Afrika  þau  eru  7.  I  þessum  eyiönd- 
uín  er  mikið  sykur,  vin  og  önnur  vara,  þar  inni  eru  4 
staðir.  f  essi  eylönd  byggjast  og  af  Spönskum  og  Portogal- 
iskum    og    eru    undir    þeirra  regimenti.     í*au  Capoverdiskií 


^)  líklega  er  „tapass"  afbökun.  á  „passat",  „masson"  á  „monsun"; 
höf.  á  auðsjáanlega  við  „staðvindana"  („passatvindana"). 

')  h'kl.  er  átt  við  „Abrolhos",  blindsker  og  grynningar,  sem  menn 
áður  töldu  vera  fyrir  suðvestan  Grænhöfðaeyjar.  Annars  er  orðið' 
„Abrolhos"  notað  um  þesskonar  víðsvegar  á  hnettinum. 

^)  hjer  er  átt  við  tvær  af  Azoreyjunum,  Corvo  og  Flores,  er  liggja 
nokkru  vestar  en  hinar. 


227 

eylönd  liggja  nokkuö  i  vestur  frá  Capoverde  i  Afrika,  og 
eru  þau  10.  St.  Thómas  eyland  liggur  rjett  undir  linunni, 
þar  á  er  mikið  sykur,  og  einn  stór  staður  sem  heitir  Pavo- 
asa.  Anabon^)  heitir  eitt  eyland  fyrir  sunnan  linuna,  og 
St.  Helena  eyland,  sem  Portogaliskir  hafa  fyrst  bygt  og  5 
fundið,  um  hvert  eg  vil  með  Guðs  hjálp  fleira  tala  nær  þar 
að  kemur,  er  eg  var  á  minni  heimreisu  frá  Indien. 

A  þessum  vegi  og  i  þessu  mikla  haíi  urðum  vjer  varir 
við  4  íiskakyn,  sem  þeir  svo  nefna,  alcorem,   duradd,  bónet, 
og    sá  fljúgandi  íiskur^).     Alcorem  fangast  með   7-önguðum  10 
Ijóstri,    sem    hafður    er    i    einni    skutulrá,    og  sá  sem  hann 
fangar  hlýtur  að  sitja  útá  blindránni,  sú  að  er  föst  við  bug- 
spjótið,    og    nær  hann  veður  uppi,  skutlar  hann  i  hans  bak 
þessum    Ijóstri.     Einn    maður    á   voru    skipi  Andrjes^)   að 
nafni,  mjög  efldur  maður,  og  var  kallaðurStóri  Andrjes,  15 
hann    skutlaði    alla    þá    9    er  náðust  á  vorri  útreisu.     Einn 
tima    bar    svo  við  að  hann  skutlaði  einn  þeirra,  og  var  úti 
gott  veður,   en  þó  mjög  hvast,    að   enginn  af  oss  vissi  neitt 
af,  fyr  en  hann  kom  upp  á  skipið  á  stjórnborð  upp  yfir  sitt 
höfuð  gegnvotur,  svo  oss  brá  undarlega  við,  en  lá  brotin  sú  20 
seglrá,    er  haun  á  sat,  i  tvo  parta,  en  strengir  hjeldu  fastri 
svo  ei   náði  burt  að  flota;    og  svo  striður  var  sá  fiskur,  og 
svo  sterkur  var  sá  Andrjes,  að  i  þeirra  viðurvist  eður  við- 
skiftum    hrökk    þessi   seglrá  sundur  hreint  i  tvo  parta,    svo 
Andrjes  fjell  i  sjóinn,  en  fiskurinn  hljóp  burt  með  þin  og  25 
Ijóstur.     En    þó    skipið    stryki    undir    sinum    seglum  öllum, 
samt  gaf  Guð  það,  að  Andrjes  náði  i  hnattmiðans  hanka. 


^)  0 :  Annobón.  —  A  St.  Thomas  heíir  stærsti  bærinn  sama  nafn 
og  eyjan,  Sáo  Thomé  á  portúgölsku.    Borgina  Pavoasa  þekki  eg  ekki. 

'-)  alcorem  er  líkl.  halicore,  sækýr,  sem  að  vísu  ekki  er  fiskur,  en 
spendýr  er  lifir  í  suðrænum  höfum  sumstaðar;  duradd  er  fr.  daurade, 
dorade  (1.  aurata)  algengur  fiskur  i  Miðjarðarhafinu  og  suðurhöfum; 
bónet  1=  fr,  bonite,  e.  bonito  (scomber  pelamys  Linn.)  einskonar  stór 
makríltegund,  sem  ofsækir  flugfiska),  flugfiskurinn  (exocetus  volitans)  er 
algengur  í  suðurhöfum. 

^)  máske  AndersKnudsen,  timburmaður  á  iista  Símonar  Jóhansens. 


228 

er  svo  sítt  hjekk  ntanborðs,  að  því  nær  til  sjómáls  náði, 
nær  hann  bar  aftur  með  skipsborðinu,  og  áttu  menn  hann 
svo  sem  úr  helju  að  heimta,  og  þótti  öllum  hið  mesta  mildi- 
verk  Drottins,  sem  og  i  sannleika  svo  virðast  mátti  og  sig 
5  sjálft  vottaði  að  ei  skyldi  gleymast,  hvað  og  strax  var  inn 
skrifað  i  vorn  journal.  sem  og  alt  annað,  hvað  sjerhvern 
dag  við  bar  á  heillri  reisu  fram  og  aftur.  Siðan  gjörðu 
timburmenn  aðra  sterkari  blindrá,  og  með  betri  kostum. 
fessi    Andrjes    skutlaði  og  á  þeirri  útreisu  9  höfrunga  og 

10  7  hámeyjar  sem  vjer  köllum  hámerar.  Höfrungar  voru  i 
hvert  sinn  veglega  matreiddir  með  soðjukki  stundum  með 
hunangi,  stundum  með  svisker^).  Hámeyjar  voru  og  mat- 
reiddar  og  með  skörpu  salti  soðnar  og  meö  vinediki  etnar. 
Eg    og    margir    gátum   þær  ei  smakkað  utan  i  fyrsta  sinni 

15  Nær  gott  veður  með  hægð  tilfellur  á  reisunni  halda  menn 
sjer  utanborðs  á  skipföstúm  köðlum,  nær  fyrst  sundlist  læra, 
utan  einn  fram  á  og  annar  aftur  á  hljóta  þar  dyggilega 
vakt  að  standa  yíir  þeim  i  sjónum  eru,  þvi  haíið  er  falt  af 
þessu    illþýði,    nemlich^)    hámeyjum,    sem    fast    sækja    eftir 

20  mannskjöti,  og  fyr  meir  heíir  þrátt  við  borið  að  þær  fyrir 
vangæslu  sakir  hafa  mörgum  að  bana  orðið,  svo  margt  er  að 
varast.  Pað  annað  íiskakyn  er  duradd,  og  er  að  stærð  sem 
stór  lax,  og  sumir  minni,  lystugur  og  mjög  góður  að  eta, 
hann    fangast    með    öngli,    á    hvern  látin  er  rauð  þrihyrnd 

25  klæðisbeita;  þessi  öngull  hangir  á  tilmæltum  löngum  þin- 
taum,  hver  taumur  að  bundinn  er  upp  i  blindrána  vel  utar- 
lega,  og  nær  svo  sem  hálfa  alin  ofan  úr  sjómáli.  A  miðjan 
þennan  öngultaum  er  bundinn  útspýttur  og  þaninn  einn 
ferskeyttur  dúkur  eða  sem  nefklútur  að  stærð,    og  nær  sem 

30  siglt  er  undan  vindi,  þá  blæs  í  þetta  taumsegl,  og  það 
kippir  þessum  öiigli  upp  úr  sjómáli,  og  sýnist  sem  sprikl- 
andi  fari  með  rauðan  lit  ofan  um  sjóinn;  en  nær  þessi 
íiskur  er  i  kaíinu  nálægt  og  getur  sjeð  öngulskvikið,  meinar 
hann    lifandi    og   rauðan  íisk  vera,  og  hleypur  eftir  honum 


*)  o:  d.  svedsker  =  sveskjum. 
*)  =  þ.  namlich,  nefnilega. 


229 

með  gin  opið  að  gripa  hann,  og  verður  svo  fastur.  Og  með 
sama  hætti  fangast  hinn  þriðji  íiskurinn,  sem  kallast  bónet, 
En  hvernin  sá  fljúgandi  fiskur  höndlast  skeður  með  þeim 
hætti,  að  strax  sem  þeirra  uggavængir  eru  þurrir,  þá  falla 
þeir  þar  niður,  sje  þar  sjór  undir,  skip  eður  hvað  annað,  5 
og  þar  fyrir  nær  gott  og  spakt  veður  er,  láta  menn  sína 
báta  íijóta  eftir  skipunum  á  löngum  kaðli,  svo  á  morgnana 
með  sólaruppruna  koma  þeir  i  stórhópum  upp  úr  hafinu,  og 
strax  til  íiaugar  hefja  sig  upp  i  riðlum.  en  hvað  langt  að 
mjer  virðist  nærri  900  faðma  vera  þeirra  íiaug,  og  liggja  10 
þeir  svo  eftir  i  bátnum,  stundum  4,  stundum  8,  stundum  12, 
fleiri  og  færri,  eftir  þvi  sem  til  vill.  stundum  verður  fyrir 
þeim  stóra  skipið  sjálft ;  þeirra  lengd  er  málfet  og  eru  góðir 
að  eta.  Villifugl  mikill  er  í  þessu  hafi,  sem  á  kvöldin  setst 
á  rámúlana,  og  verða  svo  handteknir.  svo  á  morgnana  var  15 
oftlega  bátur  vor  fullur  af  þeim,  sem  á  þilfarinu  stóð  bund- 
inn,  og  völdum  vjer  af  þeim  oss  til  matar.  sem  oss  þóttu 
skástir  vera,  hina  Ijetum  vjer  fara  sinn  veg,  en  af  þeim  er 
ekki  til  matar  að  slægjast  fyrir  megurðar  sakir.  Þessi  fugl 
er  allur  svartgrár,  langur  i  flaug  en  stuttur  i  búk.  og  svo  20 
er  alt  fuglakyn  i  þeim  löndum.  Hafsúlu  sáum  vjer  þar 
víða  en  ei  í  villu  hafi,  þvi  hún  fer  aldrei  viðara  en  á  lands- 
brún,  og  hafa  siglingamenn  það  til  marks,  að  nær  þeir  sjá 
hafsúlu  þá  vita  þeir  sig  á  landsbrún  komna  vera,  hvar  sem 
það  er.  Hollenskir  kalla  hana  Johan  De  Genti^).  Halcion^)  25 
er  og  i  þessum  sjó,  af  hverjum  vor  kaptugi  skaut  eitt  sinn 
tvo,  hverir  gjörla  sjást  hálfa  viku  sjóar,  þeir  eru  hvitir  að 
lit,  þeir  eru  helmingi  stærri  en  álft.  I  sinni  flaug  eru  þeir 
frá  einum  vængsodd  á  annan  2  málfaðmar,  þeir  voru  magrir, 
en  þó  góðir  átu.  Einn  fiskur  sjest  stundum  á  þessari  reisu,  30 
af  hverjum  vjer  sáum  2,    sinn  i  hvort    sinn.    er    þeir    kalla 


^)  o:  Jan  van  Gent. 

2)  Halcyon  (d.  Isfugl]  getur  ekki  orðið  svo  stór  sem  hjer  segír,  og 
er  því  líklega  átt  við  albatros,  sem  geta  orðið  ca.  17  fet  milli  vængs- 
odda. 


230 

sunnfisk  eður  sólarfisk^),  hvers  náttúru  að  svo  er  hagað,  að 
nær  hann  veður  uppi  og  sje  hann  ei  niður  kominn  áður  en 
söl  rennur  upp,  svo  kemst  hann  allan  þann  dag  aldrei 
niður,  til  þess  að  sól  er  undir  gengin.  Hann  er  stór  vexti 
5  og  óttalegur,  og  svo  flækist  hann  í  bárum  allan  þann  dag, 
sem  eitt  grámórautt  skrímsl,  hann  er  digrari  en  hákall. 


IX.  KAP. 

Einn  sjerdeilis  viðburður  sjest  stundum  á  þessari  leið, 
sem  þeir  kalla  slúkupp^),    hvern  vjer  og  í  tvær  reisurj^lsáum 

10  ei  lengra  burt  en  vel  viku  sjóar  frá  oss ;  hann  er  mjög  ótta- 
legur  tilsýndar,  hann  stendur  beint  upp  sem  stafur,  sjórinn 
rennur  rjett  upp  og  niður  í  himininn  úr  hafinu,  og  þegar 
að  þrot  og  uppgjöf  verður  á  sliku,  þá  þverrar  fyrst  uppi, 
sem    hæst  maður  fær  litið  og  hverfur  svo  skjótt  sem  augað 

15  fær  nokkuð  greiðlega  eftir  litið,  og  segja  vitrir  menn,  að  sá 
hafsdráttur  eður  uppsúg  verði  úr  himins  opnan,  og  hvað 
sem  þar  fyrir  verður  hlýtur  upp  að  fara,  þó  eitt  stórskip 
væri.  En  svo  sögðu  oss  stýrimenn  og  þeir  sem  að  Indíum 
siglt    höfðu,    að    einn    tima    hafi    helmingur  skipsins  i  burt 

20  numist,  sá  hinn  fremri  hluti  þess.  Og  strax  sem  vjer  það 
litum,  gripum  vjer  vor  höfuðklæði  af  oss  og  f jellum  til  bænar. 
Sá  annar  viðburður,  sem  á  þessari  leið  er,  er  svo,  að  stund- 
um  sýnist  að  menn  sjeu  upp  á  grynningar  komnir  eður  leir- 
rif,  og  helst  um  kvöldtima   ber  svo  við,    hvað  oss  og  henti 

25  eitt  kvöld,  er  vjer  frá  kvöldsöng  gengum,    og  brá  oss  mjög 


^)  Á  ensku  eru  ýmsar  fisktegundir  kallaðar  „suníish",  er  ekki 
gott  að  vita  viö  hverja  þeirra  höf.  á,  h'klega  er  þó  átt  við  tunglíisk- 
inn,  d.  Klumpfisk  (orthagoriscus). 

^)  hjer  er  átt  viö  skýstrokkinn;  orðið  „slúkupp"  finst  i  lágþ.  og 
dönsku  þeirra  tíma  (d.  slugop,  lágþ.  slukop)  í  merkingunni  „sá  er 
svelgir  alt  í  sig",  „átvagl",  og  er  ekkert  því  til  fyrirstööu  að  sjómenn 
hafi  notað  það  orð  um  skýstrokka. 


231 

þunglega  við.  Vor  kaptugi  kannaöist  við  það  strax  og  þeir 
styrimenn  sem  að  Austindien  siglt  höfðu,  en  þó  samt  til 
vareygðar  útgreiddu  stýrimenn  meir  100  föðmum,  hvað  þó  ei 
umgilti  i  einu  villuhafi.  Miklir  straumar  eru  i  þessum  villu- 
sjó,  er  stundum  áhlaupa,  svo  að  furðu  gegndi,  ýmist  með  5 
eða  móti.  Eitt  sinn  sigldum  vjer  i  vænni  byrkylju  frá 
miðdegi  til  annars,  og  nær  stýrimenn  höfðu  sólarinnar  hæð 
náð  eftir  venjunni,  spurðu  þeir  mig  og  nokkra  að,  hversu 
margar  milur  á  þeim  24  stundum  að  vjer  meintum  oss  siglt 
hafa?  Vjer  gátum  til  30,  sumir  40,  en  þeir  kváðu  oss  til  lo 
baka  18  milur  rekið  hafa.  Tiu  menn  rannsökuðu  sólargang 
fyrir  og  um  hvert  miðdegi,  sem  var  fyrst  3  stýrimenn,  þá 
kaptuginn  Christophor  Boye,  3  kaupmenn,  skipherrann, 
assistent  SofrenNielsson  minn  góður  vin,  og  einn  byssu- 
skytter  Andrjes  Ólafsson.  Og  strax  sem  vjer  útsigldum,  15 
bauð  kaptuginn  mjer  að  læra  upp  á  stýrimannsskap  og  taka 
sólarinnar  hæð,  en  eg  hafði  forlofað  mig  3  mönnum  að 
keuna  þeim  á  bók,  hvað  eg  og  fullkomnaði  með  guðlegri 
tilhjálp.  En  hver  þeirra  lofaði  mjer  sinum  3ja  mánaða  pen- 
ingum  en  eg  fjekk  ekkert  þar  af ;  þvi  i  artikulunum  bann-  20 
ast  að  nokkur  sá,  sem  ætti  kvinnu,  börn,  foreldra  eður 
systkini  mætti  sinum  launum  forlofa  utan  hann  sjálfur  til 
entist,  en  allir  þessir  3  menn  burtsofnuðu  i  Indium. 

Og  nær  vjer  komum  undir  linuna  Equinoctialis^),  sem  er 
miðdikismæliþráður  jarðrikisins  og  þvi  kallast  miðjarðarlina,  25 
sögðu  stýrimenn  oss  að  vjer  hefðum  hana  nýársnótt  i  gegnum 
siglt,  reiknaðist  frá  þvi  (að  mig  minnir)  að  sólin  hefði  verið  i  lin- 
unni  fullar  12  eða  13  vikur.  Um  þann  tima  kvað  þar  eng- 
um  manni  vært  vera  fyrir  ofurhita  sakir.  En  nær  sem  vjer 
þar  vorum  var  þar  frábær  hiti,  svo  að  sá  sjór,  er  fyrir  30 
nauðsynja  sakir  var  upp  dreginn,  var  svo  mjög  bráðheitur, 
að  menn  gátu  varla  hendi  i  haldið,  nær  fyrst  uppkom,  og 
á  þeim  mat  sem  skyldi  afvatnast  mátti  ei  lengur  sjór  á 
standa  en  4  glös,  það  eru  2  partar  úr  eykt.  En  ef  lengur 
er,    verður    sá    matur  sem  sót  að  lit  nær  soðinn  er,    og  má  35 

*)  Miðjarðarlínan,    æquator,  var  stundum  köUuð  svo  áður,    einsog 
sjá  má  á  gömlum  kortum. 


232 

fyrir  borð  berast.  Nær  sólin  er  rjett  i  línunni,  sem  tvisvar 
á  hverju  ári  við  ber,  sem  er  vor  og  haust,  eftir  þvi  sem 
hennar  gangur  er  frá  oss  og  til,  þk  blása  þar  allir  vindar 
úr  miðju  lofti,  svo  engin  skip  kunna  þá  þaÖan  i  12  eður  IS 
5  vikur  burt  að  komast,  sem  fyrri  skeð  heíir,  og  þar  með  fá 
menn  undarlega  sjúkdóma.  En  nú  forðast  menn  um  þann 
tima  þar  að  koma  fyrir  sakir  þess  sem  nú  var  nefnt.  Ei 
blása  á  þessari  leið  austan-  nje  vestanvindar,  utan  norðan- 
og    sunnanvindar,    og    stendur  norðanvindur  á  vetur  og  þá 

10  hljóta  menn  hjeðan  ferð  hafa  þangað,  en  sunnanvindur  um 
sumar,  og  stendur  hvor  i  hálft  ár,  en  á  sumur  sjest  eigi 
skýskaf  á  himni  i  Indien,  og  verða  þvi  hitar  svo  miklir  að 
aldrei  dregur  fyrir  sól,  en  á  vetur  blæs  norðanvindur  með 
regni    úr    hófi    því    sem    hjer    skeður,  eldingum,  skruggum,. 

15  reiðarslögum  og  jarðskjálftum,  og  vara  fram  að  páskum. 
Nær  sem  menn  eru  komnir  suður  fyrir  linuna  og  menn  hafa 
siglt  öll  himintungl  aftur  yíir  hvirfil  sjer,  þá  sýnist  sem  þau 
öU  öfugt  gangi,  sem  er  sól,  tungl  og  stjörnur.  Nýtt  tungl 
sýnist  þá  svo  sem  það  hið  siðasta  i  tungli  vor  hjer  á  meðal 

20  og  bregður  mönnum  i  fyrstu  þar  við  mjög  undarlega.  Ský 
á  lofti  sýnast  oftlega  með  ymsum  myndum,  og  skeður  af 
sólarinnar  skarpri  verkan,  og  þeirra  ofurþurk  þar  af.  Svo 
er  sólarinnar  hiti  frábærlega  mikill,  að  menn  þeir  eð  standa 
framarlega  á  skipinu  og  vilja  aftur  komast,   hljóta  sig  fyrst 

25  þar  til  að  mynda,  og  siðan  hlaup  gjöra  hið  harðasta,  þvi 
svo  verður  þilfarið  heitt  svo  sem  brennandi  eða  sem  i  funa 
stigið  væri,  og  alt  bik  fer  burt  af  skipinu  og  öllum  skipsin& 
reiðskap^  svo  að  skipið  sýnist  alt  hvitt  og  skinið.  En  þvi- 
likt    ormakyn,    sem    gegnsmjúga  sum  þau  trje,    hjer  finnast 

30  rekin,  gegnbora  að  mestu  þau  skip  að  Indien  fara,  svo  undir 
furuhúð  hljóta  þeir  blýhúð  að  hafa.  Og  nær  vjer  vorum. 
komnir  3  gráður  suður  yfir  linuna,  sáum  vjer  koma  eitt 
skip  i  móti  oss,  svo  sem  frá  landi  við,  og  hugðum  vjer 
óvini.     En    sem    vjer    litum    þeirra  toppmerki,   er  þeir  flag 

35  nefna,  þektum  vjer  gjörla  hverjir  þessir  menn  voru,  því  11 
eður  12  vikum  fyr  en  vjer  útsigldum,  sendist  eitt  skip  út 
frá  vorum  kóngi  til  Indien,    sem  nefndist  Flensborg,    i  það 


233 

land  sem  kallast  Moritzen^),  eftir  svörtum  við,  sem  blý- 
þyngd  heíir.  og  út  verður  vegið  i  metum,  njeð  hverjum 
þeir  forprýða  skápa,  þilverk  innanhúss,  byssustokka  og  hvað 
annað  fleira,  sem  viðvikur,  og  skyldu  sjálfir  hann  upp- 
höggva,  þar  vex  i  skógi,  og  urðu  með  oss  fagnaðarfundir.  5 
Með  þessum  vorum  vjer  lengi  i  samfylgd  og  varð  oss  það 
til  stórrar  skemtunar.  En  nær  vjer  þar  næst  land  litum 
var  það  Afrika,  12  milur  frá  Caput  de  Bona  Sperantia,  sem 
kallast  Bay  van  Sardanien^),  og  voru  þá  liðnar  18  vikur 
fullar,  sem  vjer  höfðum  ei  land  litið,  og  2  dagar  að  auk,  frá  10 
því  vjer  sleptum  Barbarii  úr  sjón,  en  þetta  var  þriðju- 
dag.  Sá  maður  er  fyrst  sá  land  fekk  íiabkönnu  vins,  og 
vjer  glöddumst  þar  við  mjög.  Einn  maður  á  hinu  skipinu, 
sem  var  hollenskur,  sem  og  hinir  allir  aðrir,  hafði  eitt  sinn 
fyr  meir  við  þetta  landspláss  komið  á  sinni  indianiskri  reisu.  15 
Þar  sem  vjer  innsigldum  var  svo  sem  einn  breiður  fjörður 
og  eitt  mjög  fagurt  land  á  báðar  siður,  mjög  lystilegt  með 
skógi  vaxið.  Uti  i  þessu  fjarðarmynni  var  einn  stór  hólmi, 
á  hverjum  voru  margir  selar,  þeir  eð  gengu  sem  menn 
væri,  og  vjer  meintum  fólk  vera.  Nær  vjer  inn  hjá  sigldum,  20 
lá  þessi  hólmi  á  bakborð  við  oss,  mjög  fallegur  tilsýndar, 
á  honum  var  og  margskonar  fuglamergð,  einkum  páfugl 
hver  að  er  tveggja  faðma  i  sinni  ílaug,  með  frábærlega 
fögrum  lit,  Item  halcion  með  hvitum  lit.  I  þriðja  lagi 
er  þeir  kalla  crobgans^)  eins  stór  með  gráum  lit,  hvers  vjer  25 
og  neyttum.  I  fjórða  lagi  einn  minni  fugl,  er  þeir  kalla 
pihvin  eður  pichvin*),  hann  heíir  bæði  sels  tegund  og  f ugls ; 
hann  hefir  sels  húð  en  fugls  sköpun.  Hans  vængir  loða 
til  samans  sem  fugls  fit,  og  er  að  stærð  sem  æður  og  þvilik 
hans    egg    sem    æðar,    hann  flýgur  ei  lengra  en  yfir  breiða  30 


*)  ^'  eyja-n  Mauritius,  viðurinn,  sem  talað  er  um  rjett  á  eftir. 
hefur  líklega  verið  íbenviður. 

^)  Caput  de  Bona  Sperantia  =  Góörarvonarhöföi ;  Bay  vaji  Sar- 
danien  =  Saldanhaflóinn. 

')  hoU.  kropgans,  d.  kropgaas  =  pelikani  (pelecanus  onocrotalus), 

*)  líklega  er  átt  við  pingvin  (aptenodytes),  þó  lýsingin  sje  óná- 
kvæm,  meðal  ánnars  að  því  leyti  að  þeir  fuglar  geta  ekki  flogið. 


234 

damma;  og  nær  hann  liggur  á  sínum  eggjum,  svo  vill  hann 
ei  út  íljúga  af  sínu  hreiðri,  en  bitur  menn  í  hendur  og 
iingur,  sem  hans  eggjum  ná  vilja,  svo  ávalt  hlytur  einn  að 
hamla,  nær  annar  skal  taka.  Svo  skeði  mig  eitt  sinn,  að 
5  vor  prestur  og  eg  fylgdumst  þrátt  þegar  á  land  gengum, 
og  skyldum  ná  eggjum,  og  varð  sá  að  halda  þeim  með 
stokknum,  er  ei  tók,  en  nær  hann  svo  hjelt,  náði  hann  samt 
til  min  og  beit  mig  iUa  i  minn  hægri  handar  íingur,  hvað 
prestinum  þótti  sjer  mikið  hafa  á  orðið. 


10  X.  KAP. 

Og  nær  í  fyrstu  vjer  þar  inn  komum  lögðumst  vjer  þar 
nálægt  þessum  hólma,  og  fóru  yíirvöldin  með  þeim  litla 
bát  til  hólmsins  með  nokkra  menn,  og  eins  af  hinu  skipinu, 
Flensborg.    En  mjer  og  mínu  kvartjeri  byrjaði  þennan  dag 

15  með  þann  stóra  bát  að  fara,  hvern  þeir  kalla  skiötte^),  og 
höfðum  vjer  þá  ei  með  bát  farið  vel  i  20  vikur,  utan  eitt 
sinn  með  þann  litla,  nær  vor  kaptugi  skaut  þá  tvo  fugla. 
Yjer  höfðum  tvö  net  innan  skipsborða  sem  eitt  var  200 
faðma  langt,    en  annað  1^/2  hundrað  faðma  að  lengd,    hver 

20  vjer  með  oss  tókum  og  rjerum  nokkuð  inn  á  þennan  fjörð, 
vel  hálfa  viku  sjóar,  og  i  það  sinn  sáum  vjer  engan  riðla- 
fisk  uppi  krapa,  fórum  vjer  þar  á  land  að  skoðast  um.  I 
fjörunni  láu  þær  fögru  tómu  skeljar,  sem  varla  verða  brotn- 
ar,  en  eru  svo  fagrar  nálega  sem  gimsteinar;  af  þeim  tókum 

25  vjer  nokkrar.  Þar  gengum  vjer  upp  i  skóg  þann,  er  mjög 
þykkur  var,  og  lá  upp  á  hæstu  fjallshæðir  og  langt  með 
sjóarströnd.  Svo  var  hann  frjófur  sem  smjör  væri  höggvið, 
svo  með  vorri  verju  eður  pampert^)  hjuggum  vjer  hvert 
feðmingsdigurt  trje,    þar  vjer  tilreyndum,    sundur  með  einu 


*)  0:  skejte,  uppr.  af  hollensku  orði  sclmit(je). 
^)  pampert,  einskonar  stutt  sverð. 


235 

höggi  eður  tveimur.  En  nær  maður''vill  sjer  nokkurn  efnivið  af 
þessum  skógi  höggva  og  hann  ge^^mist  í  6  vikur  og  náir  að 
þorna,  verður  hann  svo  harður  sem  eitt  bein.  ?ar  hjuggum 
vjer  upp  nokkur  grasker,  er  i  Danmörk  svo  kallast,  en  i 
Spanía  simpherphei^),  það  er  skapt  sem  afmáluð  sól:  innan  5 
i  þvi  miðju  er  sem  einn  stór  hnöttur,  að  stærð  sem  eitt 
lítið  mannshöfuð;  i  þess  geislandi  öngum  og  hnetti,  nær 
þeir  það  brjóta,  er  feitt  og  grænt  oleum,  i  hverju  að  er  sú 
besta  lækning  og  smurning  til  meiðsla  og  meina,  nálega 
jafnskjótt  og  því  verður  á  brugðið.  f etta  hjelt  Doctor  10 
Hans  Resen  (góðrar  minningar),  erkibiskup  i  Sælandi  forð- 
um^),  að  verið  hefði  sá  lundur,  sem  Guð  Ijet  vaxa  yíir  höfði 
Jonæ  spámanns,  með  sömu  skikkan,  sem  ei  er  óliklegt. 
Siðan  komum  vjer  heim  til  skips  aftur  með  tvær  hendur 
tómar  og  engan  ábata  af  sjóaíiaföngum.  Voru  þá  margir  15 
fuglar  í  skipið  komnir,  sem  matreiðast  skyldu,  af  slikum  er 
eg  fyr  nefnt  heíi,  hverjir  á  hólminum  handtakast  máttu, 
sem  og  selarnir,  hverjir  gægðust  framan  í  oss  og  beljuðu 
við,  af  hverjum  þeir  velja  þá  hina  yngstu  og  smærstu  til 
matar,  er  með  soði  og  sviskum  og  einnin  með  hunangi  mat-  20 
reiddir  verða.  En  á  þessum  hólmi  er  mjög  stöðuvant,  á 
þeim  flúrum  og  þar  gras  er,  sakir  fugla  og  sela  drits.  Efst 
uppá  hólms  hæðinni  stendur  ein  há  stöng,  á  hverja  negld 
er  ein  breið  fjöl  eður  skífa,  og  á  þeirri  skifu  standa  meir 
en  þúsund  fangamörk.  Par  uppreistum  vjer  og  einn  stólpa  25 
og  skifu  á  neglda  og  skar  Cláus  From,  vor  timburmann, 
þar  uppá    @  æ    og  þar  stendur  mitt  og  margra  annara  fanga- 


^)  á  dönsku  er  til  jurtarnafnið  „Græskar";  „siraplierphei"  er  ber- 
sýnilega  spænska  orðið  „siempreviva",  sem  er  notað  um  ýmsar  sígrænar 
jurtir,  en  það  er  líklega  af  misskilningi  að  Jón  Indíafari  notar  það 
um  |»essa  plöntu.  Líklega  hefur  það  heldur  ekki  verið  grasker  (lat. 
cucurbita,  sp.  calabaza),  Jþó  það  máske  hafi  líkst  því  til  að  sjá. 

*)  Sjá  ath.  bls.  36;  í  biblíuþýðingu  sinni  hjelt  hann  því  fram  að 
Jónas  spámaður  hefði  setið  undir  graskeri,  og  svo  hefur  hebreska 
orðið  verið  skilið  í  mörgum  biblíuþýðingura  (t.  d.  í  hinum  algengustu 
ensku  og  spænsku  þýðingum) ;  í  ísl.  þýðingunni  Oxf.  1866  er  orðið  iagt 
út  „undumjóli'*. 

16 


236 

mark  á  þessari  skífu,  eftir  siglingamanna  vísu.  Við  þessa 
hólms  kletta,  nálægt  þvi  sem  vjer  plöguðum  að  lenda  við 
hólminn,  lá  einn  mikiUega  stór  hvalur,  sem  menn  meintu  að 
vera  mundi  400.  eða  600  álna  langur,  með  miklum  hrúður- 
5  hnyðjum  á  höfði  og  baki,  með  frábærlegu  öskri,  svo  manni 
fanst  land  skjálfa  við,  og  var  því  óttalegur  mjög,  bæði  af 
ógna  stærð,  enda  af  hans  mikiUi  skjálfandi  raust.  Að  hólm- 
inum  gengur  mikið  hafbrim,  á  þann  veg.  er  til  hafs  vendi, 
i  hverjum  brimsúg  að  þessir  selar,  á  milli  þess  þeir  gengu  á 

10  landi,  bárust  ýmist  fram  af  þessum  ílúrum  eða  upp  aftur, 
en  nær  útdráttur  kom,  og  þá  frambar,  svelgdi  þessi  hvalur 
mikinn  fjölda  af  þeim,  og  sumir  gáfust  upp  aftur,  svo  það 
var  bæði  óttalegt  og  til  gamans  á  þetta  að  horfa.  Prest- 
urinn    og    eg    skutum    á    víxl    til    hans  tíðum,  hverju  hann 

15  gegndi  ei  meir  en  litlu  dufti.  Prir  menn  flógu  einn  lifandi 
sel  einn  tíma  og  sleptu  honum  svo  fram  í  brimiÖ  til  hinna, 
varð  þá  mikið  gnöldur  og  háreysti  þeirra  á  milli,  nær  þeir 
litu  hann  rauðklæddan. 

Síðan,  að  tveimur  dögum  liðnum,  uppdrógum  vjer  hvoru- 

20  tveggja  vor  atkeri  og  sigldum  inn  lengra  á  þennan  breiða 
fjörð,  alt  inn  að  einu  eylandi,  erþar  lá  inni;  þar  lágum  vjer 
i  14  daga  og  hreinsuðum  vjer  vor  skip  neðan,  sem  mjög 
voru  slyjuð  og  hrúðruð,  og  þar  voru  skipin  ofan  að  sjómáli 
og    upp  á  topp  lapsalveð^j  og  smurð,  það  er:    öll  bikuð  og 

25  stoppuð,  utan  borðs  og  innan,  með  þilfari  og  öllu  þvi  þar 
til  hlýddi,  og  þar  ofan  i  voru  brotnar  þær  fögru  skeljar, 
sem  í  bikinu  storknuðu,  og  nær  alt  var  klemt  og  fullharðnað, 
þá  glistu  þessi  skeljabrot  i  sólskini,  sem  gimsteinar  um  alt 
þilfarið  væru  niðurskrúfaðir  og  settir.    Á  meðan  þetta  verk 

80  yfir  stóð,  fór  hvert  kvartjers  fólk  langt  inn  á  þennan  fjörð, 
með  netin  til  fiskidráttar,  vel  viku  sjóar.  Par  inni  lágum 
vjer  i  stóru  tjaldi  og  gjörðum  oss  þar  einnin  laufskála,.  o^ 
2  er  sjúkir  voru  i  9  eður  10  nætur,  sem  voru  þeir  f  órður 
og  Andrjes    og   vildu    fegnir    þar    andast  og  greftrast,  en 

35  Herrann    setti    þeim    i    öðrum  stað  afgangstima  og  legstað. 


')  d.  lapsalve,  bika  upp. 


237 

sem  var  þeim  eina  á  landi,  en  öörmn  á  sjó.  f*ar  inni 
höfðum  vjer  mikinn  fiskidrátt  á  víxl  til  beggja  skipanna. 
En  þeir  Hollenskir,  sem  voru  á  Flensborg,  höfðu  ekkert  net, 
og  meðdeildum  vjer  þeim  allan  helming  við  oss.  Einn  tíma 
drógum  vjer  í  einum  drætti  12  tunnur  af  þeim  dýrlegasta  5 
fiski,  hver  oss  var  óþekkjanlegur,  en  á  mörgum  vissu  þeir 
nöfn,  eftir  því  sem  Spanskir  fá  þá  nefnda,  þó  eg  hafi  þvi 
sem  fleira  gleymt.  Sá  fiskur,  sem  þeir  kalla  carvala^),  er 
langur  og  mjór  sem  áll,  en  þó  flatur  en  ekki  sivalur, 
hann  er  mjög  góður  átu.  Abborar  eru  nokkrir  þar  i  bland  10 
og  karfar.  Einn  af  þeim  er  sem  rúða  í  glerglugga  að  sköp- 
un,  mjög  góður  og  lystilegur  átu.  Einn  þeirra  er  i  fyrstu 
að  sjá,  meðan  hann  er  ósundraður,  sem  eitt  marglot,  sem 
fagrast  er  tilsýndar,  en  nær  sem  það  hýði  er  af  honum 
tekið,  er  þar  spegilfagur  fiskur  undir,  og  nær  hann  er  krufinn,  15 
út  vellur  af  hans  kviði  besta  blek,  sem  hin  besta  substantia. 
Hinir  aðrir  eru  með  mörgum  hætti  að  sköpun,  fegurð  og 
smekk.  Einnin  er  þar  makrill,  sem  þeir  og  kalla  machrael, 
mjög  lystugur  og  góður  átu.  En  það  fólk  er  þar  bjóvildu 
ei  nje  voguðu  oss  að  finna.  Yiða  fundum  vjer  þeirra  vistir  20 
við  sjávarströndina,  þar  sem  þeir  veiða  fiskinn  i  sinum 
netum,  þar  strax  steikja  þeir  þá  og  matgjöra  fyrir  sig.  En 
upp  á  fjöllunum,  sem  að  eru  öll  með  miklum  skógi  og  dýr- 
legum  grösum  og  blómstrum  vaxin,  þar  kyntu  þeir  stórt 
bál,  hvar  margt  fólk  stóð  um  kring,  en  ei  vildu  þeir  ofan  25 
koma  til  vor,  enda  voguðum  vjer  og  ei  upp  til  þeirra. 
Sumir  meintu,  að  þeir  myndu  benda  oss  upp  til  sin  með 
sínum  bálloga  til  að  finna  sig.  En  aðrir  meintu  til  þess  að 
tæla  oss  i  sinar  snörur.'  Priðju  meintu  þetta  vera  þeirra 
afguðabál.  Siðan  að  liðnum  13  dögum  hjeldum  vjer  þaðan  30 
og  sigldum  þær  12  milur  á  næsta  degi  til  Caput  de  Bona 
Sperantia.  Og  nær  vjer  komum  þar  fyrir,  og  vjer  vildum 
upp  að  landi  halda,  þá  sáum  vjer  þrjú  stór  skip  þar  undir 
land  komin  og  vorum  vjer  hræddir  mjög,  þvi  vjer  hugðum 


^)  J6g  veit  ekki  meö  vissu  við  hvaða  fisk  hjer  er  átt 

16 


238 

þaö  Franska  vera  mundu,  þvi  þeir  ílakka  viða  fyrir  hvalveiði, 
og  vjer  fundum  3  pípustampa  með  grotta  eftir  þá,  á  því 
eylandi  er  vjer  dvöldumst.  meðan  vjer  smurðum  vor  skip, 
en  vor  á  milli  var  óvingan  i  þann  tima,  af  hverju  það  reis 

5  milli  kónganna  minnist  eg  ekki^).  En  frá  snúið  gátum  vjer 
ei,  þvi  vindur  stóð  af  haíi  og  urðum  vjer  undir  landið  að 
halda  fyrir  kost  og  muni,  enda  nauðsynjaði  oss  stórum  þar 
að  koma,  vatn  að  taka  og  ferskt  kjöt  að  fá  fyrir  vort  fólk, 
sem  mjög  var  svekt  orðið  á  þeirri  löngu  reisu.    Vjer  bjugg- 

10  um  oss  til  höggva,  ef  með  þyrfti,  og  lofuðu  hinir  að  fylgja 
oss,  meðan  lif  til  hrykki.  En  nær  vjer  komum  nær  landi, 
sáum  vjer  þeirra  toppmerki,  að  þeir  voru  engelskir  menn,  og 
urðum  vjer  þar  við  næsta  glaðir.  En  nær  vjer  sigldum 
þeirra  á  milli  upp  betur  að  landi  við,  strikuðum  vjer  hvor- 

15  ugir  fyrir  þeim,  hvað  þeim  illa  likaði,  og  kom  strax  þeirra 
aðmiráll  um  borð  við  oss  og  var  ævareiður.  En  vor  kapt- 
ugi  var  engelskur  að  faðerni,  en  norskur  að  móður,  og 
talaði  góða  engelsku,  og  var  strax  til  friðs,  drukku  þeir  svo 
langt   fram    á    nótt.     Tvö  þessara  skipa  voru  á  sinni  heim- 

20  reisu  en  eitt  á  sinni  útreisu,  og  skal  nú  tala  um  þau  2  skip, 
sem  voru  á  sinni  heimreisu  og  mikinn  ríkdóm  höfðu  inni, 
af  þvi  þeir  yíirunnu  eina  spanska  kráku  á  sinni  útreisu, 
sem  var  fermd  af  kláru  myntuðu  silfri,  sem  var  stykki  van 
achten^),  og  var  þeirra  aðmirálsskip  uppá  700  lestir,  en  hitt 

25  uppá  500  lestir,  og  höfðu  þeir  slegist  við  þá  í  2  nætur  og 
2  daga,  og  mist  5  menn,  höfðu  þeir  út  varpað  öllum  sinum 
pipar  og  indianiskri  vöru.  Og  aldrei  sögðu  þeir  svo  rik 
skip  hefðu  komið  inn  fyrir  Lundún,  sem  þessi  2  skip.  En 
svo  var  krákan  þeim  stærri,  að  þeir  gátu  ei  tekið  nje  upp- 


^)  Skipin,  sem  Ove  Gjedde  vann  (sjá  bls.  192)  og  taldi  vera  vík- 
ingaskip,  voru  frönsk ;  út  af  því  varð  ósamlj^ndi  milli  Frakka  og  Dana 
um  hríð,  og  Ijeku  hvorir  aðra  grátt  er  hittust,  þó  eigi  væri  kallað 
friði  slitið  milli  þjóðanna. 

*)  svo  var  á  þeim  tímum  oft  kallaður  spænskur  silfurpeningur, 
real  de  á  ocho,  sem  gilti  8  reales,  (1  real  =  hjerumbil  15  til  35  aurar, 
eftir  mismunandi  gæðum  silfursins). 


239 

tinnið  alt  hennar  gjald,  svo  þeir  í  vald  Ijetu  Hollenskum 
þaö  eftirblifna,  og  þeir  gátu  eigi  meðtekið,  og  biföluöu 
þeim  krákuna  upp  brenna  að  lyktum. 


XI.  KAP. 

Yfirmenn  þessara  skipa  hjeldu   sig  rikmannlega  i  stáss    6 
og  klæðaburði,    svo  að  nær  þeir  gengu  á  land,  Ijetu  þeir  á 
stöng   bera    eina  forgylta  húfu  yfir  sjer  og  sínu  höfði  fyrir 
sólarinnar    hita    og    bjartleika,    er    þeir    kalla  chipsoP)  eftir 
indianskri    vísu.     Ei  var  svo  neitt  litilmenni  þessara  skipa, 
aö  nær  á  land  gengu  með  sínum  herrum,  og  jafnvel  þeirra  10 
smáu  pickers^),  að  ei  væri  að  henda  spánska  dali,  sem  hjer 
plagaðist  völur.    Einn  dag  Ijet  M.  Henrich,  vor  bartskeri, 
og  eg,  flytja  okkur  til  þess  stærra  skipsins,  nær  þeirra  yfir- 
menn  voru  á  land  komnir.     Og  nær  eg  fyrstur  manna  stje 
upp    úr  vorum  bát,    og  eg  stóð  við  borðstokkinn,  var  einn  15 
ungur   mórskur    maður    að    fága  þeirra  skip,  og  strax  sem 
hann    leit    mig,    brá    honum    litt  við,  og  bljes  i  sinn  hnefa 
eftir    indianiskri    visu,    og  strax  kom  einn  piltur  af  þjenur- 
unum,  og  spurði  mig  hver  eg  væri?    Eg  sagði  honum  slíkt 
sem  var,  og  hver  maður  bartskerinn  væri  slikt  hið  sama  og  20 
einnin.     Hann  rak  i  há  köll,  eitt  til  constabel  og  annað  til 
meister    barbirs,    það    er  til   þeirra    bartskera,  svo  þar  kom 
einn  eftir  honum  en  annar  úr  arkeliinu  eftir  mjer,  og  urðum 
i  besta  máta  af  þeim  trakteraðir  með  þvi  besta  spanska  víni. 
Eg    skenkti    honum  2  stikur  af  tilbúnum  og  góðum  tóbak,  25 
og  hans  mæti  hálfa  stiku,  hvað  hann  mjög  prisaði  og  þakk- 
aði  og  hann  skenkti  mjer  indiansku  Ijerefti  i  2  skyrtur,  sem 
kallast   caton,    og    er    gjört    af  bómuUu.     En  hans  mæti  lá 


^)    á    eldri    ensku:    kippesole,    siðar   kittysol,    kitsol,    afbökun    úr 
portúgalska  orðina  quita-sol,  sóllilíf. 

*)  líklega  er  átt  við  vikadrengi  á  skipunum. 


240 

mjög  lemstraður,  hvers  handleggur  brotinn  var  af  skotum. 
Hann  skenkti  mjer  eina  litla  skál,  sem  gjörð  var  af  perla- 
móðum.  Að  endaðri  þessari  þeirra  veitingu,  loknum  kveðjum 
og  mildu  þakklæti  af  okkar  hendi,  tókum  við  orðlof  til 
5  burtferðar  og  Ijetu  sina  4  menn  ílytja  okkur  til  okkar  skips, 
og  gjörðum  við  þá  vel  lystuga  eftir  föngum. 

Einn  dag  fór  eg  i  land  og  mitt  kvartjer  og  vor  yfir- 
völd  ásamt  þeim  engelsku ;  var  bátsmönnum  skikkað  vatnsf öt 
að  fylla,  en  oss  öðrum  24  með  byssum  og  brennandi  luntimi 

10  yfir  þeim  vörn  og  vaktan  hafa  fyrir  landsins  illþýði,  er  sig 
þar  tiðum  hylur  við  ströndina  í  skógarrunnum,  nær  svo  við 
ber,  að  framandi  sjófólk  og  siglingamenn  eru  fyrir  hendi, 
þvi  þar  er  engin  bygð  við  sjóinn  sakir  Ijóna  og  annara 
meinvætta,  af  hverjum  þar  er  mikiU  fjöldi.    En  þessir  skálkar 

15  eru  mannætur,  er  þar  um  ringla,  þeir  höfðu  drepið  7  menn 
og  etið  af  þeim  2  engelsku  skipum  á  þeirra  útferð,  og  höfðu 
náð  þeim  með  lymskuhætti,  að  þeir  huldu  sig  í  runnum  og 
skutu  þaðan  til  þeirra  með  sinum  bogum.  Par  með  sækja 
þeir  eftir  járni  og  kopar  framan  á  sínar  pilur,  og  gefa  sigl- 

20  ingamönnum  naut  þar  fyrir  oftlega.  En  til  bygða  er  svo 
langt  upp  á  landið,  þar  sem  rjett  fólk  er,  að  menn  naum- 
lega  komast  aftur  og  fram  á  tveim  dægrum.  En  hvað  þeir 
fá  útvegað  af  þessu  áðurnefndu  hjá  aðkomandi  mönnum, 
selja  þeir  það  út  aftur  þeim,  sem  uppi  i  landinu  búa.     Svo 

25  fæst  ein  stór  kýr  fyrir  þriðjung  járnsviga  af  tveggja  tunnu 
fati,  og  kalla  þeir  járn  og  kopar  bras,  en  vort  brauð  kalla 
þeir  vúracka^).  En  því  sækja  þeir  svo  mjög  eftir  járnföng- 
um,  af  því  þar  var  í  þann  tíma  sifelt  strið  að  spyrja  upp  i 
landinu,  i  millum  tveggja  herra.   Petta  fólk  nefnist  í  öðrum 

30  löndum  Oapher^),  af  hverjum  eg  fjekk  þrjá  að  lita  i  þessum 


^)  „bras"  virðist  vera  lánað  úr  ensku  „brass",  en  „vúracka"  get 
eg  ekki  sagt  með  vissu  úr  hvaða  raáli  er.  —  Eg  gæti  þó  helst  hugsað 
mjer,  að  þessir  menn  hafi  verið  Hottentottar,  og  þá  máske  Namaqua- 
Hottentottar  (á  því  máli  heitir  t.  d.  „sá  sem  á  nóg  brauð"  berecha, 
en  brauð  beréb,  sjá:  Kroenlein,  Wortschatz  der  Khoi-Khoin  (Nama- 
qua-Hottentotten)  1889,  bls.  42),  en  það  er  aðeins  laus  getgáta. 

2)  =  Kaflfar;    nafnið    er  upprunalega    komið  úr  arabisku:  káfir  = 


241 

staö ;  þeir  eru  svartir,  brosleitir,  hýreygðir  og  hrokkinhærðir, 
en  þó  mótlíka  sem  á  unglömbum  er  þeirra  hár.  Peirra 
neöri  vör  hangir  nokkuð,  með  snjóhvítar  tennur  í  munni. 
f  essir  þrír  dönsuðu  fyrir  oss,  bæði  á  landi  og  á  skipi,  fyrir 
brauð  og  klúta,  og  naktir  gengu  þeir  utan  fyrir  sinni  5 
blygðan.  En  svo  var  þeirra  dansleik  háttað,  að  undir  eins 
og  þeir  kváðu  og  sögðu  »hottentott!«^),  þá  sprettu  þeir  með 
sínum  2  fingrum  og  með  sinni  tungu  og  fótafari,  svo  alt  að 
fylgdist.  Pessir  þrír  lofuðu  oss  einni  kú  til  forfriskunar 
fyrir  oss,  sem  mjög  höfðum  þess  þörf,  því  íiest  af  voru  10 
fólki  tók  til  að  þvingast  i  limaburðum  og  stirðna  i  við- 
vikum,  en  þó  blóðtökur  og  púrgatsiur  væru  tíðkaðar  á 
reisunni.  En  vjer  fórum  fyr  en  þeir  aftur  komu,  en  launin 
hálf  tóku  þeir  út  áður.  Nú  er  til  þess  að  vikja,  sem  vjer 
gengum  á  land  frá  bátnam  með  vorum  yfirvöldum  ásamt  15 
þeim  engelsku  og  spátseruðum  með  sjóströndinni,  hvar  að 
voru  fagrir  sandar  með  sjerdeilis  skemtilegu  áliti.  En  sá 
þari,  sem  á  land  rekur,  er  allur  öðruvís  en  hjer  plagast. 
Hann  er  flestur  á  mynd  sem  trómetspipur  og  allur  holur 
innan;  þá  er  enn  annars  slags,  að  mynd  sem  egg,  og  er  20 
lika  holt  innan,  svo  að  sumt  af  þvi  tekur  hálftunnu,  og 
sumt  heila,  en  er  svo  Ijett  upptaks  sem  pappír,  af  þvi  taka 
siglingamenn  sjer  nokkuð  til  hnattmiða,  nær  þess  við  þarf. 
Og  nær  vjer  svo  gengum  með  ströndinni  að  spátsera,  litum 
vjer  hóp  þessara  illþýðisskálka  fyrir  framan  landið,  og  þar  25 
fyrst  á  braut,  þeir  eð  án  báta  á  sundi  lögðu  net  sin.  En 
vjer,  sem  hjer  um  ókendir  vorum,  meintum  selahnapp  vera. 


vantrúaður;  það  hefur  verið  notað  um  ýmsar  8uður-Afríku|)jóðir, 
einkum  þær  er  tala  bantú-málin.  Stundum  eru  Hottentottar  taldir 
undir  þann  flokk. 

*)  orðið  „hottentot"  og  þjóðarnafnið  Hottentottar  er  svo  til  komið* 
að  1  bantú-málunum  eru  til  ýms  hljóð,  sem  ekki  eru  til  í  öðrum  mál- 
um,  og  eru  mynduð  með  því  að  skella  tungunni  ýmislega  í  góminn; 
á  ensku  hafa  þessi  hljóð  verið  nefnd  „click  sounds",  og  mætti  kalla 
þau  á  íslensku  „smellihljóð".  Hollendingar  bjuggu  nú  til  þessi 
atkvæði  „hot  en  tot"  =  „hott"  og  „tott"  til  þess  að  líkja  eftir  þess- 
um  hljóðum,  og  varð  það  smámsaman  að  nafni  á  sjerstakri  þjóð  og 
máli  hennar. 


242 

En  á  meðan  vjer  svo  þetta  hugleiddum  og  hvað  fleira  sem 
fyrir  sjónir  bar,  gengu  oss  úr  minni  vorir  menn,  sem  vjer 
skyldum  vaktan  á  hafa.  Og  nær  vjer  vorum  þangað  komnir, 
sem    vor   yfirvöld    og    Engelskir  með  sinum  staðar  numdu, 

ð  tendruðu  þeir  þar  eld  og  gengu  sveinar  til  linþvottar,  en 
aðrir  til  leika  ýmsra.  En  trómetarþr]  iðulega  voru  í  sin 
trómet  blásandi,  en  herrarnir  voru  niður  setstir  i  þessu 
skemtilega  rjóðri  og  upphófu  víndrykkju  sín  í  milli,  og  var 
þetta  nær  hálf  mila  frá  voru  fólki  og  þar  sem  bátar  stóðu. 

10  Og  nú  sem  vjer  vildum  þangað  aftur  hverfa,  kom  einn 
Engelskur  oss  i  móti  heldur  hvatlega  gangandi,  og  bar  oss 
þá  fregn  ógóða,  að  alt  vort  fólk  væri  drepið  af  þeim  vondu 
mannætum,  sem  vjer  hefðum  við  ána  þar  eftir  skilið.  Nú 
má  hver  vel  gegna,  hvernin  oss  muni  viðbrugðið  hafa,  utan 

15  vjer  tókum  til  hlaups  það  mest  hver  gat  og  orkaði;  margir 
af  oss  töldu  sjer  þungar  tölur  á  veginum,  að  vjer  lífiátnir 
verða  mundum  fyrir  vonda  aðgætni,  svo  að  eg  og  einn  aö 
nafni  Niels  Fris  höfðum  nóg  að  gjöra  að  eyða  þeirra 
dugleysi    og    vanstyrktarorðum.     Og    nær  vjer  komum  svo 

20  nær,  að  vjer  sáum  þangað,  er  þeirra  var  von,  gátum  vjer 
litið  hvern  i  sinni  iðju  standa,  með  fullri  tölu,  hvar  af  vjer 
stórlega  glöddumst  af  hjarta,  með  gráti  gjörandi  Guði  auö- 
mjúkar  þakkir.  Vorum  vjer  þá  svo  þreyttir  af  hlaupum, 
nær  vjer  þangað  komum,  er  þeir  voru,  og  sögðum  vjer  þeim, 

25  hvað  vjer  heyrt  höfðum,  hvar  til  þeir  kváðu  ei  annað  til- 
hæfi  vera  en  5  menn  af  þessum  óskapalýð  hefðu  til  komið 
og  beðið  sig  að  gefa  sjer  hálfan  járnsviga.  En  þeir  aftur 
með  bendingum  kváðust  ei  mega,  en  þeir  blökku  bófar  hefðu 
bent    sjer    upp  í  runnana,    hvar  uppá  sá  hinn  engelski  sjeð 

80  hafði,  og  hljóp  af  stað  i  þvi  sama  bili.  Og  fötin  urðu  fylt 
og  hvað  annað,  sem  tilhlýddi,  fullgjörðist  að  mestu,  sem  var 
linklæða  þvottur  og  ullklæða.  Og  þann  20  marka  áttung, 
er  eg  geymt  hafði  undir  minu  höfðalagi  frá  Kaupinhafn  og 
þangað    fullan  vatns,    fylti  eg  þar  aftur.     Siðan  komu  yfir- 

35  völdin  hvorutveggju  og  fylgdumst  vjer  til  skips.  En  að 
næsta  morgni  eftir  drógum  vjer  aftur  til  lands  með  þann 
framliðna  mann,  annan  þeirra  er  fyr  voru  nefndir  og  sjúkir 


243 

lengi  legið  böfðu,  hver  þó  djúpt  væri  graíinn,  var  næstu 
nótt  eftir  hans  gröf  af  Ijónum^)  upprótuð,  svo  sem  plagast 
allra  hinna  annara.  sem  þar  verða  grafnir.  f  ar  með  höfðum 
vjer  vor  brjef  í  land,  þau  sem  skrifuð  voru  um  vora  vel- 
gengni  til  Danmerkur  á  útreisunni  þangað  eftir  venjunni,  5 
þar  við  sjóinn  verða  i  einu  koffri  í  eina  mjög  djúpa  gröf 
niðurlögð,    hvar   yfir   einn  stólpi  er  settur,  á  hvern  ein  lítil 

fjöl  er  negld,    með  þessu  marki:   ^  og    þar  með  þessi  orð 

skrifuð:  »Hjer  undir  liggja  þau  brjef,  sem  komast  eiga  til 
Danmerkur,  frá  skipinu  Christiánshöfn,«  en  það  er  siglinga-  10 
manna  vísa,  að  hverjir,  sem  eru  á  sinni  heimreisu,  taka 
hinna  brjef,  sem  eru  á  sinni  útreisu,  og  þeir  finna  i  þessum 
greindum  stað,  með  nefndum  ummerkjum;  það  sje  nú  nóg 
hjer  um  talað. 

En  nú  með  fæstum  orðum  skal  tala  um  Afríka^),  sem  nú  15 
er  hinn  fjórði  partur  veraldar,   og  er  stærri  en  Evrópa,  og 
minni  en  Asia,  því  Asia  er  svo  stór  sem  Afrika  og  Evrópa. 
f  essi  álfa,  Afríka,  liggur  rjett  undir  sólinni  og  hennar  gangi, 
hún  afdeilist  af  línunni  i  2  parta,  og  nær  suður  fyrir  linuna 
og    norður  nær  25  gráður,    svo  öll  sú  álfa  er  heitust  undir  20 
sólunni  i  allri  veröldu,  og  nær  til  Asia  í  Egyptalandi  og  til 
Arabia,  og  af  sjónum  umbeltuð,     En  í  millum  þess  ogAsía 
er    það    Eauða    Haf    og    það    Mórska    haf^),  en  þar  sem  að 
norðan    vendir,    i    millum  Afrika    og    Evrópa,   er  Strætið*). 
Afríka    er    ekki    svo    gagnbygð    sem  Evrópa,  heldur  viða  í  26 
eyði  og   stór  skortur  á  vatni.     I  þeirri  álfu  eru  mörg  villi- 
dýr,  sem  eru  filar,  sem  kallast  elefantar,  Ijón,  panterdýr,  drekar, 
apynjur,  felfross^),  pinsvin,  slöngur,  basiliscus,  krókódilar  og 
fleiri  önnur  skaðleg  dyr.    Afrika  deilist  i  13  parta,  afhverj- 
um  að  er  Egyptaland  og  Barbaria  og  Numidia,   og    nær  til  30 
fjallsins  Atlas,  sem  eins  er  og  Hekla  hjer  innanlands  og  til 

^)  það  hafa  líklega  verið  hýenur,  en  ekki  Ijón. 

*)  fessi  lýsing  er  tekin  úr  Compendium  Cosmographiæ  Hans  Nan- 
sens,  sbr.  formálann. 

^)  líkl.  á  Jón  Indíafari  hjer  við  Indlandshaf. 

*)  =  Gibraltarsundið  (Njörfasund).  Stundum  er  orðið  notað  um 
sjálft  Miðjarðarhafið. 

5)  =  þ.  Vielfrass,  d.  ^ældfras  (guio  tuscus). 


244 

þeirrar  óbygðar  Lybia  og  i  vestur  að  Vesfcurhaíi.  í  Nigritfcer- 
landi^)  eru  25  kóngariki.  í  þvi  landi  eru  fáar  borgir.  Inn- 
byggjarnir  eru  svarfcir,  þeir  búa  i  torfþökfcum  húsum,  sem 
eru  með  torfveggjum.  Pessi  lönd  eru  öll  frjósöm  með  ris- 
5  grjón,  bjúgmjöl^),  bómull,  fje,  guU  og  elfenbein.  Abissini^) 
er  eitt  gott  og  stórt  kóngsriki.  Pvi  stjómar  Preto  Jóhann*) 
eður  Jóhann  Belul.  Pað  ytsta  Mórland  er  mikill  hluti  af 
Afrika,  sá  syðri  hluti  þessarar  álfu,  svo  sem  og  allur  endinn 
af  Afrika,    og    þvi    lengra  sem  það  nær,  þvi  mjórri  verður 

10  hann,  til  þess  hann  verður  að  einum  höfða  eður  annesi, 
sem  kallast  Caput  de  [Bona]  Sperantia,  sem  er  nú  þessi 
oddi,  að  hverjum  vjer  ná  vorum  komnir,  og  hjer  verður 
um  getið,  hvar  við  ílestir  Indiafarar  verða  að  koma  að  taka 
sjer  vatn  og  forfrísking,  þegar  vindar  svo  i  vil  falla. 

15  Nú    er  þar  aftur  til  máls  að  taka,  sem  vjer  vorum  við 

loknir  vatn  að  taka  og  fyrir  oss  að  hagræða  einu  og  öðru, 
sem  til  fjell,  fýsti  oss  ei  lengur  þar  að  dvelja.  Og  á  þeim 
4.  degi  frá  þvi  vjer  þangað  komum,  að  lokinni  þeirri  veislu, 
sem  hvorir  veittu  öðrum,  Danskir  og  Eugelskir,  hjeldum  vjer 

20  samjafnt  hvorir  öðrum  þaðan  frá  landi,  hvor  á  sinn  veg,  er 
þá  girnti,  þau  2  engelsku  skip  á  leið  með  sinn  ofurmikla 
rikdóm,  sem  kaptuginn  eignaði  sjer  íimtung  úr  allri  fragtinni, 
en  80,000  dali  fyrir  ofan  þilfar  við  skipsfólkið  i  sinn  hlut. 
En  það  þriðja  engelska  skip,  sem    var    með  oss  á  sinni  út- 

25  reisu,  fór  með  oss  þar  til  einn  mikill  stormur  oss  aðskildi. 
Siðan  kom  sá  dagur,  að  vjer  og  vorir  stallbræður  skyld- 
um   aðskiljast,    drukku  yíirvöldin  beggja  skipanna  velferðar 

*)  =  Súdan  (Nigritia). 

2)  =  byggmjel;  hjá  H.  N.  stendur  „Biug". 

^)  Abyssinía. 

*)  Preto  Jóhann;  á  þessu  nafni  stendur  svo,  aö  á  miðöldunum 
bárust  til  Evrópu  ýmsar  sagnir  um  kristið  ríki  í  Asíu,  og  síðar  um 
hið  kristna  ríki  í  Abyssiníu,  og  var  konungur  þess  nefndur  í  sögnum 
þeim  „Jón  prestur",  en  nafnið  bjagað  á  ýmsum  málum  t.  d.  á  ensku 
Prester  John  o.  s.  frv.  —  Um  nafnið  Jóhann  Belul  sjá  G.  Oppert: 
Der  Presbyter  Johannes.  Berlin  1864,  bls.  10,  neðanmálsgrein.  I 
staðinn  fyrir  þessi  nöfn  hefur  G.  „ Jóhann  Presbyter"  =  Jón  prestur,  en 
eg  hef  haldið  rithœtti  betri  handritanna  en  tel  rithátt  C.-handritsins 
leiðrjetting  skrifarans. 


245 

minning  fyrir,  og  sigldu  þeir  sina  leið  en  vjer  vora  i  Jesú 
nafni.  Og  það  land,  sem  vjer  fyrst  sáum  og  oss  girnti  að 
ná,  var  Madagascar;  vorum  vjer  á  leið  þangað  5  vikur,  en 
vegar  lengd  í  miUi  Capo  de  Bona  Sperantia  er  nærri  300 
mílur.  Petta  land  kallast  öðru  nafni  Sankti  Laurentz,  og  5 
er  eitt  land  frábærlega  stórt,  og  er  lengra  en  öll  Italia, 
mjög  ávaxtarsamt  af  öllu  þvi,  sem  þjenar  til  mannsins  upp- 
heldis,  einkum  af  ris,  bómull,  sykri,  limónum,  nelliker,  ingi- 
feri,  safrani  og  mörg  önnur  vara.  A  þessu  eylandi  eru 
engar  borgir,  heldur  þorp  nokkur  og  eru  6  þau  helstu.  10 
f  etta  eyland  liggur  i  landnorður  frá  Capo  de  Bona  Sper- 
antia,  við  þetta  land  er  mjög  aðdjúpt,  og  skamt  frá  landi, 
sem  vjer  láum,  var  100  faðma  djúp,  hvaðan  ei  var  meir  en 
hálf  vika  sjóar  til  lands.  Pað  var  siðla  um  kvöld  vjer  þar 
komum  og  atkeri  rendum.  Um  morguninn  tiðlega  var  bátur  15 
útskipaður  af  kvartjersfólki,  og  sent  til  lands  að  uppleita 
fólk  og  bygðir,  hvað  ei  lukkaðist,  og  i  5  daga  var  þar  um 
viðleitað,  og  fundust  engir  menn,  þvi  bygðir  voru  þar  ei 
nálægar.  Einn  sunnudag  eftir  prjedikun  og  máltið  fórum 
vjer  ásamt  vorum  jrfirvöldum  til  lands,  og  nær  vjer  komum  20 
á  mitt  sund,  hljóp  og  sprangaði  einn  íiskur  upp  úr  sjónum, 
vel  álnarlangur,  oss  öllum  óforvarandis,  rjett  fyrir  brjóst 
vorum  timburmanni,  Cláus  From,  svo  hann  af  þóftunni 
fjell  i  óvit  aftur  á  bak.  Fiskinn  tókum  vjer  og  matreiddum 
síðar  og  var  hinn  besti.  Pennan  dag  rjerum  vjer  inn  á  einn  25 
fjörð,  og  var  mjög  fagurt  land  tilsýndar  á  báðar  siður.  I 
þann  tima  var  ílóð,  og  nær  vjer  komum  inn  á  þennan 
fjarðarbotn,  gengum  vjer  þar  á  land  og  var  alstaðar  skógi 
vaxið.  Sumstaðar  fundum  vjer  vistir  manna  og  hvar  þeir 
höfðu  steikt  fisk  og  snæðing  haldið.  En  nær  vjer  skyldum  30 
heimleiðis  aftur,  rötuðum  vjer  fjöru  út  eftir  þessum  firði,  og 
sandrifjum  og  djúpum  sjó  i  milli,  yfir  hvern  vjer  urðum 
þann  þunga  bát  að  setja  með  stórum  erfiðismunum,  og  kom- 
um  ekki  heim  til  vors  skips,  fyr  en  eftir  dagsetur,  mjög  mæddir. 
Að  næstum  morgni  eftir  fjell  til  prinsins  kvartjers  bátróður  35 
að  hafa  og  fór  með  þeim  sá  yngsti  kaupmaður,  Daniel 
Lammer[s],  meö  margslags  vöru,  en  þó  ei  almennilega,  þvi 


246 

þar  gildir  ei  silfur  nje  gull,  ei  heldur  Ijereft  eöa  nokkuð 
þaö  sem  gagnsamt  er  vor  á  meðal,  utan  brúður  og  barna- 
leikar,  item  smáspeglar  og  barna  úlíiiðabönd,  sem  vjer  köllum 
kúríel,    svo    þeir    fá    fyrir    2    þessi    úlíiiðabönd  2  kýr  yfrið 

5  stórar  með  miklum  hornum.  Og  þess  lands  kýr  hafa  það 
auðkenni  yfir  aðrar  kýr  annara  landa,  sem  eg  af  veit,  að 
þær  upp  af  herðakambinum  hafa  svo  sem  eitt  horn  á  mynd- 
ina,  en  er  þó  ei  horn  eiginlegt,  það  er  hári  vaxið  og  er  ei 
utan  mör  innan  undir  skinninu,  og  hallast  aftur  á  hrygginn 

10  nokkuð,  en  kjöt  þeirra  alt  annarstaðar  er  magurt.  f  eir  voru 
alls  að  tölu,  sem  með  bátinn  til  lands  fóru,  25.  Og  nær 
þeir  komu  til  lands,  skildu  þeir  helming  fólks  eftirvið  bát- 
inn,  alla  vopnaða,  og  gengu  hinir  síðan  svo  frá  þeim  lika 
vopnaðir    og    alt    til    miðdags,  fyr  en  bygðir  fundu      Síðan 

15  litu  þeir  einn  húsagarð  mikinn  og  þar  kom  út  ung  stúlka, 
og  nær  hún  leit  þá,  varð  henni  ilt  við,  og  hljóp  inn.  Strax 
kom  sá  bóndi  út,  er  þar  átti  fyrir  að  ráða,  þar  skildu  hvor- 
ugir  aðra,  utan  með  bendingum.  En  nokkrar  glósur  hafði 
I)aníel    kaupmaður    af    þess    lands    máli  og  annara  landa. 

20  Hann  fylgdi  þeim  til  bæjar,  og  brann  eldur  á  skiðum,  og 
þar  yfir  var  leirgrýta  með  ferskum  fiski,  hver  þeim  var 
strax  uppdiskaður  til  fæðslu,  og  þeir  uppleystu  sinn  brauð- 
poka  og  meðbýttu  þeim  heima  fyrir  voru. 


XII.  KAP. 

25  Strax    i    fyrstu    sem    vorir  menn  komu  til  garðs,  sendi 

bóndi  til  sinna  nágranna,  þeim  þetta  að  kunngjöra,  hvað  á 
ferðum  væri,  að  yfirheyrðu  erindi  vorra  manna.  Litlum 
tima  liðnum  kom  til  þessa  bónda  meir  en  40  fólks  með  5 
kýr  og  300  hænsni.     En  engin  aldini  voru  á  þeim  tíma  árs 

30  fullvaxin,     utan     pómerans     og     bónantser^),     af    hverjum 

^)  pómerans  hefur  á  ísl.  veriö  kallað  guUepli,  þaö  er  skylt  appel- 
sinum,  en  beiskt  á  bragöið;  bónantser  er  líkl.  =:  bananar. 


247 

nokkur  knippi  út  fluttust;    þeir  vaxa  í  aldingörðum  þeirra, 
30  og  40  samans  í  einu  knippi,  og  eru  að  stærð  sem  hengdar 
kytur,    einn  sjerdeilis  góður  ávöxtur,    lííiegur  og  velsmakk- 
andi  og  svo  sem  ífeitur  sje,  og  eru  góðir  við  brauði  að  eta. 
Einnin    kom    nokkuð    af    vín    de    palme,    sem    vjer  köllum  5 
pálmviðarvin,    er    kemur    af   pálmviðartrjám,    og  er  með  of 
sætum  smekk.  Pessum  vorum  kvartjersmönnum  dvaldist  fram 
á   nótt,    fyr    en  þeir  út  til  skips  aftur  komust.     Nú  í  þetta 
sinn  fjell  mjer  til  fyrst  vakt  um  kvöldið  á  skipinu,  því  við 
land  og  atkeri  plagast  ekki  að  vaka  utan  einn  um  sinn,  og  10 
biður    kaptuginn    mig    einkanlega    að    hlusta    nú  vel  til  og 
biðja  til  Guðs,  að  vorir  menn  mættu  oss  aftur  með  lifi  send- 
ast,  og  svo  líður  lengi  fyr  en  þeir  komu.    Kaptuginn  er  þá 
óttasleginn    fyrir    þeim    ásamt    kaupmönnunum,    að   þeir  af 
landsmönnum    mundu   lífi    firtir,    og  gengur  hann  ýmist  til  15 
mín  eður  frá,  svo  kaptuginn  og  alt  skipsfólkið  gjörðist  hrygt 
og  grátandi   og  virtist  öllum  til  stórra  rauna  á  horfast  sem 
nærri  má  geta,    hefðum  vjer  mist  vorn  bát  og  fólk.     f  egar 
liðnar    voru    2  eyktir  af  dagsetri,  þá  kemur  enn  kaptuginn 
til  mín  grátandi  og  hryggur  mjög,  og  segir  nú  útkulin  von  20 
sje  þeirra  framar  að  vænta.    Eg  bið  hann  eflausan  vera  um 
þeirra    afturkomu.     Hann    gengur    svo    i    burt    grátandi  og 
biður  nú  Guð  um,  að  eg  mætti  sjer  góðar  frjettir  færa.    En 
skamt  eftir  þessa  vitjan,  heyrðist  mjer  litið  kvak  til  manna 
fyrst  litið  en  siðan  meira  og  glögt,  og  þá  með  skyndi  gekk  25 
til    káhyttu    og    segi  kaptuga   frá,  að  þeir  nú  komi.     Hann 
strax  á  fætur  og  út  og  heyrir  þá  til  þeirra.     Varð  hann  þá 
svo    glaður  og  fagnandi,  og  kaupmenn,  að  hann  sækir  eina 
sína  flósku  og  skipar  mjer  að  drekka  sem  mig  lysti.    Strax 
sem    þeir  koma  að  skipsborði  varð  þeim  vel  fagnað,  þessar  30 
5  kýr  inn  teknar,   og  hænsnin  í  kippum,  sem  bundin  verða 
á  fótum  saman,  varð  slátrað,  og  innan  miðnættis  góð  plögun 
gjörð    með    krydduðum  soðmat  og  steiktum,  svo  kaptuginn 
vakti  menn  upp  til  matar,  til  heilsu  og  styrkingar. 

Að  morgni  næstum  kom  á  borð  til  vor  sá  kóngsson,  sem  35 
nýlega    hafði    valdstjórn  yfir  þriðjungi  þessa   lands  tilfallið 
eftir  nýlega  skeðan  afgang  sins  föðurs,  sem  yfir  þessu  lands- 


248 

ins  takmarki  hafði  stjórnan  til  þessa  haldið,  því  á  þessu 
stóra  ejlandi  eru  3  kóngaríki  sögð.  Pessi  kóngsson  var 
nærri  20  ára  að  aldri,  hann  hafði  um  sig  miðjan  vaíið  eirni 
gullegu  og  dýrlegu  gullvefnaðarklæði,  með  dýrmætum  gim- 
5  steinum  um  kring  sett,  það  náði  honum  á  kálfasporð  niður, 
en  upp  yíir  naílastað.  Hann  hafði  þvilíku  gyllinistykki  um 
sitt  höfuð  vaíið,  með  veglegum  gimsteinum  sett  og  prýtt, 
kostulega  gullhringi  bar  hann  um  sína  úlíiiði,  með  frábæru 
smíði    og    gimsteinum  þar  innsmeltum.     Par  með  bar  hann 

10  mikið  eyrnaskart,  sem  voru  mikil  gersemi  af  gulli  og  gim- 
steinum.  Gullhringa  2  bar  hann  sjer  i  nösum,  sem  þar  inn- 
kræktir  voru  i  þær  holur,  sem  þeim  ungum  eru  þar  á  gjörðar, 
og  með  gimsteinum.  Gullhring  bar  hann  á  hverjum  fingri 
sjer  og    á    hverri  tá,  og  um  mjóaleggi  stóra  guUhringi  með 

15  gimsteinum  setta.  Hans  andlitssköpun  var  hýrleg  og  var 
sem  brosandi  að  lita,  með  dökkbleikt  hörund.  Hann  var 
mjög  glaður,  listugur  og  alteita.  Hann  var  fluttur  til  vors 
skips  á  einum  þeirra  bát,  sem  er  eintrjáningur,  og  kallast 
canoer^).    Yfir  þá  miðja  liggur  eitt  trje  langt,  sem  nær  langt 

20  út  af  báðum  borðum,  og  er  einn  útklappaður  veglegur  steinn 
á  hverjum  trjesenda,  sem  jafnir  eru  að  vigt,  þar  fyrir  bát- 
urinn,  þó  annars  valtur  sje,  má  ei  kollkastast.  Og  nær  hann 
fyrst  nm  borð  kom  til  vor,  var  skotið  3  stykkjum  og  i 
trómet    lystilega    blásið.     A    alt    hans    hold  voru  ýmislegar 

25  myndir  áþryktar,  dýra  og  fugla,  sem  og  hans  meðfylgjara, 
hverja  hann  aftur  frá  sjer  Ijet,  og  til  lands  sendi  með  sinn 
canoe,  til  merkis  að  oss  svo  vel  til  sin  treysti.  Hann  kom 
með  bónantser,  með  vin  af  pálmbómum^)  og  með  tam- 
arin-^),  er  þeir  svo  kalla,  sem  mótlikt  er  ásýndar  og  treagel*), 

30  það    er  súrt    að  smakka,  en  er  mjög  heilnæmt  bæði  að  eta 


M  úr  spænsku  canoa,  af  amerísku  Indíánaorði,  en  einsog  sjá  mál 
hjer,  líka  notað  um  lík  skip  i  öðrum  álfum. 

2)  =  pálmatrje,  hoU.  palmboom. 

^)  ávöxt  af  taroarindtrjenu;  kjarnarnir  (sáðkornin)  og  safinn  eru 
notuð  til  læknÍDga. 

*)  hjer  er  átt  við  theriak,  e.  treacle,  meðalasamsuðu,  sem  menn  þá 
höfðu  mikla  trú  á. 


249 

og  svo  í  drykk,  einkum  i  vatn  að  láta,  og  er  mótlika  það 
vatn  smakkandi  þá  og  það  vinedik  er  i  látiö.  Paö  er  sjer- 
deilis  gott  fyrir  skyrbjúg.  Pessu  pálmvini  hjelt  hann  að 
oss  með  stórri  alvöru  og  klappandi  hendi.  Lítið  af  spönsku 
vini  meðtók  hann  og  þvilikt  mikið  af  brauði.  Pá  nótt  5 
dvaldist  hann  hjá  oss.  Ei  vildi  hann  í  uppreiddri  sæng 
liggja,  heldur  óskaði  hann  og  með  bendingum  Ijet  merkja, 
að  hann  á  kahyttugólíinu  mætti  sina  næturhvild  hafa,  hvað 
og  gjört  var  eftir  hans  vilja,  honum  til  þóknunar  voru  undir 
hann  breiddar  indíaniskar  mottur,  hægindi  og  svæílar.  Sina  10 
veTJu  lagði  hann  af  sjer  strax  hann  kom,  kaptuganum  i  vald, 
og    sín    3    smáspjót,    sem    kallast    hasagayer^)    og    eru    svo 

að   mynd,       ^   með   þeim  hæfa  þeir  nálega    hár    á  höfði 


/ 


manns.    En  hans  verja  var  með  veglegum  hætti  gjörð,  með 
einu  forkostulegu  gehengi,  sem  menn  sögðu  5000  dali  gilda  15 
mundi,    þvi    það    var    alt    með  gulli  baldýrað  og  dýrlegum 
gimsteinum  sett. 

Að  morgni  dró  hann  og  yfirvöldin  til  lands.  Par  var 
mikill  skógur  á  landi,  þar  sem  vjer  lentum,  og  var  geysi- 
lega  hár,  svo  menn  meintu  50  álna  á  hæð  vera,  60  og  70, 
og  allur  blóðrauður  og  beinn  sem  kerti,  en  svo  feitur  og  20 
frjóvur  sem  smjör  eður  sem  nýrunninn  njóli,  en  verður  sem 
bein  harður,  nær  til  sjerhvers  efnis  er  afhöggvinn  og  þurk- 
aður.  Par  bar  hann  sig  að  skjóta  með  múskittu,  sem  vjer 
köllum  luntabyssur,  en  betur  tókst  honum  með  sinum  hasa- 
gayer.  Hann  bauð  vorum  yíirvöldum  og  oss  þangað  sem  25 
hans  heimili  var,  hvað  vjer  þágum  að  morgni.  En  drotn- 
inguna  hans  móður  fengum  vjer  ekki  að  sjá,  þvi  hún  lá 
sorgfull  eftir  sinn  kóng  liðinn. 

I  þeim  stað  eður  þorpi  var  einn  skóli  fallegur,  og  einn 


^)  =  portúg.  azagaia,  af  arabisku  nafni  (al-zágaya)  á  einskonar 
skotspjótum,  er  tíðkuöust  í  Norður-Afríku,  en  svo  fluttist  nafnið  með 
Portúii;alsmönnum,  og  nú  eru  svo  kölluð  spjót  með  breiðum  blöðum, 
er  tíðkast  meöal  ýmsra  þjóða  í  Suður-Afríku  (Zúlúkaffa,  Masai- 
manna  o.  fl.).     Myndin  er  tekin  eftir  B.-hdr. 


250 

uppmúraður  brunnur  fyrir  dyrum,  með  2  vatnsskjólum  á 
hjóli  einu,  er  þær  verða  á  upp  dregnar  af  þeim  ungmennis- 
piltum  og  stúlkum  (sínar  fætur  þar  með  að  þvo),  er  í  skól- 
ann  ganga.  og  ein  úthöggvin  skrift  var  með  sjerlegu  letri 
5  upp  yfir  skóladyrunum,  sem  vor  prestur  nje  aðrir  ei  undir- 
stóðu.  Og  á  því  torgi,  er  þar  var,  og  margt  fólk  saman- 
komið  oss  að  lita,  var  og  ein  öldruð  kona,  með  einn  18 
vetra  gamlan  piltungsmann,  sem  mjög  var  vanskapaður,  sá 
eð    hafði    engan    þurftargang,    heldur  hlaut  það  alt  upp  að 

10  ganga  af  hans  munni  (með  leyfi  sagt),  og  bað  oss  gefa  hon- 
um  nokkuð  til  gustaka;  sumir  brauð,  en  sumir  klúta  gáfu. 
Siðan  skildum  vjer  með  kóngsson  með  vináttu. 

A    þessum    degi,    sem    vjer    vorum    til    skips   frá  landi 
komnir,  að  uppdregnum  vorum  atkerum  og  seglum  útslegn- 

15  um,  hjeldum  vjer  þaðan  frá  landi  i  Guðs  trausti,  og  sigldum 
vjer  nætur  og  daga  alt  hvað  aftók  og  fengum  góð  byrleiði 
og  masson,  utan  þegar  dravaðer^)  komu  oss  i  móti,  sera  úr 
útsuðurs  hafi,  með  mikilli  ógegnd  yfir  falla  og  með  þessum 
hætti    er    hjer    greinir.     I   fyrstu  þá  menn  sigla  hinn  besta 

20  og  beinasta  byr  og  nær  sem  menn  sjá  skýflóka  uppdraga 
svartan  sem  kol,  oss  i  móti,  útþenur  hann  sig  nálega  á 
augnabragði,  svo  menn  hljóta  öll  segl  að  inntaka.  Ur 
þessum  skýflóka  koma  svo  mikil  veður  og  býsni,  svo  að 
undrum    gegnir.     Komi   vindur    fyr    en   sú  ógn  með  vatns- 

25  hríð  yfir  kemur  með  skruggum,  reiðarslögum  og  skelfilegum 
eldingum,  þá  verður  bærilegra.    En  ef  vatnshrið  kemur  fyr, 

'  þá  verður  óbærilegra,  vatnið  kemur  svo  mikið  niður  úr 
lofti,  sem  sjó  væri  ofan  helt.  Ei  tók  eg  það  vatn  til  drykks, 
fyrir    sakir    hollra    ráða    mins    góða    vinar  Hermanns,  er 

30  mjer  stórum  afrjeð  það  að  drekka,  þvi  það  er  stórt  tilefni 
að  menn  þar  af  ýmislega  krenkist.  Engir  voga  undir  beru 
lofti  úti  að  standa,  meðan  slik  skelfileg  ógn  yfirstendur,  fyrir 
sakir    þeirra    miklu    eldinga  og  reiðarslaga,    sem  um  skipið 


M  af  portúg.  travados,  sem  einkum  er  notað  um  fellibyli  á  sjó  í 
hitabeltinu;  af  því  er  svo  komið  hollenska  orðið  travaat  og  danska 
oröið  dravat,  um  fellibyli  yfirhöfuð. 


251 

dynja  og  drífa,  svo  menn  ætla  þá  og  þá  að  himininn  og 
öll  veröldin  muni  forganga,  en  oft  sýnist  að  skipið  muni 
tortinast  vegna  elds  og  ógnarlegs  stormviðris,  svo  öll  möstur 
standa  bjúg  og  bogin,  en  skipið  liggur  íiatt  við  og  því  nær 
umbylt,  svo  að  menn  af  skelíingu  og  óttasamlegu  áliti  óska  5 
sjer  þrátt  dauðans,  en  fá  þó  ekki.  Prátt  segja  menn  af 
slíkri  ógn  og  reiði  að  skip  fyrirfarist  haíi;  og  fyrir  sakir 
eldsíluga  og  reiðar,  hljóta  menn  sitt  púður  fram  undir  stafni 
og  neðst  við  kjöl,  með  mestu  og  bestu  gætni  að  forvara, 
svo  að  slík  eldsógn  ei  til  þess  nái,  sem  fyr  meir  marga  10 
hent  hefir,  og  er  nú  nóg  að  sinni  talað  um  dravaðer  (eður 
mótdrög),  sem  á  leiðinni  þrátt  að  höndum  koma,  og  seglatsí- 
unni  stóra  hindran  og  öftrun  gjöra,  þó  þeir  ei  lengur  en 
hálfa  eykt  en  sjaldan  heila  yfirstandi.  Og  að  þessu  veður- 
lagi  svo  dvinuðu  og  þrotnu  fellur  strax  á  sú  góða  massona  15 
og  venjubyr  aftur,  hvar  af  menn  að  nýju  endurnærast. 


XIII.  KAP. 

Og  sem  vjer  höfðum  siglt  nokkrar  vikur  frá  Madagascar- 
eylandi,  hvar  inni  að  sögð  eru  3  kóngaríki  (sem  mig  minnir 
5  vikiir),  voru  þrjú  eylönd  á  leið  fyrir  oss,  sem  að  eru  mjög  20 
dýrleg  og  frjósöm  af  margskyns  ávexti  og  gróða.  Pau 
kölluðu  stýrimenn  Gomorisku^)  eður  Mayotsku  eylönd,  og 
heitir  eitt  Mayotha,  annað  Malala,  og  það  þriðja  Ansvan, 
en  af  þessum  þremur  var  Malala  hin  allrabesta,  en  náðum 
þvi  ei  sakir  brims,  heldur  Ansvan,  og  fundum  vjer  þar  25 
strax  innbyggjara  eyjarinnar,  hverjir  sig  við  oss  glaðværa 
og  mjög  vingjarnlega  tjeðu,  og  gjörðu  oss  þar  alt  falt,  er 
oss    girnti  að  um  biðja,    sem  var  niu  kýr  og  aldini  og  epli 


^)  Comorisku  eyjamar,  miUi  norðurendans  á  Madagaskar  og  megin- 
lands,  þær  eiga  Frakkar  nú;  eyjar  þær,  er  hjer  eru  nefndar,  eru  nú 
vanal.  kallaðar  Mayotte,  Anjouan  og  MohiUa  (Mohéli). 

17 


252 

margskonar,  með  dýrlegasta  hætti  af  Guði  geíin,  af  hverjum 
eplum  eg  öðlaðist  þrettán  karíir,  og  fyrir  sakir  þeirra  ilmandi 
sætleika,  hvar  fyrir  þau  máttu  ei  geymast  yfir  þrjár  nætur, 
hlaut  eg  þeim  öllum  í  einu  yfir  borð  að  kasta  með  grát- 
5  andi  tárum,  óskandi  að  öll  til  íslands  hverfa  mætti.  Pessir 
eylenskir  menn  keyptu  af  vorum  kaupmönnum  nokkrar 
stikur  Ijerefts  af  smæsta  Ijerefti,  þar  með  brúður  og  barna- 
leiki,  eður  þesskonar.  Pessir  menn  leituðu  oss  allra  virð- 
inga  með  Ijúflegasta  auðmýktarhætti ;  hvar  vjer  stóðum  eða 

10  gengum,  Ijetu  yfirmenn  sina  pilta  eður  þjenara  eplum  dreifa 
undir  iljar  oss;  bónantser,  þó  ei  væri  mjög  til  fulls  eða  i 
sitt  besta  blóm  runnið,  voru  oss  heim  úr  þeirra  aldingörðum 
til  fæðslu  og  forfriskunar  bornir.  ?ar  sprettur  út  af  þeirra 
ávaxtarfrjóvgu    aldintrjám  þessháttar,    sem    að   var   könnur, 

15  sumar  með  handarhaldi,  en  sumar  með  engu,  og  sumt  er 
með  áttungsmyndan  með  tveimur  botnum  og  þar  inni  er 
vínkyns  ilmsætt,  þetta  kallast  calebatzer^),  og  er  Ijett  sem 
pappir,  og  þó  á  stein  sje  fleygt,  brotnar  það  ei  nje  springur, 
svo  er  það  seigt  og  togótt  i  sjálfu  sjer. 

20  A  einum  góðum  veðurdegi  var  það,  að  kaptuginn  stóð 

und  eina  eik  i  miklu  margmenni,  og  tók  sjer  engan  vara 
fyrir  neinu,  en  ein  mikillega  stór  kýr  hyrnd  stóð  þar  litið 
bil  frá,  og  vist  einn  eyktartima  stóð  í  sömu  sporum  og 
starði    á    hann,    þar    til  hún  með  mikilli  grimd  og  æði  brá 

25  skjótt  við  og  i  fullum  ásetningi  hugði  kaptugann  upp  við 
eikina  i  gegn  nísta,  hvað  og  vist  skeð  hefði,  ef  vor  smiður 
F  r  a  n  z  hef ði  ei  til  hans  gripið  hið  bráðasta  með  sinni 
hægri  hendi,  en  með  sinni  vinstri,  i  hverri  hann  hjelt  á 
sinum   stóra    hamri,    sló    hana    i    pönnuna^),    svo  hún  strax 

30  fjell  niður  og  lá  vist  i  hálfa  eykt  sem  steindauð  væri,  en 
úr    þvi  langa   roti  spratt  hún  á  fætur  með  miklu  öskri,    og 


^)  sp.  calebaza,  sem  eiginl.  þýðir  grasker  (cucurbita),  en  er  oft 
notaö  um  hylkið  af  ávexti  kalebastrjesins  (crescentia  cuyete  L.),  sem 
eru  notuð  sem  ker  undir  vín  eður  annað.  Trjeð  er  upprunal.  amerískt, 
en  hefur  Hutst  til  gamla  heimsins. 

')  o:  ennið,  d.  Pande. 


253 

sem  eitfc  hjól  snerist  um  kring  og  hljóp  i  gegnum  mann- 
fjöldann,  og  varpaði  sjer  á  sjóinn,  svo  hana  rak  uppbelgda 
með  aðfalls-sjónum  inn  eftir  einu  riviere^)  eður  árós. 
Eyjarmenn  gjörðu  hjer  að  glaum  og  gaman  mikið. 

Og  nær  vjer  höfðum  þar  fjóra  daga  dvalist  og  við  5 
eyjarmenn  úttalað,  og  af  grasi,  sem  mjög  var  hvast  viðkomu, 
marga  sekki  reitt,  til  fæðu  kúnum,  sem  slátrast  skyldu  eftir 
hendi,  hjeldum  vjer  þaðan  frá  landi  og  hjeldum  sama  góðu 
byrleiði  sem  fyr.  Nú  stóð  til  á  vorri  leiÖ  að  vera  mjög 
óhreinn  sjór,  sökum  þeirra  11000  eyja  (sumar  smáar  en  lo 
sumar  stórar),^)  sem  vjer  skyldum-  i  gegn  og  hjá  sigla,  og 
voru  i  hverjum  toppi  menn  um  næturnar  nær  i  mánuð  til  hug- 
leiðingar,  hvernin  sem  viðraði.  Mjer  tilfjell  i  minu  kvartjeri 
tvisvar  sinnum  út  á  bogspjótskörfunni  vakt  að  hafa  hið 
trúlegasta,  því  um  lif  var  að  teíla,  en  myrkur  verður  nærri  15 
þreifanlegt.  í  fyrra  sinni  f jell  mjer  til  gott  veður,  en  i  öðru 
sinni  stormur  mikill,  svo  i  hvert  sinn,  er  skip  hjó  sjó  þann, 
er  fyrir  borði  brautst,  gekk  mjer  yfir  höfuð.  En  Guð  gaf  oss 
náð  til  og  lukku,  að  vjer  slyslaust  þar  fram  hjá  fórum.  Og 
á  þeirri  leið  sigldum  vjer  aftur  í  gegnum  linuna,  sem  er  20 
undir  jarðarhnettinum,  þvi  menn  sigla  þá  upp  i  móti  austur 
aftur,  svo  að  Sjöstjörnur,  Vagn  og  Fiskimenn,  sem  vjer 
köllum,  er  lengi  hafa  úr  sigti  dregist,  nær  aftur  sjást, 
stendur  alt  öfugt,  svo  sem  það,  sem  hjer  vendir  upp,  það 
þar  niður.  25 

Eitt  eyland  liggjandi  út  i  þvi  Eauða  haíi  kallast  Zoco- 
tora^),  og  heyrir  til  Afrika.  f  ar  með  lyktar  hjerum  tala. 
Út  af  þvi  Eauða  hafi  koma  þrátt  i  veg  fyrir  Indiafara 
nokkur  smá  skip  og  skútur,  sem  kallast  barkar,  hver  skip 
þeir  taka  með  harðri  hendi,  og  allri  vöru;  á  þeim  eru  30 
egyptskir  og  arabiskir  menn,  sumum  sleppa  þeir  tómhentum, 


^)  fr.  riviére,  e.  river,  fljót;  sjá  orðamuninn. 

2)  Hjer  er  átt  viö  eyjaklasana  fyrir  austan  Afriku  (Admirantes 
og  Sfjychelles-eyjamar  o.  fl.),  sem  menn  hjeldu  fyr  á  timum  að  væru 
miklu  stærri,  en  þeir  í  raun  og  veru  eru. 

')  Sokotra. 

17* 


254 

en  suma  aíiífa  þeir,  sem  eru  morðingjar  og  sjóreyfarar. 
Par  fá  þeir  oftlega  mikil  býti.  og  nær  svo  við  ber,  að  þessi 
smáskip  koma  út  af  þeim  Rauða  sjó  á  móti  þeim,  en  á  vorri 
leið  skeði  það  ei,  og  ei  komum  vjer  við  nokkur  lönd,  fyr  en 

5  vjer  komum  að  Ceylon. 

Par  lágum  vjer  í  tvær  nætur  og  gengum  á  land.  ?ar 
nálægt,  skamt  frá  sjónum,  lá  einn  kastali  án  fólks,  og  eftir 
sögn  manna  liafði  í  300  ár  óbygður  verið.  Hann  var  viða 
mosavaxinn.     Hurð    var   þar  klemd  í  hálfa  gátt,    sú  eð  var 

10  af  steini,  og  eg  meinti  að  10  eða  12  menn  hefði  nóg  hana 
úr  stað  að  hræra.  Mjög  óttalegt  og  viðbjóðlegt  var  þar  inn 
um  gáttir  að  geyma.  Uti  fyrir  kastalaportinu  var  stór  upp- 
múraður  brunnur,  áttkantaður,  og  upp  af  hverju  horni 
brunnsins    stóðu    járnstengur,    og  á  þeim  stöngum  upp  yíir 

15  brúninni  var  eitt  karnat,  eður  sem  ein  húfa  gjörð,  upp  úr 
hverri  var  einn  hnappur,  um  hvern  til  ílaugar  búinn  fugl 
hjelt  með  klónum.  En  hvar  fyrir  þessi  kastali  svo  lá  án 
fólks  og  óbygður,  veit  eg  ei  glögglega,  en  heyrt  hefi  eg 
talað,    að    þar    inni  hafi  verið  fyr  meir  frábært  vonskufólk, 

20  yfir  hverja  komið  hafi  þungt  hefndarslag  af  hendi  Drottins, 
og  úr  því  hafi  þar  inni  eugum  leyfst  að  búa  eður  vogað 
að  vera.  -Þessi  kastali  nefndist  Trinchlumala,  sem  þeir  lærðu 
segja  að  þýði  ilsku  inni^).  f  ar  skutum  vjer  þremur  stykkj- 
um  af,    til  þess  eins,  ef  ske  mætti  að  Eirik  Grubbe  væri 

25  ennþá  lífs,  um  hvern  eg  hefi  fyr  talað,  sá  eð  útfór  með 
þeirri  fyrstu  reisu  og  vera  skyldi  generall,  sá  eð  sendur  var 
til  keisarans  á  Ceylon  frá  vorum  loflega  sáluga  herra  kóng 
Christián  4.  til  að  afmá  og  útrýma  þá  Portogalisku,  sem 
keisarann  þvinguðu  til  í  hans  eigin  landi  sjer  skatt  að  gjalda. 

30  En  með  þvi  það  ei  lukkaðist,  sem  fyr  var  mælt,  snerist  alt 
fyrir    honum    á    bögulegan    hátt,    svo  keisarinn  þorði  ei  að 

^)  o:  Trinconomali  eða  Trincomali.  Rústirnar,  sem  Jón  Indía- 
fari  á  við,  eru  líkl.  af  frægu  og  miklu  musteri,  er  þar  var  áður,  en 
Portúgalsmenn  brutu  það  og  notuðu  til  kastalabyggingar.  —  Skýring 
Jóns  á  nafni  bæjarins  er  röng,  en  annars  greinir  menn  á,  hvernig 
eigi  að  skýra  bæjarnafnið;  venjulega  er  það  skilið  sem  Tri-cona-malai 
(„frígnýpuhóll")  eða  Tarangamalai  („Sjávarhóll").  Sjá  H.  Yule  og 
A.  C.  Burnell:  Hobson- Jobson ;  a  Glossary  of  Anglo-Indian  colloquial 
Words  and  Phrases.  [^London,  1886,  undir  orðinu  Trincomalee. 


255 

halda  hann  á  sínum  garði  fyrir  þeim  Portogalisku.  I  öðru 
lagi  passaði  hann  af  sjer  þau  dönsku  skip,  þau  eð  eftir 
honum  biðu  i  12  vikur,  og  hafði  brotið  sinn  hoUustueið, 
svo  hann  þorði  hvorki  til  Danskra  nje  keisarans  af  Ceylon 
aö  koma,  og  hlaut  þvi  að  fela  sig  i  skógum  og  næra  sig  5 
með  villidýraveiði  og  sinn  svein,  hver  ei  vildi  við  hann 
skilja  eða  hann  yíirgefa,  og  þennan  sinn  svein  sendi  hann 
til  vor,  með  hverjum  honum  urðu  send  nokkur  línklæði  og 
matvæli. 

Hjeldum  vjer  svo  þaðan  eftir  tvo  daga  aíiiðna  og  til  lo 
Cost  van  Carmandel,  hvar  vor  kastali  stóð,  sá  eð  nefndist 
Dansborg.  f etta  kóngsriki  nefnist  ííarsinga^),  og  er  eitt 
mektugt  kóngsriki;  þar  inni  eru  staðir:  Narsinga,  Bisnagar, 
Maliapar,  Tarnasseri,  og  vor  kastali  Dansborg,  hvar  þeir 
Dönsku  höfðu  sitt  contór.  f  ar  inni  era  íieiri  kóngsriki  og  15 
staðir. 

Pessi  kóngsriki,  sem  hjer  nefnast,  eru  i  þeirri  álfu  eður 
hluta  Indialands,  sem  kallast  intra  Gangem^  fyrst  Camhaia, 
sem  og  kallast  Guzarath,  hvar  inni  eru  staðir  Campaia, 
einn  mjög  stór  staður,  annar  er  Campenel,  þriðji  Madabar,  20 
fjórði  Dium,  íimti  Bazuinum,  sjötti  Ravellum,  sjöundi  Canacor, 
áttundi  Surate,  níundi  Bandora,  tiundi  Damanum;  Mala- 
hari,  þar  inni  eru  7  kóngariki,  sem  er  fyrst  Calicut,  2- 
Cranganor,    3.  Coccin,    4.  Culan,   5.  Cananor,  6.  Travancor; 


^)  011  þessi  lýsing  á  Indlandi  og  lýsingin  á  löndum  í  Asíu  yfir- 
leitt  í  næsta  kapítala  er,  eins  og  fleira  um  landafræði  alment,  tekin 
að  miklu  leyti  orðrjett  eftir  Compendium  cosmographicum  Hans  Nan- 
sens,  og  er  í  formálanum  nánar  skýrt  frá  Jþvi.  Einsog  geta  má  nærri 
eru  mörg  nafnanna  afbökuð  og  mjög  vafasamt  hvað  við  er  átt  sum- 
staðar.  —  Hjer  á  eftir  skal  getið  um  nokkur  hin  helstu.  Narsinga  er 
annað  nafn  á  konungsrikmu  Bisnagar  (Vijayanagar)  og  stendur  svo  á 
því,  að  þegar  Portúgalsmenn  komu  þangað  fyrst,  rjeði  þar  fyrir  kon- 
ungur  sá,  er  Narasingha  (Narasimha)  hjet  (1490—1508),  og  kendu  þeir 
ríkið  við  hann.  Maliapar  =  Malapuram  ? ;  Campaia  =  Cambay  (Kham- 
bhat) ;  Campenel  =  Champanir ;  Dium  =  Diu ;  Bazuinum  =  Bassein 
(Bacaim) ;  Surate,  Damanum,  Bandora,  Calicut,  Cranganor,  Cananor  og 
Travancor  eru  enn  kölluð  svo,  en  rjettritun  vitanlega  nokkuð  breytt 
á  sumum  nöfnunum.  Coccin  =  Cochin  (Kachhi),  Culan  =  Kayan 
Kulam. 


256 

Narsinga,  þar  inni  eru  þeir  staðir,  sem  eg  nefnt  hefi, 
Costen  af  Carmandel,  Dansborg  og  hinir.  Sá  annar  hluti 
Indíalands,  sem  kallast  India  extra  Gangem,  þar  inni  eru 
mörg  lönd,  en  þetta  er  eitt  á  meðal  margra,  sem  kallast 
5  Bengala,  og  er  eitt  mjög  mektugt  kóngsriki,  höfuðstaðurinn 
þar  heitir  Bengala^),  2.  Gauro,  3.  Marazaia,  4.  Chatigam, 
5.  öatigam;  þar  inni  eru  og  mörg  kóngsríki;  Pegú,  það 
er  eitt  mektugt  kóngsriki,  og  heíir  íieiri  en  6  kóngsriki 
undir   sjer;    Ternaseri   er   þar   inni.     Sian  er  eitt  mektugt 

10  land,  þar  inni  eru  mörg  kóngsriki,  einkum  Sian  og  7  önnur. 
Um  Ceylon  hefi  eg  fyr  skrifað,  þar  inni  eru  9  kóngsríki, 
sem  öll  eru  einum  herra  undirgefin,  en  höfuðstaðurinn  heitir 
Colmuchi.  Súmatra  er  eitt  stórt  eyland,  þar  inni  eru  10 
kóngsriki,    þeir    helstu    staðir  þar  er  Margana  og  tiu  aðrir. 

15  Java  Major  er  eitt  stórt  eyland,  og  hefur  8  kóngariki,  þeir 
helstu  staðir  þar  inni  er  Sunda  og  Bantam,  og  þar  til  'ó 
aðrir.  Borneo  er  eitt  stórt  og  frjósamt  eyland.  Höfuð- 
staðurinn  þar  heitir  Borneo,  og  fjorir  þeir  helstu  aðrir.  í^au 
Moluchisku  eylönd  eru  sjerdeilis  5,  sem  er  Ternate,  Tidor, 
Motir,  Machian  og  Bachian^).    í  þessum  eylöndum  eru  mikil 

20  og  margskonar  aldini,  jurtir  og  kryddi,  einkum  negelker. 
Bandan^)  eru  nokkur  smáeylönd,  þar  inni  er  mikið  af  muscat 
og  muscatablommer,  sem  er  engifer  og  caneel.  Japan  er 
eitt  mjög  stórt  eyland,  þar  hjá  liggja  tvö  eylönd,  sem  er 
Bungo    og  Tonsa*),    þau  liggja  nokkuð  austur  frá  Chína;    i 

25  þessum  eylöndum  eru  mörg  kóngsriki  og  margir  vænir  staðir. 


^)  þaö  er  óvíst,  hvaða  borg  gamlir  landfræðingar  kölluöu  svo. 
Gauro  =  Gaur,  hin  forna  höfuðborg  í  Bengal,  nú  í  rústum.  Chatigam 
líkl.  =  Chandernagor  (?  ?)  og  Satigam  =  Satgaon. 

')  Bœrinn  Borneo  er  líkl.  =  Brunei,  Að  því  er  snertir  Mólúkka- 
eyjarnar,  þá  eru  nöfnin  á  eyjunum  enn  tíðkuð,  með  nokkuð  frábrugð- 
inni  rjettritun. 

3)  =  Bandaeyjarnar, 

*)  fessi  nöfn  finnast  á  gömlum  kortum  sem  nöfn  á  tveimur  af 
Japanseyjum;  —  Bungo  er  hjerað  í  eynni  Kiushiu  (Sakaido)  og  var 
brúkað  áður  um  alla  eyna.  Tonsa  er  =  Tosa,  hjerað  í  Shikoku,  og 
brúkað  um  alla  eyna  áður.    Borgin  Meacum  heitir  nú  Kioto. 


257 

sá  helsti  er  Meacum  og  6  aðrir.  Philippinesku  eylönd  liggja 
hjá  Indium  og  heyra  tir  kónginum  af  Spania,  þau  helstu 
af  þeim  eru  Luconia,  Tandair,  Mindanano^);  helstu  staðir 
þar  eru  6.  Að  auk  þessara  eru  mörg  önnur  ágæt  eylönd  i 
Austindien.  Um  Persien  vil  eg  ekki  skrifa,  hvar  undir  5 
liggja  mörg  lönd  og  mektugir  staðir.  Hjer  með  endar  um 
Asia  að  tala. 


XIV.  KAP. 

India,   sem  vjer  köllum  Austindien,  er  mjög  stórt  kostu- 
legt  land.     fað  grensar  til  Persia  með  vestursiðunni,  norð-  10 
antil    við  India    eru  nokkur  tartarisk  lönd,    i  mót  austri  er 
China  og  það  mikla  haf,  og  lika  einnin  sunnan  til.  I  þessu 
landi  eru  miklar  perlur,  gimsteinar,  dýrleg  aldini  og  kryddi, 
og  önnur  dýrleg  og  kostuleg  vara,  sem  þaðan  íiytst  hingað 
i  lönd.     Þessir  eru  þeir  helstu  stjórnendur  i  Indía:     Kóng-  15 
nrinn  i  Pegú^),  hann  hefir  þau  lönd  undir  sjer:   Pegú,  Sian, 
Tangút,    Proma,    Melinta,    Colom,    Bacom,    Mirandu,    Ave, 
Brama,    Araran,    Macin.     Annar   er  sá  stóri  Mógor^),    hann 
hefir    undir    sjer  þau  lönd:   Cambaia,  Delli,  Sanca,  Mandro, 
Bengala.     Priðja  er  kóngsrikið  Calicut.     Fjórði  er  stjórnari  20 
kóngurinn  í  Narsinga  og  Bisnagar. 

Asía,    sá    fjórði    hluti   veraldar,  er  mikil  álfa  umferðar, 
hartnær  svo  stór  sem  Afrika  og  Evrópa.     Hún  nær  til  Ev- 


^)  =  Luzon,  Panay  (?)  og  Mindanao. 

^)  Pegú  var  um  tíma  sjálfstætt  og  voldugt  riki.    Sían  er  =  Síam. . 
Tangút  =  Taungu,  Proma  =  Prome,  Bacom  =  Pagan?,  Ave  =  Ava, 
Brama  =  Bhamo,   Araran  =  Arakan;   Macin   er  af  þeirra  tíma  land- 
fræðingum   notað    ura  norðurhjeröð  Austurindlands  eða  jafnvel  syðstu 
hjeröðin  í  Kína. 

')  o:  stórmógúliinn,  sem  þá  rjeði  öllu  Norður-  og  Mið-Indlandi ; 
þá  ríkti  Jehangir  (1605—1628);  hann  sat  í  Delhí.  —  Cambai  er  áður 
skýrt;  Delli  =  Delhi,  Sanca  =  Sanchi?,  Mandro  =  Mandi,  Bengala 
=  Bengal. 


258 

rópa  hjá  Rýsslandi  og  til  íljótsins  Tanais.  Siöan  er  á  miUi 
Asia  og  Evrópa  þaö  Mórska  haf  og  það  Egyptska  haf  og 
Rauðahaf,  svo  að  Asia  er  þvi  nær  með  sjó  umbeltuð.  Pessi 
álfa  er  mjög  frjósöm  af  eðlasteinum,  perlum,  gulli,  silfri, 
5  kopar,  járni,  miklu  silki,  ílöjeli,  grófgröni^),  rabarbar,  reyk- 
elsi,  myrrhu,  og  allrahanda  kryddum  og  allskonar  vöru. 
Asia  skiftist  í  6  parta.  Sá  fyrsti  er  Tyrkiriið  og  öU  þáu 
lönd,  sem  Tyrkinn  yfir  drotnar;  annar  er  sá,  sem  Rýssar 
yíir  ráða  i  Asia;  sá  þriðji  er  það  mikla  Tartaria,  hvar  inni 

10  eru  öll  þau  lönd,  sem  sá  stóri  Cam  yfir  drotnar;  sá  fjórði 
partur  er  það  mektuga  China,  hvar  undir  liggja  15  kónga- 
riki ;  sá  íimti  partur  er  Indien  með  mörgum  kóngarikjum ; 
sá  sjötti  partur  er  Persien  með  öllum  þeim  löndum,  sem 
liggja   undir    þann    persiska    kóng.     Par  liggja  og  til  Asia 

15  mörg  vegleg  eylönd,  á  meðal  annara  óteljandi  er  sjerdeilis 
i  Indien  sú  væna  Ceylon,  sem  eg  fyr  nefnt  heíi,  Súmatra, 
Java,  Banda,  og  þau  Moluchisku  eylönd.  Tyrkjans  lönd  i 
Asia  nefnast  Natolia^),  meðal  hverra  er  sú  Litla-Asia,  hvaðan 
að  vora  þeir  hjeðan  af  landi  fyr  meir  fólk  herleiddu  1627'*). 

20  f  á  er  Pamphilia,  Cilicia,  Armenia  sú  litla,  Cappadocia, 
Paphlagonia,  Armenia  sú  stóra,  Mesópotamia,  Arabia  og 
Syria  með  Smyrna  og  Rodes  eylöndum  og  íieirum.  Af 
þessum  löndum  íiytst  mikið  silki,  damask,  ílöjel,  grófgröuy 
catton,  skarlatsfaríi,  balsam,  reykelsi,  oleum,  myrrha  og  mörg 

25  önnur  kostuleg  vara.  fessi  nefnd  lönd  grensa  til  Tartaria 
til    þess  Caspiska    hafs  til  Persien  og  Egyptalands.     Cilicia 


*)  í  bók  Hans  Nansens  stendur  „groffgren",  og  er  það  í  hdr.  af 
sögu  Jóns  Indíaf.  afbakað  á  marga  vegu.  Líkl.  hefur  Jón  skrifað 
grófgröni  (grofgrone);  oröið  er  úr  lágþýsku  grofgrön,  groffgrein,  hoU. 
grofgrein,  sem  aftur  mun  vera  afbökun  úr  fr.  gros  grain  (e.  grogram^ 
grograin),  er  svo  kallað  einskonar  gróft  hálfsilki. 

*)  o:  Anatoli,  upprunalega  grískt  orð,  sem  þýðir  „sólaruppkoma", 
og  „austur**  yfirleitt. 

'^)  einsog  kunnugt  er,  var  það  til  Algeirs,  en  það  hefur  vilt  Jón 
Indíafara,  að  „Tyrkiríið"  var  bæði  notað  um  alt  Tyrkjaveldi,  einsog 
hjer,  en  líka  stundum  sjerstaklega  um  ræningjaríkin  á  norðurströnd 
Afríku  (=  „Barbaríiö'*).  —  Flest  af  nöfnum  þessum  eru  kunn  úr  forn- 
aldarsögunni  og  Nýja  Testamentinu,  og  sleppi  eg  hjer  aö  skýra  þau. 


I 


259 

er  björgótt  land,  þar  inni  eru  5  staðir,  Tarsus  er  einn  af 
þeim.  Petta  land  með  Pamphilía  kallast  nú  Caramino.  I 
Armenía  þeirri  minni  eru  5  staðir ;  Nichopoliu  er  einn  þeirra. 
Cappadocia  er  söndugt  land;  þar  inni  eru  6  staðir,  Magno- 
polis  er  einn  þeirra  hinn  helsti.  Gallicia  eður  Gallogrecia,  5 
þar  inni  eru  7  staðir,  á  meðal  hverra  er  Pompejopolis  og 
Antiochía.  Rodes  er  vænt  eyland,  30  milur  umkring,  þar 
inni  4  staðir.  Arabía  er  stórt  land  og  skiftist  i  þrjá  parta; 
einn  þeirra  liggur  undir  Tyrkjann,  annar  undir  kónginn  af 
Persien,  en  sá  þriðji  partur  er  undir  þeirra  valdi.  Sú  hin  10 
Grýtta  Arabia  er  ófrjósamt  land;  þar  inni  er  fjallið  Sinai; 
[Medina]  Talnaby^),  þar  liggur  Mahómet  graíinn.  Syría  er 
stórt  land  og  margir  höfðingjadómar.  Par  inni  er  Damasc- 
um.  I  Palestina  eru  lönd:  Idúmea,  Júdea,  Samaria  og  Gal- 
ilea,  þar  inni  er  Jerúsalem,  sem  nú  kallast  Cadz,  Joppe,  15 
Jericho,  Samaria,  Gaza,  Bethlehem,  Capernaum,  Nazareth 
og  Cana.  I  Phenicia  er  Tyro,  Sidon  og  Damascum.  En 
Cypren  er  vænt  eyland  og  mjög  ávaxtarsamt  og  liggur  inn 
i  Stræti;  þar  inni  er  Famagusta,  Nicosia,  Paphos  og  íleiri 
staðir.  f  essi  öll  lönd  i  Asia  heíir  Tyrkinn  i  sínu  valdi.  20 
China  er  mjög  stórt  og  mektugt  land;  sunnan  til  við  það 
er  Indíen,  vestan  til  við  það  er  Tartaria,  það  skilur  sig  við 
Tartaria  með  háum  fjöUum  og  löngum  múr,  sem  sagður  er 
400  milna  langur,  sem  er  á  milli  Cathay^)  og  China.  f  etta 
land  China  segist  að  vera  hið  rikasta  land  undir  sólunni  og  25 
kóngurinn  hinn  rikasti  af  Chína.  Innbyggjarar  þessa  lands 
eru  mjög  hygnir  og  skilningsskarpir;  þeir  hafa  stykki,  púður 
og  lóð  og  þryktar  bækur  löngu  áður  fyr  en  vær;  það  er 
mjög    frjósamt  land    með   korn,  hveiti  og  bygg,  guU,  silfur, 


^)  I  bók  H.  N.  stendur  Medina  Talnaby,  en  í  hdr.  Jóns  Indíafara 
stendur  aðeins  síðara  orðið,  og  hefur  hann  líkl.  haldið  að  það  væri 
sjerstök  horg,  en  svo  er  eigi,  því  borgin  heitir  rjettu  nafni  Medinat- 
al-nabi  =  borg  spámannsins  (o:  Múhammeds);  hún  er  ekki  í  Grýttu 
Arabíu  einsog  kunnugt  er,  heldur  miklu  sunnar,  í  Hedsjas. 

^)  svo  nefndu  menn  áður  einkum  norðurhlutann  af'  Kína  (Mand- 
sjúríið  og  Mongólíið),  en  annars  er  nafnið  oft  h'ka  brúkað  um  aðra 
hluti  Kínaveldis  og  stundum  um  það  alt. 


260 

kopar,  iárn,  perlur,  gimsteina,  sykur,  silki  og  aðra  kostulega 
vöru.  í*etta  land  má  vel  kallast  su  jarðneska  paradis.  Hún 
deilist  i  15  stór  lönd  sjerdeilis,  i  þessum  löndum  segist  að 
vera  590  stórstaðir,  en  smærri  1674  staðir  og  þorp  óteljanleg 

5  og  landsbygðir.  Höfuðstaðurinn  er  Paquin^),  hvar  kóng- 
urinn  af  China  heldur  sitt  hof,  þar  næst  er  Quinsay,  sem 
segist  að  vera  25  milur  umkring,  og  Canton.  I  þvi 
mikla  kóngsriki  China  er  stór  höndlan  uppá  allrahanda,  og 
mikiU  kaupmannsskapur  framinn. 

10  Nú  skal  þar  aftur  til  máls  taka,  er  eg  fyr  f rá  veik,  þar 

sem  vjer  komum  fyrir  kastalann  Dansborg,  lægðum  segl  og 
atkerum  hleyptum  nærri  hálfri  viku  sjóar  frá  landi,  Ijetum 
vora  íiaug  íliúga  á  stórtopp,  skutum  þremur  stykkjum  og 
Ijetum  í  trómet  blása.     Og  með  þvi  að  eitt  skip,  útsent  frá 

15  Danmörk  fyrir  hálfu  öðru  ári,  lá  þar  fyrir,  er  vjer  oss  lag 
tókum,  sem  kallast  Vaturhundur,  en  að  öðru  nafni  St. 
Laurentz,  skutu  þeir  þrjú  skot  aftur  i  mót  oss  til  æru,  upp- 
settu  sitt  íiagg  og  bljesu  i  sin  trómet.  Strax  kom  þeirra 
kaptugi,    Ernst^)    að    nafni,    á    borð  til  oss,    hollenskur  að 

20  96tt,  og  höfðu  frjettir  hvorir  af  öðrum,  og  urðu  með  oss 
fagnaðarfundir,  og  höföu  hvorir  öðrum  góð  tiðindi  og 
gleðileg  að  segja. 

Nú  er  þar  frá  að  segja,   að  nær  kastalamenn  fengu  oss 
i  sigti,    þektu  þeir  vora  sigling  af  vorri  ílaug,  og  jafnskjótt 

26  sem  vjer  vorum  fyrir  atkeri  lagstir,  útslógu  þeir  sinni  ílaug 
og  skutu  af  múrunum  þremur  sinum  stærstu  stykkjum  með 
trómeta  blæstri.  En  þeir  sem  þá  voru  yfirvöld  kastalans 
var  rector,  sá  eð  hjet  ChristoforMilner,  og  gubernator 
Henrich  Hess  að  nafni,  þessi  var  fæddur  i  Helsingeyri  af 

30  nafnfrægu  fólki,  hinn  annar  í  Hollandi,  og  voru  báðir  mætir 
menn  og  vel  forsóktir. 

A    þessum    sama    degi,   er  vjer  komum  fyrir  kastalann, 


')  Paquin  =  Peking;  Quinsay  =  Hang-tschou.  (Sjá:  Ivar  Hall- 
berg:  L'Extréme  Orient,  undir  því  oröi.) 

2)  Hann  hjet  fullu  nafni  Ernst  Gerritsen  Pricker;  sjá  um  hann 
Lind,  Kr.  IV.  og  hans  Mænd,  bls.  202  og  ath.  HC. 


261 

varð  stór  drykkja  haldin,  með  báðum  kaptugum  skipanna, 
og  lá  við  fúss  yrði  með  þeim,  því  sá  hollenski  kaptuginn 
Ernst  brá  vorum  kaptuga  Christofor  Boga  um  misferli 
hans  kvinnu,  hvar  um  eg  hefi  fyr  talað,  það  hún  hóraðist 
fram  hjá  honum,  þann  tíð  hann  var  á  sinni  reisu  i  fyrra  5 
sinn  að  Austindíen,  hvar  við  honum  mjög  lit  brá,  svo  hann 
hefði  hann  i  gegn  rent  með  sinum  rapir,  hefði  ei  maður  i 
milli  hlaupið,  þvi  þeir  voru  ójafnir  til  hreysti,  til  hvers  sem 
re^^na  skyldi.  En  með  þvi  alt  vort  fólk  gekk  til  með  góðri 
viðleitni  þá  að  forlika,  tókst  það  um  siðir  þá  að  sætta,  fyrir  10 
góðar  umtölur.  Eftir  þetta  alt  skeð  uppgafst  vindrykkja 
öll  i  káhyttu  og  skot  urðu  niðurlögð;  gengum  vjer  eftir 
vort  erfiði,  sem  höfðum  verið  við  stykkin  að  skjóta  mest- 
allan  daginn,  til  þvottar,  skömmu  fyr  en  vjer  gengum  til 
snæðings.  En  svo  bar  við,  að  einn  maður  á  skipinu,  ívar  15 
Jónsson^)  að  nafni,  úr  Jótlandi  ættaður,  sá  eð  var  stór- 
nienni  og  mikiU  fyrir  sjer,  hann  átti  nokkrar  skyrtur  i 
stampi  á  þvættum;  þessi  maður  var  i  stórri  vináttu  við 
vorn  kaptuga,  þvi  hann  á  fyrri  reisu  hafði  með  honum 
farið  að  Indien,  en  hann  var  skipmann  að  nafnbótum,  svo  20 
að  nær  eg  var  að  þurka  mjer,  kom  hann  upp  og  hugði  að 
taka  sinar  skyrtur  úr  stampinum  til  þvotts,  þá  sjer  hann 
litið  kám  á  einni  af  púðri  og  strax  sagði  mig  prófoss  það 
gjört  hafa,  hverju  eg  góðmannlega  neitaði,  en  fyrir  sakir 
hans  mikla  drambs  og  ofsabræði,  vildi  min  afbötun  litið  25 
eða  ekki  stoða,  og  kvaðst  mitt  lif  skyldi  hafa,  og  að  næsta 
morgni  bauð  mjer  til  einvigis  við  sig,  svo  framt  sem  eg 
vildi  upp  þaðan  erlegt  nafn  og  rykti  hafa.  Kom  þá  upp 
minn  constabel,  NielsDreyer,  og  margt  af  fólkinu,  til  að 
stilla  hans  ofsa  og  greint  klamari,  hvað  ei  tókst  neinum,  30 
en  kaptuginn  var  til  hvilu  genginn ;  lögðum  við  svo  hendur 
saman  hjer  um,  að  svo  ske  skyldi,  sem  hann  am  mælt  hafði, 
að  bað  eg  Guð  um,  að  hvorum  gengi  eftir  þvi  sem  satt 
segði  og  betra  málefni  með  færi.     Constabel  og  allir  afsök- 


^)  á   skrá    Síraonar  Jóhansens    er   getið    um   bátsmann    að   nafni 
Iffuer  Hanssen. 


262 

uðu  mig;  hann  átti  góðan  korða,  fór  strax  og  hvesti  hann 
til  eggjar  og  fjekk  mjer  i  hendur,  og  bað  mig  vel  og  manns- 
lega  á  halda  og  mig  með  verja  sem  eg  kynni,  en  hann 
kvaðst  skyldi  mín  hefna,  ef  mjer  ósigur  til  fjelli,  og  gaf 
5  mjer  sína  hönd  þar  uppá  til  sannindateikns.  En  það  hann 
hjet  mjer  svo  miklu  fylgi  kom  þar  af,  að  hann  vissi  hvað 
í  öskunni  var  fólgið,  hvar  af  eg  ei  vissi  hið  minsta.  Siðan 
gekk  yíir  í  káhyttu  og  vekur  kapteininn  og  biður  hann 
leyíis  til  landsferðar,  hvað  honum  veittist,  en  ei  vissi  kapt- 

10  uginn  hvað  viðlá.  Fór  Ivar  svo  til  lands  með  miklum 
þjósti  og  þungum  geðsmunum,  með  nokkrum  Indianiskum, 
sem  þar  með  bát,  er  þeir  kalla  zelinga^),  voru  á  borð  komnir, 
kvaðst  til  miðdags  min  þar  biða  skyldi,  og  ákvað  þann 
tima    til    hólmgöngu    með    stórum    viðlögum,    ef  mig  bilaði 

15  þar  að  koma.  Svo  leið  sú  nótt  af,  er  næst  eftir  kom,  og 
að  morgni  komandi,  um  miðsmorgunstima,  var  eftir  venj- 
unni  til  corum  hringt  og  blásið,  en  að  morgunsöng  með 
bæn  og  blessan  enduðum,  gengu  menn  til  frúkosts,  en  á 
meðan    sú    máltíð    yíirstóð,    var  einum  af  skipsfólkinu  dag- 

20  vakt  skikkuð,  hver  eð  kallaði  með  hárri  röddu,  að  einn 
indianiskur  bátur  frá  landi  til  vors  skips  aðróandi  væri,  í 
hverjum  sjer  heyrðist  sár  kveinkan  sjúks  manns  að  merkja. 
Nokkrir  sögðu  að  ei  skyldi  ívari  hafa  eitthvað  til  fallið. 
Nú  sem  báturinn  kom  undir  skipsborð,  þá  fanst  svo  að  vera, 

25  að  Ivar  lá  þar  sjúkur  í  augnaverk,  þvi  nær  óbærilegum, 
svo  að  menn  stóðust  varla  hans  hljóð  og  háemjan,  og  bár- 
ust  mjer  skjótt  þessi  tiðindi,  að  ei  mundi  eg  þurfa  hann  að 
óttast  nje  ómakast  við  hann  til  hólmgöngu.  Yarð  hann 
svo    með    kaðli  uppdreginn  og  i  sina  sæng  innstuddur,    og 

30  Ijet  mjer  þann  boðskap  bera,  að  hann  bæði  mig  skjótt  til 
sín  koma,  hvað  eg  og  gjörði;  var  þá  mesta  hans  móði 
þverrað,  og  kvaðst  vita  mitt  sakleysi  með  sinu  tilfelli  sann- 
vottað  vera,  bað  mig  grátandi  um  fyrirgefning,  og  gjörð- 
umst    við    góðir   vinir    siðan.     En    vor    constabel  meðgekk 


*)  nú    á   ensk-indv.  cheliiigo,    af  arab.  orði  shalandi,  um  litla  upp- 
skipunarbáta.    (Yule-Burnell ) 


263 

áöurgreint  efni,  er  hann  við  mig  forþenkti  úm,  og  taldist 
svo  alt  út  til  lykta.  Síðan  að  6  vikna  fresti  varð  Ivar 
heill  sinna  sáru  meina.  og  lyktar  svo  hjer  um  framar  að 
tala.^) 


XV.   KAP. 

Á   þessum    sama   degi.  sem  var  sá  næsti  eftir  þann.  er    5 
vjer  þangað  komum,  fór  vor  kaptugi  til  lands  og  til  kastal- 
ans,    og    var    honum    vel    fagnað    af  rector  og  gubemator; 
voru    þá    9    skot    affýrð  á  þeim    múrum,    er    umkring  lágu 
kastalann  Dansborg,    og   með   sama  hætti  á  hvorju  skipinu. 
Fáum    dögum    siðar    var    helmingur    vors    skipsfólks,     sem  lo 
þangað  voru  nú  nýlega  komnir  með  skipinu  Christiánshöfn, 
til    lands  skikkaðir  af  rector  og  gubernator  til  að  vera  sol- 
dátar    uppá    kastalanum;    á  meðal  hverra  eg  var  og  einnin 
þar    til    skikkaður,    og    þar    vakt    að    halda.     En    sá  annar 
helmingur    vors    liðs,    ásamt    vorum    kaptuga    Christofor  15 
B  o  g  a,  var  skikkaður  á  hitt  skipið,  sem  nefndist  Vaturhundur, 
en   öðru  nafni  [St.]  Laurentz,    og  sendast  skyldi  til  Ternas- 
eri,    hvar  að  lágu  7  menn  af  þeirri  fyrstu  reisu  fyrir  kaup- 
skap,  og  var  þangað  600  milur  vegar  í  norður  að  sigla,  og 
urðu   menn    þangað    hafa  sunnan-masson,  áður  en  hún  var  20 
útblásin,  og  aftur  þaðan  norðan-masson  til  vors  kastala,   og 
skyldi  skipið  þar  liggja  um  veturinn  eftir,    og  í  móti  pásk- 
um    þangað    til   vor  aftur  koma,  ef  engin  hindran  til  fjelli. 
En    með    þvi   engin  vetrarhöfn  var  við  vorn  kastala  Dans- 
borg,   því  hlaut  skipið  um  veturinn  allan  þarað  dvelja,  og  25 
eru    þeir    á    þeirri    leið    oftast    6    vikur  þar  í  milli.     En  sá 
kaptugi,  Ernst,  sem  á  þessu  skipi  frá Danmörk  var  þangað 
kominn,    skyldi   heim    aftur   með  voru  skipi  Christiánshöfn 


*)  Frásögn  þessi  er  nokkuð  ógreinileg.  Líklega  er  „áðurgreint 
efni"  það,  að  Niels  Drej^er  sjálfur  hafði  óhreinkað  skyrtuna;  „hann" 
=  ívar. 


264 

þaðan  afferðast,  og  er  þar  sú  visa,  að  þeir  menn,  sem  þar 
hafa  lengsfc  verið,  skulu  lausn  fá  þaðan,  sem  girnast  til 
heimferðar  meö  þeim  skipum,  er  þá  fyrst  kæmi  frá  Dan^ 
mörk,  Hollandi,  Englandi.  Fjórir  menn  af  voru  fólki  fóru 
5  heim  aftur  með  sinu  skipi,  á  meðal  hverra  var  minn  góður 
vin  Pjetur  Van  Bergen,  með  hverjum  eg  af  kastalanum 
Dansborg  sendi  mitt  brjef,  sem  eg  hingað  skrifaði  til  Ts- 
lands  mínum  bróður  Halldóri  Olafssyni  til,  sem  engir 
þóttust    vita  dæmi  til,  að  fyr  hefði  brjef  skrifast  nje  sendst 

10  f rá ^  Indien  til  I slands.  Vor  prestur  [Herra]  Christián 
mátti  og  halda  rjett  sem  íieiri,  og  varð  að  sigla  með  vorum 
kaptuga,  Christofor  Boga,  og  hans  meðfylgjurum  til 
Ternaseri  og  Ijet  sitt  lif  á  þeirri  reisu,  svo  mjer  auðnaðist 
hann    ei    aftur    að    íinna;    hann  var  ungur  maður  að  aldri^ 

15  vitur  og  vellærður  og  einn  góður  prjedikari.  Eg  var  mjög 
honum  kyntur  og  af  honum  kær  haldinn,  sem  og  af  vorum 
kaptuga,  Christofor  Boga,  hver  eð  fjekk  sjerdeilis  elsku 
til  mín,  svo  eg  oftlega  var  hjá  honum  í  hans  kvartjeri  vakt 
að    hafa  honum  til  skemtunar,   og  oft  bar  það  til,  að  hann 

20  aftraði  mjer  með  tilgripi  neðar  að  fara  eður  mersusegl  inn 
að  taka,  og  kvaðst  sjá  mig  oftlega  framar  mörgum  öðrum 
það  og  annað  íieira  óskipað  gjöra,  en  aðra  sjer  hjá  hliðra; 
þetta  kvaðst  hann  athugað  hafa  með  þögn.  Svo  og  Ijetu 
mig  allir  menn  sjerdeilis  vel,  og  i  þann  tima  varð  ei  óvirtur 

25  fyrir  litilmensku  sakir,  þakkir  sje  Guði!  En  það  segi  eg 
hverjum,  sem  hlýða  vill,  að  hver  einn  einstaka  maður,  sem 
gefur  sig  til  slikrar  ferðar  og  á  hvorki  frændur  innan  skips- 
borðs,  gjald,  nje  eftirmælendismenn  að,  hann  má  hafa  3 
kosti    til    að    bera,  sem   er  hógværð  og  gotfc  umburðarlyndi 

30  við  sina  yíirmenn  og  aðra,  sem  þess  eru  verðugir,  og  láfca  ei  alfc 
skipa  sjer  og  vera  nokkuð  þá  i  reynir,  þriðja  að  fara  vel 
undan  illu,  en  liða  þó  ei  ofmikið  og  forsvara  sig  með  æru, 
gegnd  og  skynsemi,  summa:  að  gjöra  og  haga  sjer  ærlega 
til    máls    og  gjörða,    svo  hann  megi  svara  djarflega.     Petta 

35  sje  hjerum  nægilega  talað  nú  um  sinn. 

Nærri  hálfa  aðra  viku  vorum  vjer  á  skipinu,  fyr  en  vjer 
vorum   eiginlega    kallaðir   uppá    kastalann.     Svo  bar  við  á 


265 

reisunni,  aö  hverjum  tveimur  voru  á  ferðinni  fengnir  10 
ostar  án  annars  kosts,  hverja  þeir  áttu  að  hafa  til  fæðslu, 
nær  ei  til  gæfi  að  matreiða,  en  ef  það  uppvíst  yrði,  að 
nokkur  öðruvis  þar  úti  höndlaði  eður  drægi  þá  undan  til 
sölu,  nær  hann  i  Indíen  kæmi,  sjer  til  ávinnings,  skyldi  þar  5 
fyrir  straffast  og  með  peningaútlátum  múlkterast.  En  nú 
með  þvi  eg  öðlaðist  svo  góðan  stallbróður  fyrst  eg  fór 
heiman,  sem  var  Bernt  Andrjesson,  sem  líkjast  mátti 
við  eina  góða  ektakvinnu  í  umhyggjusamlegri  tilsjón  og  í 
öUu  þvi,  sem  min  dagleg  nauðsyn  útheimti  og  honum  var  10 
máttugt  af  stað  að  koma  mjer  til  góða,  svo  hann  mátti 
ekki  mitt  mein  vita  nje  líta.  En  Guð  almáttugur  gaf  mjer 
og  honum  góða  heilbrigði,  svo  eg  kendi  einskis  meins,  utan 
einn  dag  kendi  eg  litillrar  köldu,  og  var  honum  svo  mjög 
um  mig  hugað,  að  hann  þann  dag  einskis  neytti.  Hann  15 
hafði  lært  fyrri  i  æskutið  skraddarahandverk.  Ei  var  hann 
eldri  en  vel  30  ára.  Einn  ost  tærðum  við  á  reisunni,  en 
útköstuðum  öðrum  skemdum,  en  8  höfðum  við  tillndia,  þó 
hljótt  færi,  og  tókum  fyrir  hvern  þeirra  eitt  stykki  van 
achten,  það  er  rixdalur,  og  hvert  eitt  þeirra  þar  er  svo  gott  20 
sem  10  dalir  heima  i  Danmörk.  Nú  bar  svo  við,  að  nokkrir 
Indianar  komu  til  skips  einn  dag,  fyr  en  vjer  vorum  aldeilis 
við  skipið  skildir,  og  seldum  við  einum  þeirra  tvo  osta  með 
leynd  fyrir  tvo  spánska  dali.  En  nær  þeir  á  land  voru 
komnir,  mætti  vor  kaptugi  þeim,  og  nær  hann  kom  fram  til  25 
skips,  varð  alt  fólk  á  þilfar  kallað  og  af  honum  þessu  yíir 
lýst,  að  hann  þessum  mætt  hefði,  og  hjet  þeim  stórum  harð- 
indum,  er  gjört  hefði.  En  með  þvi  að  hann  frjetti  það  og  for- 
merkti,  eg  hjer  við  riöinn  vera  mundi,  varð  af  honum  ei 
framar  umtalað.  30 

Einn  dag  vjer  hugðum  til  lands  að  fara,  litum  vjer  einn 
ógurlega  stóran  sjóarorm,  sá  uppi  mókti  meir  en  eyktar 
tima,  rjett  á  þeim  vegi,  sem  vjer  áttum  um  að  fara  til 
lands,  yfir  hann  vatnaði  i  9  stöðum,  og  meintu  menn  hann 
900  álna  langan  eður  minni  kannske.  Hlutum  vjer  við  .% 
skipið  i  tvo  daga  kyrrir  að  blifa,  sakir  ótta  er  af  slikri  skepnu 
og   hennar    stærðar    ofbjóð    innlæsir   sig  í  mannsins  hjarta. 


266 

Béfurgjeld^)  varð  útkastað  í  sjóinn,  sem  stýrimenn  plaga 
jafnan  meö  sjer  að  hafa,  hvali  og  sjóorma  sem  og  önnur 
marskrímsli  í  burtu  að  rýma,  nær  svo  þörf  krefur,  sem  að 
er  befurdýrsins  eistu,  hvers  dýrs  eðli  er  að  vera  bæði  á  sjó 

5  og  landi,  af  hvers  hárum  að  gjörast  þeir  dýrmætustu  hattar, 
sem  kallast  befurfeld.  Hann  gjörir  sjer  hús  í  sjóarbökkum 
úr  trjám,  og  ávalt  má  hans  hali  i  sjónum  liggja,  nær  hann 
sefur.  tessi  dýr  eru  mörg  í  Norvegi,  höndlast  þar  tíðum, 
þar  með  og  líka  otur  og  mordýr^),  sem  og  líka  í  sjónum  og 

10  á  landi  sína  umgengni  hafa. 


XVI.  KAP. 

Nú  víkjum  þar  til  aftur,  sem  vjer,  að  liðnum  tveimur 
dögum,  eftir  það  vjer  höfðum  orminn  litið,  sögðum  laust  við 
skipið  Christiánshöfn,  og  fórum  með  vorn  helming  fólks  til 

15  lands,  og  gáfumst  til  þess  embættis,  er  oss  af  kastalans 
yíirvöldum  varð  á  hendur  sagt,  og  staðfastlega  tiltrúað,  að 
endurnýjuðum  eið  og  frekari  mánaðarlaunum  nokkra  af  voru 
fólki,  af  hverjum  eg  var  einn  þeirra,  en  ei  með  stærri  til- 
tekt  í  það  sinn  en  einu  gyllini,  sem  er  ein  hálf  vætt,   frek- 

20  ari  en  fyr  á  hverjum  mánuði,  og  þetta  skeði  tveimur  dögum 
siðar  en  vjer  til  lands  fórum;  varð  þá  á  bumbuna  slegið  og 
i  pipu  og  trómet  blásið  og  hver  með  nafni  munstraður  og 
upplesinn  undir  strangt  regimenti,  stríðsrjett  og  orðu ;  vorum 
svo    hvern    dag  í  f^^rstu  exerceraðir,  munstraðir,  tamdir  og 


^)  d.  bævergejl,  stækt  efni,  sem  finst  í  pung  bjórsins,  er  menn 
áður  höföu  mikla  trú  á  til  lækninga  og  hjeldu  að  mikil  náttúra  fylgdi, 
einsog  hjer  má  sjá. 

^)  Líklega  dönskusletta,  „maardyr"  =merðir  (maar  =  „mörður"), 
sem  eru  náskyldir  otrum,  einsog  kunnugt  er.  Almennir  merðir  eru  þó 
engin  vatnadýr,  en  máske  er  átt  við  þá  tegund,  sem  á  dönsku  er 
köUuð  „flodilder"  (mustela  lutreola);  hugsast  getur  og  að  þetta  sje 
norskt  mállýskunafn  á  læmingjum  (lómundum,  mus  lemmus  L.),  og 
ætti  þá  nafnið  að  vera  dregið  af  því  þeir  „mora"  í  stórhópum.  En 
jeg  held  helst  að  fyrsta  tilgátan  sje  rjett. 


267 

tilvandir  til  stríðsatferðar  eftir  hermannavisu,  og  hverja 
þriðju  nótt  vakt  skikkað  með  sterkum  viðlögum  og  upp- 
vakningu  til  góðrar  aðgætni  í  heiðnu  og  framandi  landi, 
þar  með  trygöa  og  trúskaps  eftir  inntaki  vors  eiðs  við  kóng 
vom  og  compagníið,  þar  sem  varð  hverri  róðu  og  kvartjers-  5 
fólki  vakt  strengilega  tilsagt,  i  hvert  sinn,  er  yfirvöld  gengi 
til  porta  eður  út,  þar  sem  vaktin  stóð,  og  ekki  voru  á  sinni 
skildvakt  uppá  kastalans  múrshyrningum,  skyldi  vopnum 
týgjaðir  í  orðu  standa,  eftir  venjulegri  stríðsmanering,  þeim 
til  æru,  kónglegrar  tignar  vegna  i  Danmörk,  og  í  fram-  10 
andi  manna  nálægð  og  athugasamri  ásýnd.  Síðan  að  nær 
vjer  af  þessari  munstring  heim  gengum  og  að  artikulum 
upplesnum  varð  oss  afdeilt  og  skift  hverjum  7  i  hvern  einn 
skutul  og  herbergi  fengið,  hverjum  út  af  fyrir  sig,  og  einn 
á  hverjum  skutli  útvalinn  til  formanns  og  trúlegrar  aðgætni,  15 
að  i  hvers  þeirra  herbergi  alt  vel  og  kristilega  tilgengi, 
bæði  um  daga,  kvöld  og  nætur,  og  til  slíkrar  yfirsagnar 
höfðu  þessir  menn  af  yfirvöldunum  fullan  myndugleika,  hver 
yfir  sinum  skutli,  hvað  mjer  varð  og  einnin  tilsagt  og  her- 
bergi  út  af  fengið,  og  ei  þeir  sistu  af  fólkinu,  og  varð  hvei-t  20 
herbergi  nefnt  eftir  nafni  sjerhvers  skutulsmeistara,  og  voru 
þangað  fengnar  til  nægjanlegs  borðbúnaðar  krúsir,  könnur, 
skálir  og  diskar,  einnin  þau  steinker,  sem  vatnið  skyldi  i 
geymast  og  gegnt  börmum  i  jörð  niðurgrafin  til  kælu,  og 
voru  indianiskar  konur  gamlar  til  vatnsburðar  keyptar,  25 
sem  langt  var  að  dregið,  og  þær  i  smærri  steinkerum  sjer 
á  höfði  bera  eftir  þeirra  venju,  og  hverri  þeirra  var  sitt 
herbergi  afdeilt.  Og  að  þessu  öllu  svo  aðgreindu  og  til- 
skikkuðu  fóru  þeir  allir  til  skips  i  vorn  stað,  sem  heim 
skyldu  ferðast,  en  vjer  settumst  að  nefndum  herbergjum  til  30 
dags  og  nætur,  athafna,  umgengni  og  veru.  Par  með  var 
oss  skikkaður  einn  indianiskur  maður  að  þvo  aUra  vor  lin- 
klæði,  Athrumbus  að  nafni,  en  sakir  þess  sins  embættis 
var  kallaður  maynath^).    Pessi  skilaði  hvern  laugardag  vorum 


*)  o :  af  tamíl-oröinu  mainato,  þvottamaður.    (Yule-Bumell.) 

18 


268 

línklæðum  með  góðri  afhendingu.     Við  þennan  mann  hafði 
eg  þrátt  gaman,  hverju  hann  vel  gegndi  jafnan. 

Á  þriðja  degi  eftir  vorn  landgang  og  alt  tilsagt,  sem 
kastalans  þjónustu  viðveik  með  allri  hegðan  og  háttalagi 
ð  að  slitinni  munstring,  sem  haldin  var  upp  á  kastalans  skans- 
velli,  var  hringt  til  máltiðar,  og  að  henni  endaðri  geíin  vor 
venjuleg  ranzona,  vart  peli  af  frönsku  rauðavíni,  og  ein 
ílabkanna  í  hvern  skutul.  Siðan  hófst  vor  vakt,  og  við- 
hjelst    hverrar    róðu    hverja    þriðju    nótt,    og    var  á    hverri 

10  hyrningu  kastalans  vakt  sett,  sem  þar  stóð  2  klukkustundir 
i  senn,  en  sú  fimta  stóð  fyrir  porti  kastalans  með  sama 
skamti  timanna.  Á  hverri  hyrningu  kastalans  eður  rúndel 
var  gjörð  sem  ein  þró  með  múrverki  vænu,  hvar  inni  vaktin 
stóð,  nær  skruggur,  reiðarslög  og  vatnssteypur  úr  lofti  um- 

15  nuddaði  i  þreifanlegu  náttmyrkri  með  ofbjóðlegri  ógnan  og 
skelfilegum  hætti,  og  þar  uppaf  var  múrað  eitt  karnat  eður 
sem  ein  húfa  með  litlum  turn  og  gyltri  íiaug  yíir,  svo  ei 
náði  þá  vatn  yíir  hellast,  er  þeir  undir  stóðu.  En  þeir, 
sem  tilsettir  voru  umkring  ganga  um  nætur  og  trúleik  vakt- 

20  mannanna  að  hugleiða  og  rannsaka,  voru  ei  með  vaktinni, 
sem  i  fyrstu  var  gubernator  og  vaktmeistarinn,  og  hverjir, 
sem  sofandi  þá  íinnast  eður  fyrir  athagaleysi  af  þessum 
verða  gripnir  eður  i  einhvern  máta  lúraðir  og  yíirfallnir, 
hafa  eftir  lögmálinu  og  striðsartikulum  liftjón  sjer  aflað,  og 

25  þvilikur  skarpur  striðsrjettur  er  alstaðar  á  hverri  festingu 
herra  og  kónga,  eftir  sem  mjer  er  kunnugt  orðið. 

En  hvað  voru  staríi  við  veik  á  kastalanum  daglega  var 
ekkert  annað  en  vor  vakt,  og  fyrst  vjer  vorum  nýlega 
komnir,  vorum  vjer  drilaðir  eður  exerceraðir  hvern  morgun 

30  áður  en  frúkostur  var  tekinn,  og  þar  með  kend  striðs  mentan 
og  atferð ;  item  nær  pipar  kom  frá  kónginum  til  Travanzour 
upp  á  vorn  kastala,  skyldum  vjer  hann  harpa,  það  er  hreinsa 
úr  honum  alt  gras  og  hroða  i  gegnum  eitt  stórt  sáldur,  en 
hverjir  að  hjeldu  vakt  voru  frí,  og  plagaðist  oss  ein  myskin 

35  víns  að  gefast  af  vorum  butiler  eður  bryta  fyrir  vort  ómak. 
Item    ein    fanó,^)    það    er    indianisk  gullmynt,   sem  gilti  1 1 

*)  o:  fanam,  ýmist  úr  guUi  eða  silfri,  með  mjög  mismunandi  gildi; 
í   Madras   t.  d.    var  1    fanam  =  ca.  15  aurar  (Yule-Burnell);   þessum 


269 

danska  skildinga,  varð  oss  hvern  laugardag  útgreidd  til  þvotta- 
launa,  sem  þó  korta  skyldi  vor  laun  eftir  tímans  upphæð 
og  þessara  smápeninga;  ein  þessi  fanó  gilti  sem  ríxdalur 
heima  i  Danmörk,  og  nær  einum  spönskum  dal  skyldi  versla, 
voru  10  fanó  úttaldar  af  verslurunum,  sem  á  kauptorginu  5 
sinar  krambúðir  hafa  og  þar  daglega  standa,  það  i  tje  að 
láta,  sem  hvern  um  nauðsynjar  og  eftir  beiðist,  eftir  þess 
lands  háttalagi,  og  siðar  skal  betur  umtalast  með  Guðs  hjálp. 
En  fyrir  eina  fanó  útteljast  af  verslurunum  86  caser,  það  er 
indíanisk  koparmynt,  með  hverri  kaupa  má  hvað  mann  10 
girnir. 

Kastalinn    var    veglega    múraður    og    stafferaður    með 
rúndelum  á  hverri  hyrningu  og  smáturn  yfir  hverjum  rúndel 
með   gylltri  flug,    sem  eg  fyr  hef  um  talað.     Innan  múra  í 
miðjum  garði  kastalans  stóð  vor  kirkja,  sem  var  eitt  gamalt  15 
hús,  hverja  áður  f^rrri  hafði  haft  einn  portogaliskur  pápisti, 
þar   inni  var  kvöld  og  morgna  jafnan  söngur  haldinn  með 
bæn  og  blessan,  item  hvern  sunnudag  prjedikun  með  sakra- 
mentanna  útdeilingu  og  hvern  miðvikudag.     Vor  prestur  á 
kastalanum,  nær  eg  þar  kom,  hjet  H[erra]  Jens,  einn  sjer-  20 
deilis  góður  prjedikari  og  söngmaður  hinn  besti,  röggsamur, 
einarður  og  djarfmæltur  i  sinni  prjedikun  hvað  áhrærði  um 
trúarbrögð  pápista  og  Calvinista  og  Lútheriana;  honumvar 
eg    með    öðrum    þremur   skikkaður  til  djákna,    á  meðan  eg 
þar  dvöl  hafði,  og  var  mjer  jafnan  sjerdeilis  góður  og  eftir-  25 
látur  umfram  aðra. 

Eirekur  Smiður  hjet  sá  maður,  sem  sagði  fyrir  öllu 
kastalans  múrverki,  en  indianiskir  múrmeistarar  höfðu  alt 
verk  og  ómak  fyrir,  hverjir  þar  til  eru  mjög  hraðir  og 
tamir,  framar  þeim  hjer  i  Norðurálfunni.  Yið  syðri  múr  og  30 
skansvöll  kastalans,  innan  múra,  stóð  ein  há  höll  og  eitt 
mikið  hús,  upptil  hvers  að  lágu  margar  tröppur ;  þar  uppi 
sátu  vor  yíirvöld  daglega  og  hjeldu  sina  máltið,  svefn- 
herbergi,  samastað  og  sæti,  item  dómhús,  ráðstofu  og  reikn- 


peningi   var    skift   í    „cash"    (skr.   karsha,    tamíl  kasu,  og  var  síöar  1 
fanam  =  80  cash). 

18* 


270 

ingssfcofa.  Önmir  smá  herbergi  og  vor  svefnhús  stóðu  við 
suðursíðu  og  suðvestursíðu  innan  múra  á  kastalanum.  A 
austursíðu  kastalans  innan  múra  stóð  það  mikla  og  upp- 
múraða  kokkhús  og  einn  uppmúraður  brunnur,  úr  hverjum 

ð  dregið  var  seyði  til  sjerhverrar  máltíðar. 

Umkring  allan  kastalann  á  hans  múrum  i  öllum  vegg- 
skörðum  voru  járnstykki  bæði  stór  og  smá,  þau  stærstu 
þeirra  skutu  18  marka  lóði,  en  þau  smæstu  9  marka  lóði,  og 
voru  að  tölu  yfir  80  eður  vart  90 ;  item  skotvopn  með  tvennu 

10  móti,  músskveitur  og  fýrverk,  var  á  kastalanum  nægilegt; 
item  lóð  með  fernu  móti,  sem  voru  hlekkjalóð  (leinkelóð), 
standlóð,  krosslóð,  skæralóö  og  almennileg  lóð^).  Pessar  til- 
greindar  varnir  voru  á  kastalanum  Dansborg  með  íieira  þvi 
sem  tilheyrði. 

15  Hvað    vorum    matskamt    viðvjek    á    kastalanum   er  hið 

sama  að  segja  sem  á  reisunni  og  fyr  heíir  frá  greint  verið, 
utan  vjer  fengum  í  frúkost  hvern  morgun  hrisgrjón  i  nýrri 
mjólk  vel  seydd  og  soðin,  og  oftlega  ferskan  íisk,  item  ferskt 
svíníiesk  og  ferskt  geitakjöt  og  fugla  nokkurs  slags.  Hundrað 

20  geitfje  var  á  þeim  eftirkomandi  vetri,  er  eg  þar  kom,  á 
kastalanum  alið  til  sláturs  handa  kastalafólki,  og  var  svo 
magurt  um  veturinn  að  þær  umveltust  af  vesöld,  svo  dauf 
jörð  verðiir  þar  um  vetrartíð  af  þeim  stór-regnum  og  dag- 
legri  norðanveðráttu,  er  þar  um  drifa.    Sauðfje  er  þar  mót- 

25  líka  og  geitfje,  utan  horn  og  skegg  skilur,  uU  hefir  það  enga 
heldur  en  geitfje,  en  lit  ber  það  ýmsan,  sem  er  hvítan  og 
svartan,  mórauðan,  bláan  og  rauðan. 

Ei  smíðast  þar  klæði,  þvi  þar  er  engin  ull,  heldur  annar 
margslags  vefnaður,  úr  bómull,  úr  silki,  úr  móru^),  það  vex 

SO  á  sjerdeilis  viðarkyni,  og  bera  þess  þræðir  gullslit  þar  úr 
verkaðir,  og  verður  því  þrátt  i  skyrtur  saumað  til  prýði. 
Par   vefst   pells-  og  gulls-vefnaður,    item  silfurs  og  kopars, 

*)  Um  þessar  skotfærategundir  sjá  Blom:  Kr.  IV.s  Artilleri,  bls. 
261—286. 

^)  d.  mor,  þ.  Mohr,  fr.  moire,  einskonar  silkivefnaður ;  orðið  er 
annars  á  frönsku  upprunalega  notað  um  vefnað  úr  hárum  Angora- 
geitarinnar  (e.  mohair,  af  arab.  mokhayyar,  sem  upprunal.  þýðir  dúkur 
úr  úlfaldahárum). 


271 

blyant  og  úr  pálmviðarberki,  sem  er  svo  seigur  álíka  sem 
seymi,  og  úr  þeim  berki  gjöra  þeir  sin  segl  og  atkeriskaðla, 
sjómanna  höfuðklæði,  körfur  og  íleira.  Af  því  einu  trje 
mega  þeir  eta,  drekka,  klæðast,  veiðarfæri  og  skipkaðla  með 
öðrum  reiðskap  gjöra,  sin  skip  og  skútur  þar  úr  smíða  og  5 
með  þess  berki  saman  að  sauma,  svo  sem  þar  plagast,  hversu 
stór  sem  þau  eru.  Eigi  eru  þau  með  súð  heldur  á  röndum 
samanfeld  og  fest  með  skíðu  yíir,  einni  utan,  en  annari 
innan  á  hverjum  samkomum,  og  yíir  þær  i  gegn  saumað 
með  þessum  berkisþræði,  svo  tilbúnum,  sem  þar  til  hæfir.  10 
Pessi  pálmviðartrje  eru  mjög  fallega  og  skikkanlega  niður- 
sett  sem  fylkingaraðir  með  vissum  mælir  á  lengd  og  breidd, 
en  standa  þó  ei  nálægra  til  samans  en  þriggja  málfaðma 
bil  hvers  þeirra  á  milli;  lauf  þeirra  eru  breið,  nærri  tveggja 
álna  eður  þriggja  í  kring,  þau  verða  höfð  fyrir  skerdiska  15 
bæði  á  kóngsborði  og  annarstaðar  í  stórhófum  og  hjá  herra- 
fólki;  þau  eru  neðarlega  og  upp  til  miðs  2  og  3  feðminga 
digur,  og  eru  uppmjó  og  hol  innan,  svo  þó  sum  sjeu  opin 
neðarlega  og  menn  megi  þar  inni  sitja,  bera  þau  samt  ávöxt 
tvöfaldan  árlega,  svo  sem  alt  annað  þar  innanlands,  sem  20 
með  rjettri  frjósemi  stendur.  ?essi  pálmtrje  bera  tvöfaldleg 
gæði  eftir  þvi,  sem  þeim  er  hagað,  þvi  nær  þeir  vilja,  fyrir 
þeirra  umbúning,  bera  þau  cocos  eður  carhanske^)  nytur, 
sem  barnshöfuð  stórar  og  sumar  enn  nokkuð  stærri,  í  hverj- 
um  vex  sá  hviti  kjarni,  úr  hverjum  þeir  pressa  oleum  eður  25 
viðsmjör,  hverjum  þeir  áður  i  bing  kasta,  svo  þær  úldni  og 
eru  siðan  hafðar  til  pressunar,  hvar  þær  verða  sundur- 
brotnar  og  sá  feiti  kjarni  úrtekinn,  sem  að  er  að  smekk 
sem  hið  besta  súra  smjör,  og  siðan  ofan  í  pressuna  látinn, 
að  honum  körfuðum  sem  smæst,  en  sú  pressa  er  að  mynd  30 
sem  strokkur,  og  er  úr  heillri  eik  gjörður  og  hörðu  viðar- 
kyni,  og  er  innan  eggsljett,  neðarlega  er  á  henni  tappi,  út 
af  hverju  tappað  verður  oleum  það,  sem  pressast  þar  inni, 
með   þvilikum  umbúningi  og  hjer  greinir,    að    ein    bryggja 

*)  hjer  er  vitanlega  átt  við  kókoshnetur;  hvemig  stendur  á  nafn- 
inu  „carhanske"  veit  jeg  ekki  með  vissu,  þó  er  orðið  kárhí  til  í  maledív- 
isku  í  merkingunni  kókoshnot,  og  væri  hugsanlegt  að  iýsingarorðið 
ætti  eitthvað  skylt  við  það. 


272 

eggsljett  er  gjörð  rjett  kringlótt,  og  upp  úr  henni  miöri 
stendur  þessi  pressa,  upp  úr  henni  stendur  ein  stöng  sem 
bulla  i  strokki,  og  út  úr  þeirri  stöng  er  eitt  trje,  fyrir  þvi 
trje  er  spentur  einn  uxi,  sem  pressar  nefndan  nytnakjarna 
5  til  oleum,  og  vjer  köllum  viðsmjör.  Petta  viðsmjör  verður 
selt  i  pottatali,  fyrst  til  smurninga,  því  Indianar  smyrja  sig 
daglega,  og  þeir  sig  tvisvar,  er  þar  haf a  ef ni  til  og  f ormegan ; 
í  annan  máta  tíðkast  það  til  Ijósa;  í  þriðju  grein  til  íisks 
og  kjöts  steika.     Oftast  hafa  Indíanar  soðmat  veglega  krydd- 

10  aðan  með  safranuðu  soði,  altíð  ferskan  og  í  oleo  uppsteiktan. 
Engum  leyíist  nautum  þar  að  slátra,  hvorki  innlenskum  nje 
aðkomandi  þjóðum,  því  þeir  eftir  lærdómi  Pitagore^)  halda 
nautin  helg  vera  og  sálir  i  sjer  hafa,  og  verða  nautin  því 
þar    sjálfdauð.     Kóngsins    son    af  Egyptalandi^)  kom  þar  á 

15  fund  þess  indianska  kóngs  í  þann  tíma,  sem  vjer  þar  dvöld- 
um,  hver  eð  þar  dvaldi  i  nokkra  mánuði;  hann  fjekk  það 
leyíi  að  láta  slátra  tvævetra  nauti,  og  skyldi  enginn  þess 
neyta  utan  hann  alleina,  og  skyldu  þess  bein  brennast  í 
eldi,  hvar  fyrir  hann  varð  ærnu  fje  við  kóng  til  að  kosta. 


20  XVII.   KAP. 

Sá  indianski  kóngur,  sem  kallast  kóngdómsins  vegna 
Nica  de  Regnate^),  hann  tilbiður  eina  hyrnda  kú,  hver 
eð  í  einu  sjerdeilis  vel  tilreiddu  herbergi  og  luktu  heíir  með 

0  o:  Pýþagoras,  hinn  frægi  gríski  spekingur,  ca.  530  f.  Kr. 

2)  Egjrptaland  var  þá  komið  undir  Tyrki  (unnið  af  þeim  1517),  og 
getur  því  ekki  verið  að  tala  um  konungsson  þaðan  í  byrjun  17.  aldar, 
svo  þetta  hlýtur  að  vera  missögn. 

^)  Nica,  Nico  eða  Naik  er  titiU,  sem  upprunalega  er  kominn  úr 
sanskrít  „náyaka",  er  þýðir  „höfðingi"  o.  s.  frv.,  og  er  notað  í  mörg- 
um  indverskum  málum,  h'ka  í  tamíl  og  öðrum,  sem  ekki  eru  af  sans- 
krít  komin.  Konungur  sá,  sem  hjer  er  um  getið,  hjet  rjettu  nafni 
Raghunatha,  en  sonur  hans  Rambandra.  —  Um  trúarbrögð  þar  í  landi 
vísa  jeg  í  B.  Ziegenbalg,  Genealogie  der  Malabarischen  Götter. 
Madras  1867.  Góð  dönsk  bók  um  það  efni  er  L.  P.  Larsen,  Hindu- 
Aandsliv  og  Kristendommen.    Kbhvn.  1907. 


273 

sjerdeilis  vaktan  og  prýðilegum  sainastað  sína  veru  og  stöðu 
með  gull-legu  skarti  og  gimsteina  prýði  öU  tilsett,  og  bal- 
sameruð,  og  með  guUvefnaðarklæði  öllu  bardýruðu  með  dýr- 
mætustu  gimsteinum  yfirhulin.  Til  hennar  gengur  hann  á 
kvöld  og  morgna  henni  lotning  að  veita,  og,  með  leyfi,  5 
vaskar  sínar  hendur  og  andlit  í  hennar  vatni,  þar  með  sinn 
munn,  og  í  hvert  sinn  yfireys  sinn  hvirfil  með  þvi  sama  að 
lyktum.  Son  átti  kóngur  sjer  með  sinni  drotningu,  sá  eð 
var  útvalinn  prins  og  kóngsefni  eftir  kóng  látinn,  ef  honum 
svo  auðnaðist,  sá  eð  var  17  eða  18  ára  gamall,  hvers  mynd  10 
ásamt  hans  föðurs  var  í  vorri  kirkju,  og  var  ei  óhýrleg  að 
líta.  Hans  innileg  girnd  var  sá  að  kristnast  og  meðtaka 
vora  trú,  hefði  honum  það  gagnast  fyrir  sínum  föður,  en 
það  vildi  ei  svo  horfa,  og  stóð  kóngur  þar  mest  í  mót  sem 
hann  orkaði,  svo  hann  fjekk  þvi  ei  ráðið  fyrir  harðýðgi  síns  15 
föðurs,  en  lengi  stóð  það  i  vigt,  og  var  á  meðan  beðið  fyrir 
honum  í  vorri  kirkju  til  Guðs,  að  hann  vildi  af  sinni  náð 
upplýsa  hans  hjarta  til  rjettrar  trúar. 

Kóngsins  höU  var  sögð  vegleg,  og  hans  palats  prýðilega 
stafferað;  hans  trón  eður  kónglegur  stóU  er  af  marmara  og  20 
svo  sljettur  sem  eitt  egg,  umkring  nærri  12  áhia;  þar  situr 
hanh  daglega,  og  hans  hofprestur  gegnt  honum,  á  dyrmætum 
og  gull-legum  sessum,  með  samanvöfðum  fótleggjum  eftir 
siðvenju  Indíana,  og  mýkt  þeirra  lima,  sem  jafnlega  sig 
smyrja  og  balsamera  með  oleo  og  dyrmætasta  balsamo.  Hjá  26 
hverjum  þeirra  standa  3  smásveinar,  einn  sá  eð  kliþpir  arech 
eður  paga,  sem  er  að  stærð,  lit  og  hörku  sem  muscat,  það 
taka  þeir  fyrst  í  munninn  og  tyggja  það  og  útspýta  þvi 
fyrsta  munnvatni,  siðan  þau  blöð,  er  þar  vaxa,  taka  þeir 
sjer  i  munn  með  hinu  og  tyggja  til  samans;  innan  i  þeim  30 
er  það  kalk,  sem  brent  er  úr  gimburskeljum,  litið  á  riðið; 
af  þessu  öllu  svo  samanblönduðu  og  tuggnu  verður  þeirra 
munnur  sem  fullur  blóðs  sje,  og  nær  það  er  fulltuggið, 
renna  þeir  þvi  öllu  niður  og  verða  þar  af  druknir  meir  en 
af  tóbak,    og  þetta  kaUa  þeir  bitilarech  eða  bítilapaga^),  og  36 

^)  bítil  er  lauf  af  beteltrjenu,  Piper  betel  L.  sem  er  tuggið  með 
þurkuðum  areca-hnetum.  í*að  er  algengur  siður  víða  í  Austur- 
löndum. 


274 

segja  gott  við  blóðsótt  vera.  Og  þessi  þjóð,  sem  eru  lands- 
ins  innbyggjarar  og  Malabarer  kallast,  drekka  enga  áfenga 
drykki,  utan  þetta  oftnefnt  bitilarech  láta  þeir  i  staðinn 
annara    landa   vins  og  öls  drykkjuskapar  sjer  nægjast.     En 

5  vín  bruggast  þar  úr  pálmviðarvini,  sem  þeir  kalla  arrach, 
og  er  að  smekk  og  reynslu  sem  brennivin,  og  verður  það 
daglega  selt  og  keypt  af  þeim  framandi  þjóðum,  er  þar  eru 
innlendar  orðnar,  sem  er  fyrst  Portogaliskir,  Caffer,  Prægier, 
Selinger^),  Mórer,  Bengalianer,  Egyptskir,  Arabiskir,  Molacher, 

10  Javer,  Engelskir,  Hollenskir  og  Danskir.  Portogaliskir  brugga 
þar  eitt  slags  vin,  er  þeir  kalla  vin  to  pass^),  hvert  eg  eitt 
sinn  prófaði,  og  er  velsmakkandi  og  áfengt  mjög. 

Nú  vikjum  þar  til  sem  kóngsins  athæíi  áhrærir  og  dag- 
legt    háttalag,    að    með    því    eg    greindi    eins   hans  þjenara 

15  embætti  og  daglega  iðju  þá  að  vera  bitilarech  að  klippa 
fyrir  kónginn,  þá  er  það  hans  annars  þjenara  embætti  að 
halda  á  einum  gullpotti,  i  hvern  kóngurinn  spýtir  af  sinum 
munni,  þvi  nær  hann  tekur  tóbak  eöur  bitilarech,  þarfþess 
jafnlega    við.     Priðji    hans   þjenari   stendur   með  eina  gull- 

20  lega    viftu    að  mynd    sem  þetta    ^^  ^)    og  blaktar 

henni  fram  og  aftur,  og  af  þeim  vindi,  sem  þar  af  kemur, 
verður  svali  þeim,  er  svo  við  höndlast,  og  slikt  er  almenni- 
legur  landsvani  i  hverju  húsi,  og  þar  með  kreista  þeir  hver 
annars  likama  undir  svefn  á  kvöldin,  þeim  til  heilsubótar, 
25  er  svo  við  gjörast,  hvert  skikk  að  vjer  og  einnin  tiðkuðum. 
Hvað  kóngsins  daglega  stássi  og  þjenaranna  viðhöndlan 
viðvikur,  er  hið  sama  kóngsins  hofpresti  auðsýnt,  af  hverj- 
um  kóngurinn  heldur  mikið,  og  nær  sem  nokkrir  framandi 
heimsækja   kónginn    og  hafa  nokkuð  sjerdeilis  við  hann  að 


*)  o:  CheUng,  Cheli,  orð  notað  af  Portúgalsmönnum  umindverska 
kaupmenn.  Uppruni  þess  er  óljós  (Yule  Burnell).  —  Um  „Prægier" 
(=  „paríar")  sjá  lýsinguna  í  20,  kap.  hjer  á  eftir. 

^)  h'klega  vinho  de  passa,  vín  sem  er  búiö  til  úr  rúsínum. 

")  myndin  er  hjer  tekin  eftir  hdr.  Lbs.  723,  4^' 


275 

útrjetta,  þá  leyfist  þeim  öigi  fyrir  kónginn  inn  að  ganga, 
fyr  en  presturinn  segir  kónginum  fyrir  lukkustund  góða  við 
framandi  að  tala,  og  þó  það  sje  um  miðnátt,  og  komi  boð 
frá  kóngi,  hljóta  þeir  þar  strax  þvi  viðbúnir  vera,  án  dvalar, 
og  þeir  hljóta  túlk  að  hafa,  sá  eð  með  stórri  auðmýkt  tukt-  5 
uga  meðalgöngu  hefir  þeirra  í  milli,  með  þeim  hætti,  að 
hann  byrgir  sína  ásjónu  fyrir  hvorjum  þeirra  fj^rir  sig.  Pað 
sje  hjerum  talað  nú  um  sinn  að  fullnægju. 

Og  skal  enn  um  kónginn  áminst  verða,  fyrst  þar  um, 
að  kóngurinn  að  auk  sinnar  drotningar  hafði,  nær  vjer  10 
fyrst  þar  komum,  900  frillur,  en  siðan  aflagði  hann  úr  þeirri 
tölu  300  við  sinn  son,  en  ei  þær  sömu,  svo  hann.sjálfur 
hjelt  600  úr  þvi  í  sínu  syndaregistri.  Pessar  hans  frillur 
hjeldu  einn  veglegan  og  vel  til  reiddan  sal  með  gyltum 
pilárum  í  kring  og  gluggum  úr  christallus-gleri ;  að  þessum  15 
sal  gekk  kóngurinn  daglega  sjer  þá  að  útvelja  til  holdlegrar 
saurgunar,  er  hans  hjarta  i  hvert  sinn  útkjöri.  l^ær  plaga 
sig  daglega  að  smyrja,  og  eru  með  dýrmætu  skarti  prýddar, 
um  sig  miðjar  hafa  þær  gullvefnaðarklæði  með  gimsteinum 
samið  og  prýtt,  guUhringa  um  tær  og  fingur,  með  gim-  20 
steinum  innsmeltj  item  ennisguU  og  eyrna,  og  i  þeirra  nös- 
um,  mn  mjóaleggi  og  úlfliði  guUhringar,  item  um  þeirra 
höfuð  gyllinist^^kki  með  gimsteinum  i  fest;  item  einn  veg- 
legur  brjóstadúkur,  sem  mikils  fjár  er  verður,  með  perlum, 
gulli  og  gimsteinum  prýddur,  og  með  þviliku  skarti  eru  25 
þær  daglega  prýddar.  Á  einum  góðum  veðurdegi  nærri 
miðju  sumri  er  þeim  út  leyft  af  þessum  sal  að  spátsera  á 
hverju  ári,  samjafnt  kóngi  sjálfum,  i  þréföldum  hring  kóngs- 
ins  æðstu  striðsmanna,  og  er  þá  á  bumbur  slegið  vel  9  og 
i  básúnur  blásið,  og  stórblysum  upp  haldið.  Annars  skeður  30 
þeirra  útgangur  ei  tiðar.  Og  sem  nokkrar  úr  þvi  tali  deyi, 
verður  talan  með  annara  jafnmargra  uppfylt.  Og  nær  sem 
kóngur  deyr,  hljóta  allar  að  brennast  með  honum  lifandi^), 
þvi  alls  landsins  fólks  greftran  skeður  með  þeim  hætti,    að 


*)  f  egar   Kaghunatha  dó,  25.  Nóv.  1626,  voru  119  af  konum  hans 
brendar  með  honum  (Schlegel  I,  4,  bls.  162). 


276 


öU  lik  erii  brend  á  þriðja  degi  frá  þeirra  andláfci,  hvar  um 
framar  skal  talast  i  öðrum  stað  og  skal  um  kóng  um  sinn 
úttalað  vera. 


Musteri  í  Tandsjúr. 


Nú  með  þvi  fj^r  er  frásagt  um  kóngssetrið  Travanzourem, 

5  vil  eg  ei  framar  þar  um  tala,    en  um  kirkjusmiði  þeirra  vil 

eg    litið    áhræra,    og    það    íieira,    sem    þvi  og  þeirra  trúar- 

brögðum  viðvikur,  offrunum  og  skurðgoðadýrkunum  og  slika 


277 

fantasi,  hvar  með  eg  vil  einn  og  sjerhvern  uppvaktan  hafa 
Guði  jafnan  verðugar  þakkir  færa,  sem  oss  hjer  i  kristin- 
dóminum  heíir  miskunsamlega  leitt  úr  sliku  háskasamlegu 
myrkri  villudómsins  og  glötun  fordæmdra.  Blessað  sje  nafnið 
vors  miskunsama  Guðs  æfinlega.     Amen.  5 


XVIII.  KAR 

I  hverjum  stað  India.  sem  eg  hefi  heyrt  um  rætt  og 
lesið,  er  ein  stór  höfuðkirkja,  sem  kallast  sinagógur  eður 
pagógur.  Svo  var  og  i  þeim  litla  stað  hjá  vorum  kastala, 
sem  Trangobarich  nefndist  og  fyr  hefir  verið  um  getið,  ein  10 
þvílik  uppmúruð  kirkja  með  háum  ferköntuðum  turni,  og 
einn  uppmúraður  hár  garður  um  kring.  Par  úti  móts  við 
kirkjudyrnar  mnangarðs  stóð  einn  hár  og  mikiU  vagn  með 
ýmislegum  svivirðinga  myndum  of  viðbjóðslegum  og  last- 
legum  frá  að  herma.  Innan  kirkju,  á  stöllum  eður  afmúr-  15 
uðum  sætum,  standa  6  afguðam^mdir  hvorumegin,  bæði 
nauta,  svína,  geita,  buffala,  hver  að  eru  sem  naut  að  sköpun, 
en  eru  þó  eigi,  hverra  mjólk  að  er  sem  geitamjólk.  En  á 
þverum  gafii  er  eitt  mikið  altari  með  gulli  veglega  prýtt; 
þar  upp  yfir  eru  þrir  stallar,  innvik  og  sæti,  mjög  veglega  20 
tilsett,  á  hverjum  að  standa  þeirra  æðstu  guðir  þrír,  sem  er 
Suami,  Rami  og  Tameran^),  og  standa  rjett  upp  á  enda  sem 
menn,    en   þó  ei  i  manns  myndan.     Suami,    sá  æðsti  þeirra 

*)  Ekkert  af  þessum  nöfnum  er  eiginlegt  guðanafn  nema  Rami  = 
Rama.  Máske  hefur  presturinn  kinokað  sjer  við  að  segja  Evrópumanni, 
annarar  trúar,  hin  heilögu  eiginnöfn  guðanna,  og  þvi  aðeins  nefnt  þá 
tignarheitum  sínum.  Suami  er  =  suámin,  sanskrítorð,  sem  þýðir 
Drottinn,  Tameran  er  =  tamburán,  á  malabarisku  (malayalim)  = 
Drottinn,  Guð,  konungur,  og  Jþað  er  líka  notað  i  tamíl  af  Shíva- 
dýrkendum  (Yule-Burnell),  og  má  af  því  ráða  að  í  musteri  því,  er  Jón 
Indíafari  hjer  lýsir,  hefur  Shíva  verið  dýrkaður.  Ef  það  er  rjett  að 
ein  af  h'kneskjunum  hafi  verið  nefndRama,  hefurVishnú  verið  dýrk- 
aður  þar  lika,  því  Rama  er  eitt  af  persónugerfum  hans.  —  ?riðja 
líkneskið  hefur  varla  verið  Brahma^  því  ekki  er  vant  að  smíða  líkn- 
eski  af  þeim  guði.  Líklega  hefur  það  verið  guðinn  Pilleiyár  eða 
Ganesha,  sonur  Shíva,  sem  er  látinn  vera  með  fílshaus. 


278 

guð,  •  heíir  manns  ásjónu  og  snabel  sem  fill  fram  úr  sínum 
nösum,  þeirrar  meiningar,  að  svo  sem  fillinn  er  mestur  dýr- 
anna,  sje  þessi  guð  mestur  guðanna.  Sá  sami  heíir  klær 
fjórar    og    kórónu  á  höfði  með  grimmu  tilliti.     Hinn  annar 

5  hefir  ei  snabel,  en  kórónu  og  klær,  sá  eð  kallast  Rami. 
Hinn  þriðji  var  með  sama  skikk  og  hinn  annar,  er  þeir 
kalla  Tameran.  Pessir  þrir  þeirra  afguðir  verða  útbornir 
einu  sinni  á  hverju  ári,  á  hverjum  degi  að  er  þeirra  stór- 
hátíð    hin    mesta.     Á    þeim    sama    degi    er  þeirra  vagn  til- 

10  reiddur,  um  hvern  eg  heíi  f^^r  áhrært.  Fyrst  er  sett  i  hann 
miðjan  ein  há  stöng  að  mynd  sem  eitt  mastur,  og  á  það 
sama  mastur  eru  settar  svo  sem  þrjár  mersukörfur  eður  þrjú 
sæti,  eitt  efst,  annað  á  mitt  mastrið  og  hið  þriðja  neðst, 
með  prýðilegum  guUvefnaðartjöldum  og  umbúningi  þar  um 

15  kring.  I  þessi  þrjú  sæti  eru  settir  áðurnefndir  þrir  guðir, 
Suami  heíir  það  efsta  sæti,  Eami  hið  annað,  sem  á  miðju 
mastri  er  gjört,  og  Tameran  það  neðsta.  I  hvert  sæti  eru 
settar  tvær  kvennsviftir,  með  guU-legar  viftur,  að  blakta  þeim 
yíir    þessum    afguðum,    svo    að    ekkert   duft,    ryk  eða  íiuga 

20  megi  þá  á  setjast  nje  falla.  Efst  á  toppi  er  ein  litil  silki- 
flug  með  mörgum  litum  og  með  guUi  og  gimsteinum  bard- 
ýruð.  Sjerhver  borgari  í  staðnum  er  munstraður  og  með 
nafni  upplesinn  og  tilskikkaður  með  köðlum  að  draga  þennan 
afguðavagn,  allan  þann  tilsettan  dag  á  hverju  ári,  eitt  stræti 

25  upp  en  annað  ofan,  alt  til  kvölds,  með  30  eöa  40  bumbum 
og  þremur  básúnistum  á  hvora  hlið,  og  hermannaflokki 
vopnuðum  alt  um  kring,  sem  kallast  taliarii.  En  á  meðan 
allur  borgaralýður  gengur  heim  til  máltiðar,  ganga  allir 
ógiftir  i  þeirra  starf,  að  draga  þennan  mikla  vagn,  þangað 

•^O  til  þeir  koma  aftur  að  endaðri  máltíð,  og  ganga  aftur  til 
þessa  óþarfa  verks,  hinir  til  sinnar  máltiðar.  Pessum  afguðum 
verður  nokkru  offrað  af  hverju  húsi,  er  þeir  verða  fyrir 
dyr  dregnir,  eftir  því  sem  hver  er  megandi  til,  af  tóbak, 
risgrjón,    bitilarech,    item    þar    sem    þessu  verður  ei  offrað, 

35  verður  úthelt  rauðu  vatni.  Borgarherrann  eða  borgmeistar- 
inn,    sem  þar  kallast  almanich^),  nær  sem  þessi  afguðavagn 

^)  j®g  göt  ekki  með  vissu  sagt,  hvaðan  þetta  orð  er  komið,  líklega 
er  þó  áíðari  hluti  jjess  tamíl-orðið  maniyakkaren,  borg  rstjóri. 


279 

kemur  fyrir  hans  húsdyr,  standa  þar  2  hafrar  fullvaxnirog 
maður  meö  einn  stóran  kornsigð  í  hendi  hjá  hverjum  þeirra, 
hárbeittan,  sem  eftir  borgmeistarans  vissri  tilsögn  i  mesta 
skyndi  þá  afhöfða.  Og  eftir  það  gjört  er  slegið  larm  uppá 
allar  bumburnar  og  básúnað,  þar  með  var  þar  rauðu  vatni  5 
úthelt,  tóbak.  rís  og  bitilarech  þeim  gefið,  sem  vagninn  drógu, 
lika  sem  annarstaðar  fyrir  dyrum.  Item  á  þessum  sama  degi 
verður  blótnautum  útslept,  sem  svo  eru  kappalin,  að  þau 
nálega  ólm  eru  af  ofsælu  og  við  framandi  ofbjóðleg,  svo 
menn  hljóta  sig  til  vara  að  taka.  Vjer  nokkrir  gjörðum  10 
þeim  stórar  fortölur  um  þeirra  blindleika,  er  þau  vöktuðu, 
fyrir  meðalgöngu  vorra  þjenara,  hvernin  að  þeir  tæki 
dýrðina  frá  Drotni  og  tiUegði  hana  skepnunum,  hverju  að 
þeir  svo  gegndu,  að  þeir  sæi  Guð  eigi.  Og  þegar  að  kvöldi 
leið,  var  þessi  vagn  með  afguðunum  og  greindu  stássi  dreg-  15 
inn  í  sitt  venjulegt  pláss  aftur  gegnt  kirkjudyrum.  Og  nær 
þeir  voru  svo  þar  með  hann  komnir  því  nær,  útgengu  allar 
hórur  af  kirkjunni,  pagóga  sirke  eður  kirkjuhórur,  að  fremja 
dansleiki  fyrir  guðunum,  og  með  þeim  þeirra  meistari,  sem 
nefndist  baldor^);  þessi  selur  þær  daglega  fyrir  gjald,  bæði  20 
striðsfólkinu  og  þeim  ógiftu  i  borginni,  hvert  gjald  að  inn- 
legst  i  kirkjunnar  rentukammer,  og  verður  haft  til  hennar 
uppbyggingar,  en  þær  eiga  aftur  vist  sitt  uppheldi  af  kirkj- 
unnar  inntekt  hjá  hennar  forverjurum.  Presturinn,  sem 
oftast  situr  fyrir  kirkjudyrum,  og  kallast  brameni^);  gengur  25 
einnin  út  guðunum  að  fagna  með  stórri  auðmýkt  og  lotn- 
ingu,  og  siðan  urðu  þeir  af  þremur  þeim  útvöldustu  þeirra 
á  meðal,  sem  voru  synir  prestsins,  virðuglega  innbornir  með 
miklum  bumbuslætti  og  básúnistanna  skörpum  blæstri  og 
hljóðfæraslætti,  item  kirkjuhóranna  danslátum  i  þeim  prýði-  30 
lega    búningi,    sem  annars  þar  á  milli,  nær  þær  þjóna  ekki 


^)  o:  portúg.  bailador,  af  orðinn  bailar,  dansa:  af  sama  orðinu  er 
og  hið  alkunna  nafn  á  dansmeyjunum  við  musterin  „baiadera",  portúg. 
bailadeira,  þær  sem  Jón  Indíafari  kallar  „kirkjuhórur";  orðin  „pagóga 
sirke"  hef  jeg  ekki  áður  sjeð  notuð  um  þesskonar  stúlkur,  þær  eru 
annars  nefndar  á  tamíl  devadási  (guðsambátt)  eða  devastri  (flt.  deva- 
strigal),  og  orðið  „sirke"  er  líkl.  =  strigal  o:  stúlkur,  konur. 

^)  Brahman. 


280 

fyrir  guöunum,  er  í  kirkjuna  upphengdur,  sem  á  þann  hátt 
er  i  skikkan  og  hjer  greinir,  að  þær  hafa  sem  aðra  upp- 
brók  af  gullvefnaði  með  gimsteinum  og  perlum  veglega  til- 
sett  og  verð  er  mikillra  summu  peninga,  item  einn  veglegan 
5  brjóstadúk,  sem  og  frábært  fje  kostar,  með  öðru  frábæru 
hringa-  og  gimsteina-skarti,  sem  sett  er  á  og  af  þeirra  lík- 
ama  eftir  hentugleika.  Siðan  að  loknu  greindu  staríi  gengur 
hver  heim  til  sín. 

Pessar  greindar  kirkjufriggjur  dansa  alla  tíma  fyrir  af- 

10  guðunum  hverja  nótt  frá  náttmálum  og  til  miðnættis,  og 
um  tólftu  stund  nætur,  sem  er  miðnættisstundin,  verður  ein- 
hver  af  þeim  tólf  guðunum  útborinn  upp  eitt  stræti  og 
annað  ofan  í  vagni  með  logbröndum,  eldfuðri,  básúnum  og 
danslátum,  item  trumbslögum  og  öðru  þessháttar  vegsemdar- 

15  prjáli.  A  þetta  heyrðum  vjer  hverja  nótt,  sem  vakt  stóðum 
uppá  kastalans  skansmúr. 

Um  eitt  miðdegi  bar  svo  einn  tíma  við,  að  einn  að  nafni 
Pjetur  Lálik,  minn  góður  stallbróðir,  og  eg  urðum 
óvarlega  eftir  fyrir  utan  portin  kastalans,    hver  jafnan  lukt 

20  stóðu  um  hvert  miðdegi,  meðan  máltið  yíir  stóð,  og  undir 
eins  var  miðdegismáltið  i  borginni  haldin,  sem  og  jafnan 
plagaðist;  gengum  við  og  spátseruðum  um  torg  víða,  og 
nær  við  komum  að  þeirri  stóru  kirkju,  er  þar  stóð,  eður 
pagóga,  sat  goðapresturinn  úti  fyrir  kirkjudyrum,  og  var  að 

25  eta  bitilarech.  Við  gengum  til  hans  og  kvöddum  hann 
bliðlega.  Hann  tók  okkur  bliðlega  með  tugtugri  bendingu 
og  reverentsiu,  og  bauð  okkur  sess  hjá  sjer.  Við  slógum 
upp  á  skemt  við  hann,  nú  meðan  engir  til  sæi,  að  vildi 
leyfa  okkur  kirkjuna  innan  að  skoða.     Hann  kvaðst  það  ei 

30  voga  með  neinu  móti,  þvi  það  mundi  sitt  lif  gilda  og  em- 
bætti.  En  fyrir  okkar  langgæða  brekan  og  eftirleitni  gjörð- 
ist  sem  við  um  báðum,  þó  bljúgur  væri,  fyrir  tilsagt  verð, 
og  vildi  hann  að  við  afdrægjum  okkar  skó,  og  bauð  okkur 
höndum  að  okkur  halda  og  ekkert  mein  gjöra,  utan  augum 

35  renna,  annars  kvað  hann  sitt  og  okkar  lif  giida.  Skó 
vildum  við  ei  af  draga,  enn  út  og  inn  gengum  við  spak- 
ferðugt  og  án  alls  piltskapar,  hvað  hann  að  lyktum  prísaði, 


281 

og  skildum  við  vel  við  hann  að  loknum  launum.  Ei  var 
þar  inni  annað  að  sjá  utan  þá  6  afguði  hvorumegin,  og  þá 
þrjá  þeirra  æðstu  á  gafli,  yíir  því  altari  veglega  tilreiddu, 
er  þar  stóð;  og  búningur  þeirra  kirkjukvenna,  er  uppi 
hjekk,  og  fyr  heíir  nefnt  verið.  5 


XIX.   KAP. 

Innan  borgar  og  utan  standa  mörg  goðahús,  sem  nætur 
og  daga  Ijóslampar  inni  brenna.     !rar  inni  standa  þeirra  12 
afguðir,    og  einn  af  þeim  æðstu  þremur  hinn  13.  á  miðjum 
gaíli.     Oft  gengum  vjer  þar  inn,  þá  engir  til  sáu,  en  ei  þó  10 
eg,    heldur    stóð    eg    vakt    úti,    og  fyrirbauð  eg  þeim  neitt 
vont    aðhafast,    en    Ijós  slöktu  þeir,    en  eg  hjet  þeim  harð- 
indum   ef  goðin  bryti  eða  svívirðingar  sýndu,    hvað  eg  oft- 
lega  naumlega  fjekk  hindrað,    svo  sem  einn  tíma  skeði,    að 
einn  Hollenskur  svívirti  þann  æðsta,   er  á  gaíii  stóð,  er  um  15 
nótt  skeði,  og  oss  lá  fyrir  i  fár  að  koma,  en  það  hindraðist, 
þvi  það  var  vitnalaust,  hverjir  helst  af  oss  það  gjört  hefðu. 
Fyrir    utan  sinar  kirkjur  og  goðahús  hafa  þeir  fagra  lunda 
af  oleoviðartrjám  með  dýrri  frjósemi  uppvaxna,   en   þá  um- 
kring  eru  fagrar  íiatir  sljettar.     í  þessum  lundum  á  sumrin  20 
veita    þeir    sínum    afguðum    tilbeiðni  með  matoffri,  svo  þar 
stendur    pottur    við    pott    og    eldur  undir.     Ei  máttum  vjer 
þar   inn    ganga,    utan  á  horfa  i  nálægð.     Pk  eru  enn  aðrir 
lundar,  i  hverjum  að  standa  afguðir  ýmislegra  mynda,    sem 
almenningur    og    fátækt   fólk  tilbiður  og  þar  með  framandi  25 
af  almúgafólki,    er  til  borgarinnar  sína  leið  leggja  með  eitt 
og  annað  til  kaups,  af  hverju  þeir  hljóta  öllu  toll  að  gjalda, 
jafnvel  af  mykjuskánum,  þvi  þeir  halda  mikið  af  þeim  vegna 
kúanna,    og    í    þeim   brenna  þeir  öll  sin  lik.     En  þann  toll 
allan    til  sjóar  og  lands,  sem  þar  inntekst,    tillagði  kóngur-  30 
inn    sá    heiðni  vorum  kastala,  uppá  vors  kóngs  vegna,    þvi 


282 

allar  þær  skútur,  sem  þeir  kalla  siampanur^),  er  þar  sigldu 
fyrir,  hlutu  kastalanum  toll  að  gjalda.  En  nær  það  viðbar, 
að  þeir  hjeldu  frá  og  vildu  ei  tolla,  urðum  vjer  með  tólf- 
æring  eftir  þeim  að  róa,  en  ei  vjer,  heldur  sjálíir  Indianar, 
ð  en  vjer  sátum  vopnaðir  með  brennandi  lunta,  svo  þeir  með 
nauðgan  urðu  tollinn  að  láta. 

Nú  er  að  tala  um  þeirra  hátíðahöld,  með  því  áhrært 
er  um  þeirra  goðahús  og  dýrkan  til  sinna  afguða  og  offranir, 
um   hvern  þeirra  galenskab  margt  væri  íieira  að  tala  ef  tiÖ 

10  tilfjelli.  Eigi  á  björtum  degi  heldur  á  nætur  halda  þeir 
sínar  hátiðir,  danslæti  og  æíintýrleg  spil,  með  ýmislegum 
myndum,  er  þeir  sig  með  búa  og  iklæða,  þau  afguðaspii 
með  stórri  list  og  meistarasnilli  að  leika  og  spila  við  stór 
bál  og  blys,  hvar  uppá  vjer  eitt  sinn  sáum  með  óglöggleika 

15  af  vorum  skansi,  og  þó  um  nótt.  Eitt  þeirra  spil  virtist  oss 
likt  Jónas  spámanns  historiu,  i  þvi  hann  hvalurinn  svelgdi 
i  sig,  þvi  einn  þeirra  iklæddi  sig  hvalsmyndan  og  svelgdi 
þann,  er  þar  til  kjörinn  var  og  framkastaður.  Og  þessir 
búningar    til  þessara  afguðaleika  verða  upphengdir  i  þeirra 

20  kirkjur  og  þar  til  varðveittir.  Annað  spil,  sem  vjer  sjeð 
gátum,  var  þessháttar,  að  einn  maöur  tekur  sjer  sjö  epli  i 
vinstri  hönd  og  úttinir  þau  öll  með  hraðasta  hætti  i  kring 
sig  miðjan,  og  eftir  því  sem  þau  koma  i  hans  lófa  hvert 
eftir   annað,    svo    útgrýtir    hann  þeim  aftur,    svo  þau  nema 

25  aldrei  staðar,  heldur  sem  eitt  hjól  renna  i  kring  um  hann 
svo  hart,  að  þau  ei  eygjast  nema  þyturinn  og  sem  eitt 
þeytispjald,  en  ekkert  þeirra  á  jörð  fellur,  en  að  þrotnum 
þessum  leik,  falla  þau  öll  hvert  eftir  öðru  i  hans  lófa.  triðja 
leik    sáum    vjer    þann  (og  tiðar),  að  þeir  taka  tvo  ali,  einn 

30  stærri  og  annan  minni,  og  sá  á  þeim  heldur  kastar  þeim 
minni  i  loft  upp,  og  nær  hann  vill  niður  á  oddinn,  otar 
hann  þeim  alsoddi  upp  i  mót  honum,  er  hann  i  hendinni 
ber,  og  svo  gengur  hann  mörg  hestsskeið,  að  sá  litli  alur, 
sem  laus  er,  fellar    aldrei    niður,   fyr   en   hann    tekur  hann 


1)  z=    champana,    sampan,    líkl.    úr    malajisku    upprunalega;     svo 
kallast  nokkurs  konav  litlir  bátar  þar  eystra  (Yule-Burnell). 


283 

í  sinn  lóf a,  og  þetfca  kallasfc  að  láfca  leika  á  als  oddi.  Margt 
íieira  leika  þeir  gamansamt  og  furðanlega  fásjeð.  Einn  klúr- 
legur  leikur  var  þar  um  vefcurinn  innbyggjurunum  uppsefcfcur 
og  fcilsagður  að  leika,  þeim  er  vildi  það  fcil  gjalds  vinna,  að 
sfcinga  gafc  i  gegnum  sinn  aíivöðva,  og  þar  í  gegn  skyldi  5 
einn  mjór  línuþinur  dragasfc,  hver  lína  að  fesfc  var  upp  i 
einn  eikarfcopp,  og  skyldi  sá  maður  þangað  vindasfc,  og  nær 
fcilsagðisfc  varð  honum  ofan  hleypfc  [og  slepfc]  i  einu  á  þessari 
línu,  sem  á  snið  fcil  jarðar  lá,  á  hverri  hann  hjekk  með  sín- 
um  handlegg  með  öllum  sínum  þunga,  og  i  gegn  lá  gjörða  10 
und.  Sumir  urðu  vifclausir  og  ómegna,  nær  þeir  ofan  hrukku. 
Vor  linvaskari  Afchrumbus  var  einn  þessara,  sem  svo 
mikið  fcil  gjalds  gjörðu,  hverjum  vjer  sfcórar  ávifcur  veifcfcmn, 
og  lofaði  aldrei  offcar  þreyfca  skyldi. 

Nærri    kyndilmessu    um    vefcurinn    kom    þeirra    presfca-  15 
höfðingi    eður    biskup    fcil    þeirrar    borgar,    sem  undir  vorn 
kasfcala    Dansborg    lá,    Trangobarich   að   nafni,    og  viðar  fcil 
allra  annara  borga,  sem  i  hans  sfciffci  og  umdæmi  voru.    Og 
fyr   en  kom  að  þeirri  móðu,    sem  á  saðausfcursiðu  við  kasfc- 
alann  lá  (i  hverri  að  voru  margslags  íiskar,  ormar  sfcórir  og  20 
krókódilar),  sendusfc  boð  áður  fyrir  honum,    svo  ei  óvarlega 
upp  á  kæmi.     Varð  þá  skjófcfc  viðbrugðið  i  borginni.     Tóku 
þá    allar   kirkjuhóriir  sig  með  venjulegu  skarfci  að  prýða  og 
sfcaffera,    og  alfc  sfcaðarins  sfcriðsfólk  sig  að  fcilbúa,    ifcem  allir 
goðaþjenarar  með  presfcunum.     f  essi  allur  skari  með  mörg-  25 
um  bumburum  og  básúnisfcum  gengu  af  borginni  lifcinn  veg 
ofan    effcir    fögrum  söndum,    svo  sljefcfcum  sem  verða  kunna, 
hverjir    svo    fagrir    eru    nær  maður  i  móti  sólu  gengur,    að 
ein  ögn  sýnist    sem  fegursta  gull  en  önnur  silfur.     Og  nær 
þessi    prestahöfðingi    á  einum  fil  yfir  móðuna  fór  og  miklu  30 
föruneyti,    og    lá    i    sinum    palakin,    i    hverjum    hann    var 
borinn,  sá  af  filsbeinum  gjörður  var,  gyltur  og  með  göfugu 
smíði  tilsettur,  tók  allur  þessi  skari  til  að  auðsýna  sitt  vana- 
legt    stáss    með  trumbslögum,  básúnum,  hóranna  danslátum 
og    striðsmannanna    vopníimi,    og   sá  larmur  og  þvilíkt  lát-  35 
gæði    varaði  á  allri  heimleið  þeirra  til  borgarinnar,    þar  til 
hann   kom   heim    að    kirkjunni.     Var   þá   slegið  uppá  allar 

19 


284 

bumburnar  og  básúnerað  og  kvinnurnar  i  sinni  umbyltan 
Ijeku  margvíslega  fyrir,  eftir  þeirra  háttum,  sem  þeirra 
baldor  fyrirmyndaði,  sem  þeim  daglega  stjórnar,  sá  eð  hefir 
eina  klingjandi  og  skært  hljóðandi  koparplötu  í  sínum  vinstra 
5  lófa,  á  hverja  hann  með  einum  sjerdeilis  nertugum  stál- 
hamri  klappaði,  og  með  það  slag  í  hvert  sinn  þær  skyldu 
dansmyndina  fremja.  öiðan  gekk  hann  í  kirkjuna  og  var 
þar  i  langri  tilbeiðslu  fyrir  guðunum,  og  á  meðan  varð 
ein   bóma    sem  eitt  hátt  mastur  úti  fyrir  kirkjugarðshliðinu 

10  uppreist,  og  efst  i  hennar  toppi  eitt  veglegt  sæti  tilreitt,  i 
hvert  hann  um  niundu  stund  nætur  þeirrar  uppstje,  og  þar 
þær  þrjár  klukkustundir  til  miðnættis  kyrlega  út  dvaldi,  á 
hverri  eykt  að  var  i  munnlegu  samtali  við  Satan,  svo  sem 
gömul    ólofleg    vísa  jafnleg  er  hjá  þeim  Malabaris,  í  hverju 

15  slikra  yfirpresta  stifti  og  umdæmi  á  þessum  nefndum  tima 
sjerhvers  árs,  sem  er  þann  1.  Febrúarii.  í*vi  að  þeirra  trú 
er  svo  varið,  að  þeir  eiginlega  tilbiðja  Satan,  og  af  honum 
óska  sjer  og  árna  alls  þess,  sem  þeim  þykir  sig  um  varða. 
í^vi  þeir  segja,  að  Guð  almáttugan,  þann  sanna  og  blessaða 

20  dýrðarinnar  og  friðarins  höfðingja  og  kóng  eilifðarinnar 
þurfi  þeir  ekki  að  tilbiðja,  því  hann  sje  góður  og  friðsamur, 
án  stygðar  og  styrjaldar,  og  með  því  hann  sje  svo  mjög 
bliðlundaður,  þá  hafi  hann  ei  viljað  kífa  við  Satan  nje  striða, 
eður    hafa    hann    sjer    i  nálægð,  heldur  afdeilt  honum  sinn 

25  samastað,  hvar  hann  mætti  yfir  drotna,  sem  er  loftið,  jörðin 
og  sjórinn.  Og  með  þvi  Satan  væri  illur  og  mjögtýranniskur, 
þessvegna  hlyti  þeir  hann  að  tilbiðja  og  hann  með  sinni 
iðuglegri  tilbeiðni  og  offrunum  til  friðs  að  stilla.  I'ess  vegna 
skyldi  nú  sá  yfirprestur  þeirra  aðfrjetta  Satan  i  vinsamlegri 

30  viðræðu,  hverrar  náðar  þeir  ættu  af  honum  á  eftirkomandi 
ári  að  vænta,  um  öll  árgæði  lands  og  sjóar,  og  nær  skip 
kæmi  frá  Danmörk,  um  strið  og  gagnlegar  höndlanir  og 
annað  svoddan.  En  á  meðan  svo  fram  fór  þeirra  á  milli, 
varð    eitt    bál    mikið  kynt  og  upptendrað  um  kring  nefnda 

35  bómu.  Og  að  lokinni  eykt  og  viðræðu  þeirra  á  milli  mátti 
presturinn  fleygja  sjer  úr  öndverðum  topp  trjesins  i  það 
brennandi    bál,    til    vitnis,    að    ef   þaö   bál  honum  ei  grand 


286 

gjörði,  þá  skyldi  þeirra  samtal  gegnsatt  reynast  eftir  prests- 
ins  framburði.  Og  nær  hann  úr  bálinu  gekk  heill,  varð  á 
bumbur  barið  og  básúnerað,  einnin  af  dækjum  danslæti 
margskonar  framin  og  með  hermanna  hárri  siguremjan  við 
leik  lokið.  5 

Að  næsta  morgni  ferðast  prestur  þaðan  og  i  nálægustu 
borg,  sem  nefndist  Trichlagour^).  í  þá  borg  gengum  vjer 
oftlega,  nær  oss  gafst  til  leyíi,  að  skoða  þá  veglegu  goða- 
kirkju  og  hennar  veglegu  uppmúran,  því  hún  var  öll  utan 
með  ýmisleg  bilæti,  og  hver  þró  neðarst  í  hennar  múr-  10 
"^^ggj^^  svo  gjörð  fyrir  unga  og  eldri,  að  þeir  máttu  sig 
þar  í  leggja  og  sina  bæn  þar  inni  gjöra,  svo  mót  var  fyrir 
höfði,  höndum,  hnjám  og  öllum  likamans  liðamótum.  Einn 
mjög  hár  kirkjugarður  var  hana  umkring,  hvar  uppá  stóðu 
myndir  margra  kvikinda  meistarlega  afmálaðar,  hverjar  15 
álengdar  sýndust  sem  lifandi  væri.  Sú  borg  lá  eina  mílu 
vegar  frá  vorum  kastala. 

Einn   aldingarður  vænn  lá  þriðjung  úr  mílu  frá  vorum 
kastala.     Firna    þrátt    gengum    vjer    þangað,    þó  Indíanum 
lítt  likaði,  sakir  troðnings  helst.    f  ar  vóx  eitt  gras,  það  eitt  20 
sjerdeilis  að  sköpun  og  lit,  á  meðal  annara  margra  og  ýmis- 
legra,  og  með  undarlegri  luktan,  sem  þeir  kalla  dýfelsgras^), 
og    er   þar   haft    að    stóru    áliti.     Pað    gras  brenna  þeir  til 
púlvers    eður    dufts,    og  segja  þeir,    að  því  dufti  eður  ösku 
fylgi.  sá  íirnakraftur,  að  þar  sem  þeirri  grasösku  verður  niður  26 
sáð,    að    strax    úr  þeim  sama  stað   ílýi  sá  óhreini  andi,    og 
þvi  er  sú  siðvenja  i  sjerhverri  borg  Narsinga-kóngsrikis,  að 
þessa    grass    ösku    verður    á    sjerhverju   vori   um    sjerhvert 
borgarstræti   niður    sáð    og  út  fyrir  portin  sjerhvers  staðar. 
Og   i  sjerhverri   borg   þess    rikis    eru    7  menn  þjónandi  til  30 
þeirrar  iðju  að  niðurdreifa  þessari  ösku  i  sama  mund  dags, 
er   nú    var   greint,    svo    Satan  burt  rými  úr  þeirri  borg  og 


^)  líklega  er  átt  við  bæian  Tirukkadhavur  (Trukkulur,  Trikkelore). 

2)  holl.  duyvelsgras,  djöflagras.  Líklega  er  átt,  við  darbha-gras 
(poa  cynosuroides),  sem  Indverjar  trúa  að  mikil  náttúra  fylgi,  og  nota 
til  ýmislegra  heilagra  athafna.  .    ;; 

19* 


286 

gjöri  ei  skaða,  hvorki  með  eldbruna  eða  nokkru  öðru,  hvað 
þó  þrátt  skeður,  að  sá  vondi  andi  brennir  þar  þrátt  af  um 
nætur  heil  stræti  og  verða  þeir  7  menn  að  nafnbót  kallaðir 
dýfeljagarar^).      I^eir     spila    þar    fyrir    utan    daglega    fyrir 

ö  afguðum  á  hljóðfæri,  því  þeir  taka  sjer  ei  aðra  iðju  fyrir 
hendur  af  engu  til.  Peir  ganga  með  gula  öskusekki  sjer  á 
herðum,  hverja  þeir  uppsetja  á  hverju  nóni,  og  hafa  stafi 
með  ýmsum  litum  sjer  i  höndum,  og  eru  allir  balsameraðir 
með  ýmsum  color  og  farfa.     En  þessi  aldingarður,  hvar  inni 

10  þetta  gras  vex,  er  eiginlega  kirkjunnar  og  staðarins  eign, 
og  sje  þarum  nóg  sagt  að  sinni. 


XX.  KAP. 
Nú  eftirfylgir  stutt  fráskýring  um  aðferð  Indianiskra,  þá 
þeir  úthefja  sina  dauðu  og  hrenna  þeirra  likami  uta/n- 
15  borgar. 

Á  þriðja  degi  eftir  hvers  þeirra  andlát  verða  likin  út- 
höfð,  en  á  meðan  þau  eru  heima  í  sínum  húsum,  syrgja 
ekkjurnar  með  sínum  nágrannakonum,  skyldum  og  tengd- 
um,    þrisvar   á  hverjum  degi  í  afdeildu  takmarki  fyrir  utan 

20  húsið  með  hryggilegri  aðferð  og  sorglegri  ásýnd,  svo.  þær 
berja  sig  og  bita  i  hendur  og  hold  og  í  andlit  pústra,  klóra 
og  klipa,  svo  þær  bláar,  blóðugar  og  benjaðar  eftir  standa. 
Pess  á  milli  falla  þær  með  einum  hast  til  jarðar,  ausa  þær 
moldu   yfir   höfuð   sjer  og  hana  upprífa  og  sinn  munn  með 

25  hana  fylla,  velta  sjer  og  áminnilega  veina.  En  nær  sú 
sorgarhrið  i  sjerhvert  sinn  er  yfirstaðin,  standa  þær  strax 
upp  og  kveða  sín  sorgarkvæði  þess  á  milli,  inn  til  þess  þær 
aftur  upphefja  sína  sorgarlega  atferð.  Pessi  sorg  þeirra 
stendur   yfir    i    hvert   sinn  eina  klukkustund.     Siðan  ganga 

30  þær   inn    aftur.     En  á  þeim  degi,    sem  sjerhvert  lik  verður 


')  auðsjáanlega  úr  hollensku,  duyveljager  o:  djöíiaveiðandi. 


287 

út  boriö  fyrir  suðvesturport  staðarins  í  vist  afmarkað  pláss, 
þar  sem  plagast  jafnan  líkin  að  brenna,  þar  í  þeim  stað  er 
gjörður  einn  laufskáli  ferdyraður  og  inn  i  honum  eru  niður- 
hlaðnar  mykjuskánir  þurrar,  hvar  likið  verður  upp  á  lagt. 
Nú  sem  likið  er  útborið  af  húsinu,  stendur  þar  einn  vel  til-  5 
reiddur  palakin,  sem  vera  skulu  likbörur  hins  dauða,  hvar 
inn  sá  framHðni  verður  lagður  á  eina  sæng,  og  yíir  linklæði 
haft  með  mörgum  litum,  og  með  silkiklæði  yíir  tjaldað  með 
veglegum  farfa  ýmislegum.  Svo  nær  þeir  likið  upphefja  á 
sinar  axlir,  sem  almennilega  af  fjórum  borið  verður,  verður  10 
strax  á  18  bumbur  slegið  með  einum  larm,  og  i  þrjár  bá- 
súnur  blásið,  og  ganga  tveir  þeim  f ramliðna  á  hægri  hönd 
en  eiun  til  vinstri  handar;  einn  maður  gengur  hvoru  megin 
við  líkið  með  heytuggu  i  hvorri  hendi,  sem  gegndýfð 
er  i  oleo,  hver  upptendruð  verður  með  eldi,  og  gefur  mikið  16 
lög  og  glampbirtu  af  sjer.  Sje  það  kvinna  manns,  þá 
gengur  bóndi  hennar  næst  likinu  og  þeir  nánustu  og  mikill 
fólks  fjöldi  af  borgarlýð  i  pörum,  allir  með  orðentligum 
hætti,  en  smárill  undan,  hverjir  að  keyptir  eru  með  þeim 
eldri  til  að  syrgja  og  sem  verst  að  láta,  einkum  þegar  rik-  20 
ara  manna  börnum  fellur  til  sin  feðgin  og  nákomna  að 
syrgja,  svo  nær  laun  skulu  lúkast,  fá  þeir  tvöfalt  sem  verst 
hafa  látið  og  eru  bláir  og  blóðugir,  rifnir  og  hárreittir.  Auð- 
kendur  er  þeirra  bumbusláttur,  nær  þeir  fylgja  sinum  dauðu 
út  að  brenna,    þvi  það  gengur  alt  til  með  sorglegri  aðferð*  26 

Og  nær  þeir  koma  út  þangað,  sem  líkin  plaga  að  brennast, 
sem  er  utan  borgar,  þar  nefndur  laufskáli  stendur,  ^anga 
þeir,  sem  likið  bera,  þrisvar  i  kringum  þennan  laufskála, 
rjett  sólarsinnis,  og  siðan  i  hann  innleggja  þeir  likið,  ofan 
á  þanH  harða  mykjuskánahlaða,  er  þar  fyrirf ram  er  niður-  30 
hlaðinn,  og  sá  maður,  sem  plagar  að  þjóna  þeim  dauðu,  er 
strax  þar  fyrir  hendi,  hver  eð  í  þennan  laufskála  strax  inn- 
gengur  og  hagar  þeim  dauða  við,  svo  hann  liggur  á  sina 
vinstri  hlið.  Siðan  ganga  inn  allir  frændur  og  tengdamenn,  og 
taka  með  sjer  það  allslags,  sem  sá  dauði,  þá  hann  var  lif-  36 
andi,  lagði  sjer  til  fæðu,  sem  er  af  fiski,  soönum  risgrjónum, 
hænsnakjöti,    aldinum,    tóbak    og    bitilareoh.     Og    nær  þeir 


288 

allir  hafa  honum  því  offrað  og  lagfc  upp  á  hans  varir,  þá 
tekur  hann  það  burfc  aftur  alt  þessi  áðurnefndi  maÖur,  og 
lætur  það  sem  i  aðra  mundlaug,  og  verður  siðan  með  hon- 
um  uppbrenfc.  Og  nær  þetta  er  svo  algjört,  ganga  allir 
5  náungar  út,  en  þessi  maður  vippar  þeim  dauða  í  kring  meö 
skyndi  og  brýtur  hann  úr  hnjáliðunum,  og  leggur  báða 
hans  fætur  undir  hans  kvið,  en  hann  sjálfan  á  grúfu,  og 
breiðir  það  ytra  linlak  utan  um  hann  allan,  er  hann  haft 
heíir    daglega    um    sig    miðjan,  þá  hann  lifði,  er  þeir  kalla 

10  Meken^).  —  Peirra  klæðnaður  er  ekki  utan  það  klæði,  en 
sumir  hafa  ekkert  um  sig  miðja  utan  eina  þrikantaða  blöku 
ofan  fyrir  sina  blygðan.  Sumir  hafa  dúk  litinn  um  sitt  höfuð, 
með  þessum  sama  dúk  verðurþeirra  ásjónabyrgð  og  þeirrahöfuð 
umdregið.  Siðan  eru  innbornar  enn  meiri  harðar  mykjuskánir, 

15  og  þeim  hleður  sami  maður  ofan  á  hinn  dauðaogumkringhann 
með  sniUilegri  hleðslu,  og  að  öllu  svo  búnu  gengur  hann 
át  af  þessum  laufsal.  Svo  ganga  allir  náungar  saman  i  einn 
hóp  og  halda  hendi  hver  um  annars  háls  i  einum  hring,  og 
upphefja    miklar    hrinur    og  há  óp  með  hryggilegri  sorgar- 

20  aðferð  og  eymdarlátum,  og  ganga  þrisvar  rjettsælis  i  kring 
nefndan  laufsal.  En  allur  smáriU  og  þeir  sem  fj'lgja,  þeir 
klóra  sig,  kreista  og  klípa,  ausa  moldu  i  höfuð  sjer  og  bita 
sig  i  hendur,  pústra  sig  og  uppfylla  sinn  munn  af  moldu 
og  dufti.     Að  þessu  öUu  svo  búnu  verður  laufsalnum  burtu 

26  svift  með  öUu. 

Par  eru  á  meðal  innbyggjaranna  landsins  eður  þeirra 
Malabari  þeir  menn,  sem  nefnast  Pragier  eður  Prægier^),  og 
eru    þeim  Malabarisku  viðbjóðlegir  og  af  þeim  i  forakti  og 


^)  er  varla  úr  tamíl,  á  því  máli  er  þesskonar  dúkur  kallaöur  göv- 
anam,  en  máske  er  orðið  úr  hollensku  kleedje,  þ.  Kleidchen,  lítill 
dúkur  eða  klæði,  og  hefur  Jón  Indíafari  þá  heyrt  Hollendinga  eöa 
íjóðverja  á  kastalanum  kalla  þetta  fat  svo. 

')  þetta  er  auðsjáanlega  sama  sem  orðið  pariah  (á  tamíl  parai), 
sem  er  notað  um  menn  af  lægstu  stjettum  víðsvegar  á  Indlandi,  og 
þaðan  komið  inn  í  mörg  Norðurálfumál.  I  ýmsum  eldri  fræðibókum 
er  sagt  að  það  sjeu  menn  fyrir  utan  stjettir,  en  svo  er  ekki,  orðið  er 
samnefni  fyrir  margar  lágar  stjettir,  og  sumstaðar  á  Indlandi  eru 
jafnvel  til  stjettir,  sem  eru  taldar  standa  skör  lœigra  en  paríarnir. 


289 

forsmán  hafðir  og  haldnir,  af  þvi  þeir  eru  framandi,  fátækir, 
og  eta  sjálfdauð  naut  þeirra  Malabarisku,  hver  þeir  um 
nætur  á  laun  inn  draga  í  sin  hús  sjer  til  fæðslu,  nær  eig- 
endur  hafa  húð  afflegið.  tessa  menn  hafa  þeir  og  kaupa 
til  hryðjuverka,  og  á  meðal  annars  kaupa  þeir  4  menn  af  5 
þessum  Pragier  i  hvert  sinn  nær  lik  skuki  brennast  til  að 
bera  þangað  nýja  og  blauta  kúmykju  til  að  yfirþekja  og 
hylja  líkið  og  allan  þann  umbúning,  svo  það  stöðvi  eldsins 
bráða  brenslu  og  líkaminn  þess  heldur  gjörsamlegar  upp- 
brenni,  svo  beinin  á  næsta  morgni  liggja  tóm  og  drifthvit  10 
eftir  í  öskunni,  hver  af  náungunum  verða  gjörvöll  saman- 
lesin  og  tínd,  og  með  snilli  upphlaðin  í  ferkantaða  og  upp- 
mjóa  standhrauka,  og  verður  daglega  þeim  svo  af  náung- 
unum  við  makt  haldið,  nær  þeir  af  storminum  niður  hrynja. 
Strax  að  morgni  ganga  frændur  út  til  nefndrar  eldgrafar  15 
og  taka  eitt  eða  tvö  sjerdeilis  bein  úr  likamanum,  og  að 
öllum  hinum  upphlöðnum  ganga  þeir  heim  með  þau  bein 
og  láta  í  mortel  og  steyta  þau  til  púlvers,  þar  af  gjöra  þeir 
farfa  hvitan,  með  hverjum  þeir  smyrja  sig  yíir  brjóstin  bæði 
þrjú  strik,  og  yfir  hvern  aflvöðva  handleggsins  þrjú  strik,  20 
og  yfir  ennið  þrjú  strik.  Pessum  nefndum  teiknum  halda 
þeir  á  sínum  likama  við  makt  heilt  ár  um  kring  i  staðinn 
sorgarklæða,  sem  tíðkast  meðal  annara  þjóða.  Og  fyr  en 
likmenn  ganga  frá  þessum  umbúningi,  gjöra  þeir  gagnvart 
vindi  eina  holu  á  þessa  gröf,  inn  að  þeim  hörðu  skánum,  25 
hvar  inn  þeir  settu  eina  heytuggu,  hverri  þeir  áður  fyrri 
dýfa  i  oleo,  eldkveiktri  og  logandi,  sú  er  upptendrar  alla 
gröfina.  Og  að  svo  öHu  viðloknu  ganga  líkmenn  heim,  og 
nær  þeir  koma  á  miðja  leið,  setja  þeir  sig  þar  niður,  og  að 
gjörðum  reikningsskap,  hvað  sú  likför  kostað  hefir,  verður  30 
sjerhverium  peningur  útgreiddur,  eftir  sem  hver  er  um- 
kominn,  frá  meira  manni  til  hins  minsta.  Siðan  géngur 
hver  heim  til  sin,  og  lyktar  þar  framar  um  að  tala,  utan 
hvað  áhrærir  þær  konar,  er  sig  láta  viljugt  lifandi  brenna 
með  sinum  mönnum  dauðum,  af  kærleik  til  þeirra,  hvern  35 
þær  þar  með  auðsýna. 

En  hverjar  þær  konur  sjeu,  er  slíkt  leyfist  að  gjöra  og 


290 

syjö  breyta,  eru  þessar.  Fyrst  sú  kona,  sem  ryktuð  verður, 
að  hún  hafi  mann  fram  hjá  bónda  sínum,  en  ei  hefir  be- 
vísast  satt  vera,  og  deyi  svo  hennar  bóndi,  þá  er  það  svo 
sem  hennar  eiður,  að  hún  gengur  lifandi  viljugt  i  bál  með 
5  bónda  sínum,  þar  með  augljóslega  ávísandi  að  hún  engan 
framar  en  sinn  ektámann  elskað  hafi ;  en  hver  af  þessháttar 
kvennmönnum  ei  svo  breytir,  verður  siðan  framar  meir  til 
æfiloka  aldrei  ærleg  haldin,  og  ei  má  hún  hafa  sess  nje 
samneyti  með  þess  lands  erlegum  kvennmönnum.     Ein  slik 

10  kona  Ijet  sig  þar  með  slíkum  hætti  um  vorn  þardvalar  tíma 
með  sinum  bónda  lifandi  brenna,  sú  eð  með  mikilli  gleði 
og  hljóðfæraslætti  gekk  og  lagði  sig  í  fang  sínum  Uðna 
manni  og  hann  að  sjer  faðmaði,  hverri  þangað  fylgt  var 
með    bumbum    og    básúnum  i  flokki  margra  giftra  kvenna. 

15  Ein  kaupmannskvinna  þar  í  borginni  f jekkst  naumlega  frá 
að  brennast  með  manni  sinum,  utan  fyrir  sterka  tilhlutan 
vorra  yfirmanna,  þvi  öU  mál,  sem  í  borginni  tilfjellu,  voru 
fyrir  rjett  innlögð  upp  á  kastala,  og  skyldu  trakterast,  dæm- 
ast    og    úrskurðast    eftir    þeirri    kónglegri    befalningu.      Sú 

20  önnur,  sem  leyf ðist  að  brennast,  ef  svo  vildi,  var  þesshátt- 
ar  kona,  er  engin  börn  átti.  Annars  leyfðist  ei  að  nokkur 
brendist.  ,    f 


•■i   : 


VfrO^   '; 


XXI.  KAP 


-i  Sterkt  lögmál  hafa  þessir  Indíanar  yfir  sjer  i  hverju 
25  málaferli  meðal  allra  stjetta  þar  i  landi,  og  sjerdeilis  straff 
til  hvers  brots;  svo  brúka  þeir  hengingar,  steglur,  eld  og 
margskonar  kvalræði,  hálshögg,  beinbrot,  klipingar,  inni- 
sveltur  og  ormabit.  Par  var  maður  og  kvennsvift  upp,á 
kóngsgarðinum  einn  tima,  þá  vor  general  reisti  til  Travan- 
30  zour,  sem  smeigt  var  einum  stórum  járnbolti  i  gegnum  hvors 
þeirra  báða  kálfa,  i  hverju  þau  vöfruðu  nakin  daglega  bæði. 
Ei   fjekk    eg    þeirra    afbrot   aö  vita.     Hvort  hjóna,  sem  sig 


291 

mis'sjer  i  sinum  ektaskap,  hljóta  mikið  straff  að  úttaka  með 
mörgum  hætti,  hvers  hætti  eg  ei  minnist;  item  ungar  og 
ógiftar,  að  sinu  ráði  spjölluðu,  fá  með  sínum  krenkjurum 
mikið  straff  og  æruhnekki,  en  hver  sú,  sem  ei  treystir  sjer 
til  sig  erlega  að  halda,  henni  leyíist  að  gefa  sig  úr  selskap  5 
ærlegra  og  úr  borginni  i  samfjelag  hinna  krenktu,  hverjar 
vera  verða  utan  staðar  portanna,  og  þar  kallast  avasari 
magni,  hvað  eð  útlegst  hóra. 

Sirka  kallast  þar  kvennsvift,  ábhœ  ó  faðir,  ammcBf  6 
móðir,  nica  herra,  nerpa  kalla  Indianar  eld,  tanari  vatn,  10 
cundovara  að  sækja  hvað  fyrir  sig,  irima  bróðir,  irimœ 
systir,  vele  sá  eða  það  sem  gamalt  er,  tingra  aÖ  eta, 
toccuna  tingrani  eti  þjer  dálitið,  ni  er  þjer  eða  þú,  cul- 
crani  drekki  þjer,  culcrulidt  er  krús,  toppe  hattur,  pacra 
er  að  horfa  eftir  nokkru,  ine  pacrani  að  hverju  geymir  16 
þú?,  angra  er  að  ganga,  ine  angrani  hvert  gangi  þjer?, 
cumhride  sá  sem  hár  er,  'metta  mikið,  tai  tik,  teyra  mjólk, 
lette  eður  lecte  er  hleypt  mjólk,  humharda  fallbyssa,  spen- 
gardi    smábyssa^).     Eg   minnist   ekki  úr  þeirra  máli  meira, 


^)  Hr.  Chr.  Schlesch,  gjaldkeri  Trúboðsfjelagsins  danska,  semhefur 
dvalið  langvistum  á  Suður-Indlandi,  og  er  ágætlega  að  sjer  í  tamíl, 
hefur  gjört  mjer  þann  greiða  að  skýra  þessi  orð  fyrir  mig.  Pau  eru 
flest  talsvert  afbökuð,  og  sum  er  ekki  hægt  að  segja  um  með  vissu 
hvað  á  að  vera.  —  Avasári  er  =  hórkona,  og  þykir  ófínt  orð,  fínna 
er  að  segja  vipasari;  hvað  magni  er,  er  ekki  vist,  tamíl-orö  er  það 
tæplega;  abbæ  =  appá,  vocativus  af  appen,  faðir;  ammæ  =  ammá, 
voc.  af  ammál,  móðir;  nica  =  najagan,  herra,  höfðingi;  sirka  =  stri 
kona,  flt.  strígal;  nerpa  =  neruppu,  eldur;  tanari  =  tannir,  vatn; 
cundovara  =  konduvara,  sækja;  að  því  er  snertir  irima,  irimæ  og  veli 
er  óvíst  hvaða  tamíl-orð  þau  eiga  að  tákna;  tingra  —  tinna,  borða; 
toccuna  tingrani  mundi  á  hærri  stjetta  tamíl  heita  kondsjam  tinnu  ni; 
ni  =  ni,  þú;  culcrani  =  kudi  (ni),  drektu;  culcrulidt  er  óvíst  hvað  er; 
toppe  t=  toppi,  hattur  (lánað  úr  hindústönsku) ;  pacra  =  parkka,  gæta  að 
e-u;  ine  pacrani  =  jenna  parkkiráj  ni,  að  hverju  ertu  að  gæta?  angra  er 
líkl.  afbökun  úr  2.  pers.  í  eintölu  =  nadakkiráj,  þú  gengur;  ine 
angrani?  =  jenge  pögiraj  ni,  hvert  ertu  að  ganga?  cumbride  er  óvist 
hvað  er;  metta  =  metta,  mikið;  táj  er  alment  orð  sem  þýðir  móðir; 
nái  er  =  hundur;  teyra  =  tajir,  súrmjólk;  lette  er  líkl.  ekki  tamíl  en 
portúgalska  orðið  leite ;  bumbarda  og  spengardi  eru  ekld  heldur  tamíl- 


292 

því  það  er  alt  gleymt  sem  fyr  lítið  var.  En  það  veldur 
miklu,  að  portogaliska  talast  þar  almennilega,  eins  af  sjálf- 
um  Indianum  við  framandi  og  Spanskir  sjálíir,  og  verður 
svo  samblandað  við  indíanisku  hvort  af  öðru  brjálað.  Svo  er 
5  og  öll  portogaliska  mjer  gleymd,  þó  eg  litið  þar  í  kynni, 
fyrst  eg  hingað  til  lands  úr  siglingum  kom,  og  þar  með 
íleira  margt  merkilegt,  eftir  því  eg  forsómað  heíi  með  það 
fyrsta  þar  um  að  skrifa. 

Nú  er  þar  aftur  til  máls  að  taka,  þar  eg  mintist  á  um 

10  þeirra  strangt  lögmál  þar  i  Narsinga  kóngsriki  og  viðar 
annarsstaðar,  og  að  þeir  strafíi  allra  handa  misgjörðir  frá 
mesta  til  minsta  með  tilsettu  ýmislegu  strafíi.  Til  dæmis  að 
taka  eitt  straff  af  mörgum.  Við  óhaldinyrðum :  Sá  eð  þar 
tekur  góss  eður  gjald  til  láns  af  öðrum  mönnum  og  borgar 

15  ei  aftur  i  ákveðinn  tíma,  þá  hefir  hann  það  vald  eftir  lög- 
málinu,  sem  skuldina  á  inn  að  heimta,  að  taka  þann  mann 
höndum,  er  honuni  átti  skuldiua  að  lúka,  og  leiða  hann 
ofan  á  torg  borgarinnar,  þar  daglega  er  kauphöndlan  framin, 
og    leggja    þann    þunga    stein    uppá    hans   hrygg,    á  hvern 

20  klappað  er  staðarins  mark  með  hangandi  hringi,  og  þar 
daglega  til  taks  liggur  fyrir  hendi,  og  oss  virðst  heíir  að 
vega  mundi  6  fjórðunga  þyngd,  og  láta  hann  i  boglykkju 
með  bundnum  höndum  ofan  á  ristar  frá  sólar  uppkomu  og 
til  þess  hún  undir  gengur  með  þann  stóra  stein  standa,  og 

25  tveir  stríðsmenn  standa  hjá  honum,  hann  slá,  ef  hann  stein- 
inum  af  sjer  veltir,  og  strax  upp  aftur  láta,  utan  hann  vilji 
honum  meiri  vægð  sýnt  hafa.  En  sjaldan  plaga  þeir  svo 
strangt  straff  á  að  leggja  fyr  en  i  þriðja  sinni,  og  hinn  þá 
friðmælist  og  fullkomnar  sit  loforð.     Hjerum  ei  íleira. 

30  A    þessu    staðarins   kauptorgi    eru    aldini,  hænsni,  egg, 

íiskur  ferskur  margskonar,  item  kopar  og  látúnsverk 
með  mörgu  móti,  caton,  silki  og  margslags  vefnaður,  og 
allskonar  aldinkjarni,  einnin  guUs-  og  koparmynt  til  kaups 
haldið   daglega." 

orð,  fallbyssa  er  þar  kölluð  pírangi,  byssa  tubakki,  en  líklega  eru 
þessi  orö  úr  málblendingi  þeim  er  Norðurálfumenn  og  Indverjar  töluðu 
sín  á  miUi. 


293 

Nú  er  að  tala  fátt  eitt  um  þeirra  höndlan  til 
sjóar  og  lands,  eftir  þvi  sem  eg  fjekk  fomumið.  í  fyrstu 
sá  þeir  árlega  þeirra  akra,  af  hverjum  vex  hið  dýrlega  ris- 
korn  tvisvar  um  áriö,  í  Aprílis  og  Septembri  að  mig  minnir ; 
þaö  vex  mannshæð,  en  i  lægsta  lagi  i  brjóst  manns,  en  5 
mjölakrar  er  þar  hvergi,  svo  vjer  vissum  til,  utan  uppá 
Ceylon,  og  þar  er  strokkuð  mjólk,  en  eigi  þar  sem  vjer 
vorum,  heldur  er  hún  með  öðrum  hætti  handtjeruð  til 
smjörs,  sem  er  íleytt  ofan  af  hinni  mjólkinni,  svo  sem  önnur 
iita  vor  á  meðal,  og  það  smjör  er  rautt  að  lit  og  verður  10 
iitselt  til  að  steikja  i  fisk  og  kjöt  í  pottatali  eður  uppá 
mælir  svo  sem  oleum.  Af  þeirra  oleoviðarbómum  vex  við- 
smjör,  svo  sem  eg  fyr  hefi  á  vikið,  i  þeim  nytum  er  þeir 
kalla  carhaniske  nytur  eður  cocus,  i  hverjum  fyrir  innan 
skel  og  kjarna  er  ilmandi  vatn,  hvert  menn  drekka  til  15 
lystisemi  daglega  og  eta  kjarnann  ferskan,  af  hverjum  smjörið 
pressast.  Sykurtrje,  er  menn  sjúga  og  tyggja,  sem  og 
magnis^),  margskonar  epli  og  aldini,  bónantser,  limóner, 
sitrónur,  pómerants  og  simitrer^).  Ei  er  þar  hunang,  svo  eg 
þess  var  yrði ;  önnur  allskonar  aldini  meina  eg  þar  vaxi.  20 
1  annan  máta  tilsetja  þeir  sin  pálmviðartrje,  þau  sem  þeir 
þar  til  velja,  og  nær  sem  þá  svo  girnir,  með  þeim  hætti, 
að  þau  tvöföldu  blöð,  sem  uppvaxa  úr  þeirra  toppi  og 
brúkuð  verða  þar  fyrir  pappir,  og  úr  þeim  gjöra  sjer  bækur, 
á  hver  þeir  skrifa  með  járnstil,  hvað  þá  girnir,  sögur,  rímur,  25 
kvæði,  eður  og  annað,  sem  þar  tiðkast;  þau  sömu  blöð  eru 
mjög  frammjó,  og  þau  uppteygja  þeir,  svo  sem  þá  menn 
"upprjetta  hár  á  höfði  manns,  og  vefja  þau  hart  saman  þar 
nm  að  utan,  og  úr  þeim  pálmaviði,  er  svo  er  við  höndlað, 
drýpur  vin  i  þeirra  potta,  er  þeir  kalla  vin  de  palme,  það  30 
drekka  menn  og  kaupa  daglega  til  þess  að  klukkan  slær  10 
fyrir  miðdag;  siðan  súrnar  það  mjög,  svo  það  verður  ei 
drukkið,    og    skiftist    þá    um    nafn    þess  vins,   og  þaðan  til 


*)  máske     er    átt    við     aldini   mangótrjesins;    óþroskuð    eru    þau 
kölluð  mankaj  á  tamíl. 

')  jeg  get  ekki  með  vissu  sagt  viö  hvað  hjer  er  átt. 


294 

kvölds  nefnist  súre;  úr  því  bruggast  þar  þaö  vín,  sem  þeir 
kalla  arach,^)  og  er  sem  brennivin.  Annað  ölslag  er  þar 
ekki.  Af  þessu  drekka  hvorutveggja,  framandi  og  soldátar 
(en  ei  landsmenn)  sig  drukkna.    Um  bómull  hefi  eg  nokkuð 

5  áhrært,  sú  eð  vex  á  viðum,  svo  sem  innan  i  einu  eggi, 
hvert  eð  kloíið  er  eftir  miðju  og  situr  hún  þar  inni  sem 
ein  þykk  og  hvit  mygla  eður  hvítt  silki.  feir  brúka  þdð 
hálmgras  undan  riskorni  vex  fyrir  sinn  nautpening,  hver  eð 
alla  tima  inni  stendur  á  nætur,  og  úr  hans  mykju  eru  dag- 

10  lega  mykjukökur  gjörðar,  bæði  til  eldiviðar  og  að  brenna 
hina  dauðu.  Lika  er  uppá  landsbygðinni  á  sumurin  heyjað 
fyrir  naut,  bufíla,  þvi  það  stendur  inni  á  vetrinum,  þvi 
jörðin  er  dauf  af  ógnarlegu  regni,  sem  þar  ofan  hellir, 
en  geitur  og    sauðfje    elur    sig    mest    úti    sjálft,    þó  magurt 

15  verði. 

Handverksfólk  mikið  er  i  Indium,  Mórlandi  og  Egyptó, 
sem  og  viðar  annarsstaðar  i  Suðurlöndum  uppá  allra  handa, 
sem  er  múrverk,  trjeverk,  leirverk,  járnverk  úppá  allra- 
handa    munstur,    bilætissmiði,  koparsmiði  frábreytt,    úr  fils- 

20  beinum,  úr  tönn  og  íieira  þessháttar,  úr  gulli  með  gim- 
steinum  sett  og  perlum  meistarlegt  smiði,  úr  silfri  og  messing. 
Item  upp  á  allra  handa  vefnað,  og  sin  catons-klæði  að  mála 
og  pússera  með  allskonar  farfa,  hvar  til  þeir  hafa  löng  hús 
úti  án  veggja,  og  þar  inni  borð  svo  löng  sem  húsið  er,   og 

25  þar  á  sina  potta  með  allra  handa  color,  og  sinn  pensil  eður 
penna,  með  hverjum  þeir  marka  og  útrita  öll  þau  catons- 
klæði  og  silki,  sem  þeir  vilja  farfað  hafa.  Peirra  penslar 
eru  úr  svinsburstum  gjörðir,  smáir  og  stórir,  með  hverjum 
að    þeir    eru    vel    tamir    með    meistaralegri    snild    að   gjöra 

30  allra  handa  myndir  þar  á;  með  stórri  list,  kæti  og  klingj- 
andi  raust,  sitja  þar  við  öllum  dögum  til  kvölda,  utan  um 
sjálft  miðdegið,  nær  þeir  til  máltiðar  ganga  i  sín  hús.     Og 


*)  sure  er  notaö  um  geraðan  pálmasafa.  Oröið  er  uppr.  úr  sanskrít 
(sura).  en  er  komiö  inn  í  mörg  önnur  indversk  mál.  —  Arach  = 
d.  arrak,  e.  arrach,  er  einskonar  brennivín  bruggað  úr  pálmasafa.  Orðið 
er  uppr.  arabiskt  og  i)ýðir  „sviti". 


295 

þar  inni  sat  eg  oftlega  við  borðið,  og  mig  þangað  til  sín 
vingjarnlega  meðtóku.  Og  nær  sem  hvert  klæði  er  ferðugt, 
verður  það  strax  útbreitt  á  sljetta  grund  í  mót  sólu,  og  út- 
spýtt  að  það  þorni. 

Járnsmíði    smátt    og    stórt    verður  þar  tíðkað,    og  þeir  5 
sem    eru    kljensmiðir    ganga    daglega    á    strætin  fyrir  hús  i 
borginni,    hrópandi  ef  nokkurn  um  nokkuð  nauðsynjaði,  er 
smásmiði  viðviki   og   það    útbærist    og  tilsegðist,    og  slikir 
báru  belg  og  steðja,  hamar  og    töng    undir    hendi   sjer,   en 
piltur  þeirra  drattar  með  kolapoka.    Ei  haf a  þeir  belgsmiði  10 
sem   vjer,  þvi  hann  er  án  rifja  og  er  sifullur  af  vindi,  með 
engu  trje,  en  langri  járnpipu,  sem  föst  er  og  uegld  framan  á 
belginn.     Pennan  belg  leggja  þeir  niður  á  hlaðið  í  hverjum 
stað,    og    setja    niður    þar    sitt  steðjakorn  og  taka  svo  til  á 
knjám  standandi  belgnum  að  blása,  ei  sem  vjer,  heldur  grípa  15 
þeir    i  miðjan  belginn  og  þrykkja  svo  og  kreista  hann,    en 
strax  ornar. 

Eftir  stór  regn  á  vetur  verður  leitað  i  leir  og  sandaur 
eftir  gimsteinum,  af  þeim  sig  þar  til  útgefa,  og  selja  gim- 
steinafágurum  og  þeim,  sem  þá  júbilera^)  og  með  köntum  20 
útskera  og  snikka.  Einnin  finnast  nokkur  slags  gimsteinar 
með  sjó,  og  perlur  finnast  i  skelfiski  sjóreknum,-  og  þær 
skeljar,  i  hverjum  perlur  eru,  nefnast  perlamóðir,  og  úr  þeim 
eru  smiðuð  staup  og  skálir  prýðilegar,  og  eru  svo  seigar, 
aö  varla  með  hamri  brotnar  verða.  En  með  hverjum  hætti  25 
að  þeir  skera  þá  gimsteina,  veit  eg  ei,  hverja  þeir  suma 
gjöra  ferkantaða  og  suma  áttkantaða,  hverjir  þó  eru  svo 
mjög  harðir,  að  eldur  grandar  þeim  ekki,  og  ei  verða  þeir 
með  járnsleggju,  ei  heldur  á  ambolti  eður  steðja  brotnir. 
Og  fyr  en  vorir  kaupmenn  af  Indianum  gimsteina  kaupa,  30 
verða  þeir  áður  með  eldi  og  á  ambolti  reyndir,  þvi  Indi- 
anar  hafa  marga  með  röngu  gimsteina  áliti  prettað  af  fram- 
andi  og  aðkomandi  þjóðum,  það  sem  þeir  hugðu  gimsteina 
vera    og    reyndist    oft    gler,    hvað    margan  dárað  hefir,  því 


^)  cfr.  d.  juvelér,    gimsteinasali,    Jubilera"  þýðir  hjer  að  skera  og 
fága  gimsteina. 


296 

Indíanar  eru  þar  uppá  og  margt  annað  pússeri  behendugir^ 
sniðugir  og  útlærðir.  Svo  nær  þessir  júbilerer  og  stein- 
sniðarar  koma  upp  á  kastalann  Dansborg  með  sina  gim- 
steina  til  sölu  til  vorra  yíirmanna,  urðu  þeir  með  þessum 
5  hætti  reyndir  og  prófaðir,  og  alla'þá,  sem  þeir  last  á  lögðu 
og  aftur  ráku,  máttum  vjer  kaupa,  hefði  oss  gjald  ei  brostið, 
af  hverjum  eg  öðlaðist  2^/2  hundrað,  þó  flestir  verðlitlir 
væri,  og  ei  póleraðir  nje  tilsettir  sem  skyldi,  Tveir  smá- 
pokar    af   gimsteinum    fullir   fóru  heim  með  Christiánshöfn^ 

10  því  skipi,  er  eg  með  til  Indium  út  sigldi,  og  einn  gim- 
steinn  þar  i  var  skatteraður  og  virtur  fyrir  500  dali,  sá  eð 
var  rúbin,  og  svo  stór  sem  fremsti  liður  á  fingri  manns. 
Kóngur  á  lausn  á  öUum  gimsteinum,  er  frá  ludium  heim 
fiytjast,  og  kvittast  þar  með,  hvað  þeir  urðu  honum  skyld- 

15  ugir,  sem  voru  i  þvi  Austindiska  compagnii,  fyrir  þann 
styrk,  sem  kóngur  þeim  gjörði,  sem  var  stykki,  púður,  lóð 
og  hvað  annað  þá  nauðsynjaði. 

Skipa-,  skúta-  og   bátasmiðir  eru  þar.     Skip  nefna  þeir 
eftir   þvi    sem   Portogaliskir,    navis;   skútur  kalla  Indianar 

20  siampaner.  f  eir  bátar,  sem  róa  á  10  eður  12  menn,  kallast 
zelinger^),  en  þeirra  íiskibátar,  sem  að  eru  tveir  eður  þrir 
samanbundnir  trjedrumbar,  og  á  rær  einn  maður  og  á  sum- 
um  tveir  langt  út  i  haf  með  net  til  íiskiveiðar,  á  hverjum 
þeir    hafa    þriköntuð  segl,  og  eru  gjörð  svo  sem  þeirra  net 

25  og  skipskaðlar  úr  oleoviðarberki,  nefnast  cadmeda^).  Og 
þeim  skútum  og  smáskipum,  sem  Malabari  hafa,  sigla  þeir 
þar  innanlands  en  ei  lengra.  En  Mórskir  hafa  skip  uppá  300 
lestir,  og  eru  með  oleoviðarberki  samansaumuð;  þeim  sigla 
þeir  bæði  i  Arabia,  Egypta[land]  og  til  China. 

30  Járn    er   nóg  i  Indium,  úr  hverju  þeir  smiða  sverð  og 

hjálma,    pilur    og  alt  til  hers,    og  hvað  annað  nauðsynlegt. 


^)  navis  er  latn.  orðmynd,  portúg.  orömyndin  er  nao,  navio.  Hin 
tvö  orðin  hafa  áður  verið  skýrð  (bls.  262  og  bls.  282). 

*)  á  tamíl  kaddamaram,  sem  eiginl.  þýðir  trje  bundin  saman;  að 
því  er  Hr.  Schlesch  hefur  sagt  mjer,  eru  það  vanalega  þrír  bjáikar 
og  er  miðbjálkinn  lengstur. 


297 

En  skildir  þeirra  eru  af  leðri  og  eru  limdir  og  pappaöir  og 
meö  bómull  innan  stappaðir.  Peir  gjöra  þeim  stóra  hlífð  í 
bardögum,  þvi  þeir  kunna  meistaralega  sig  með  þeim  að 
verja  fyrir  höggum.  f  ar  með  kunna  þeir  sjálíir  kostulega 
með  vopn  að  fara,  bæði  sín  magafött  sverð,  með  hverjum  5 
þeir  höggva  yfir  sinn  skjöld  og  undir,  og  með  sin  spjót, 
hver  að  eru  9  og  sum  10  álna  löng.  ?ar  með  og  líka 
hlifa  hermenn  þar  sjer  með  sinum  skjöldum  fyrir  sólu  um 
miðdegið,  þvi  hún  er  þar  þá  svo  heit  um  sumurin,  sem  eitt 
nálægt  brennandi  eldsbál,  og  verður  sandur  sem  eimyrja  og  10 
brennir  fætur  og  iljar,  utan  maður  sem  harðast  hlaupi,  en 
bærilegra  er  á  jörðu  og  grasi  að  standa  eður  ganga  en  á 
sandi.  Stál  er  þar  ekki,  annars  mundu  þeir  hin  bestu  sverð 
smiða;  því  er  þar  stál  dýrt,  en  menn  varast  stál  þangað 
að  flytja.  Látún  er  þar  nálega  að  lit  og  fegurð  sem  gull,  15 
tin  sem  silfur,  kopar  mjög  skær  og  rjóður. 

Á  vetur  geta  ei  fiskarar  þar  fyrir  miklum  brimum  fram- 
komist  með  sina  trjedrumbsbáta  til  fiskiveiða.  í  efstu  viku 
fyrir  páska  eru  3  af  þeirra  guðum  i  einum  vagni  til  strandar 
hafðir  með  mörgum  bumbum  og  básúnum,  og  er  sjór  i  20 
veglegum  gullkerum  úr  ströndinni  uppborinn,  og  yfir  goðin 
öU  ausinn,  hvert  þeir  láta  í  sömu  ker  af  goðunum  aftur 
renna.  Og  þeim  sama  sjó  verður  af  prestinum  með  einum 
nýlaufguðum  vendi  dreift  á  sjóinn,  sem  vera  skal  eitt  vigt 
og  heilagt  vatn,  eftir  þeirra  trú  og  visu,  svo  að  því  betri  25 
fiskiheiU  og  sjóarbjörg  yrði,  og  siðan  þar  eftir  fara  fiski- 
menn  til  sjóar  með  sín  net,  sem  þeir  hafa  i  körfum  inni- 
lukt,  svo  þau  glatist  ekki  i  sjóinn,  nær  þeirra  bátar  um- 
velta,  hvað  oftlega  við  ber,  en  allir  fiskarar  eru  þar  svo  vel 
syndir  sem  selur  i  sjó.  30 

I  þeim  stað  Carical,  er  mílu  vegar  liggur  frá  vorum 
kastala  i  suður,  þar  inni  bjuggu  600  fiskarar.  Pangað 
gengum  vjer  i  þrjár  reisur  og  sáum  uppá  um  veturinn,  að 
þar  voru  um  daga  300  ungir  piltar  sundlist  að  læra,  10,  12 
og  16  vetra,  langt  fyrir  framan  brimbrot,  svo  einn  fiskara-  35 
son   meðtekur  sama  embætti  sem  hans  faðir  haft  hafði,    og 


298 

allir  hljóta  þeir  í  sundlist  útlærðir  að  vera.  Og  nær  sem 
þessir  íiskarar  að  landi  koma,  bjóða  þeir  sinn  íiskaíia  til 
kaups  i  borginni  og  kastalanum,  og  verður  svo  daglega  við 
þá  höndlað  þar  um,  svo  þeir  fá  nægjanlegt  gjald  til  sinnar 
5  atvinnu.  Einn  tíma  um  veturinn  buðu  fiskarar  eina  skel- 
pöddu  til  kaups,  hverja  þeir  höfðu  i  neti  fiskað,  og  sú  var 
mjög  stór.  svo  sem  þær  stærstu  skötur,  er  hjer  dragast 
mega,  en  mönnum  þótti  hún  dýrari  en  hófi  gegndi,  svo  hún 
varð    ei   keypt  i  það  sinn.     En  góðar  og  sætar  eru  þær  að 

10  eta  og  lika  heilnæmar.  Pað  er  ein  undarleg  skepna  í 
sinni  sköpun.  Um  hennar  búk  allan  er  sem  ein  holdgróin 
skel  með  dökkum  og  hvitum  blettum.  Sú  skel  er  svo  hörð 
sem  tönn  en  seig  sem  horn.  Hún  hefir  fjóra  fætur  og  klær 
á    þeim    öllum.     Pá  hún  liggur  kyr,  sjái  þjer  ekki  neitt  til 

15  hennar  fóta.  Einsog  landpöddur  eru  þær  að  sköpun,  en 
þær  eru  smáar  og  alast  við  gras  og  góðar  jurtir  á  landi, 
og  má  bera  í  vasa  sinum,  af  hverjum  eg  fann  eina  á  minni 
útreisu  i  Afrika,  og  eg  hef  fyr  umgetið  að  mig  minnir^). 
Pessi    sjópadda    var    svo    sterk    af  sjer,  að  hún  bar  oss  niu 

20  frá  kirkjunni,  sú  eð  stóð  i  miðjum  slotsgarðinum,  og  til 
portsins  kastalans,  svo  það  var  ritað  i  vora  reisubók,  er 
þeir  kalla  journal.  En  sú,  eð  eg  fann  og  átti,  svo  mjög 
litil,  dró  einn  mann  úr  stað.  Pað  virðist  mörgum  ófróðum 
þar    um    mjög  furðanlegt,  að  ekki  stærri  skepna  skuli  hafa 

25  svo  mikinn  kraft  i  sjer.  0,  Guðs  verk  eru  öll  mjög  frá- 
bær  og  fyrir  allri  mannlegri  skynsemi  undrunarsöm  og 
furðanleg! 


^)  Petta  er  misminni  hjá  Jóni  Indíafara. 


299 


XXII.   KAP. 

Landamerki  staðarins  Trangobarich,  sem  lá  við  vorn 
kastala,  skoðaði  eg  í  þrem  stöðum,  og  horfði  sitt  hvert  i 
jmsar  áttir.  Fyrst  lá  þar  í  hverjum  stað  ferkantaður  út- 
klappaður  eggsljettur  steinn  með  útklappaðri  þró,  í  hverri  5 
lágu  trjekol  ei  fyrir  löngum  tima  þar  innlátin.  Steinninn  lá 
jafnt  jörðu  niður  smeltur.  Umkring  kolþróna  voru  bekkir 
útkíappaðir,  úti  hverja  þróarbekki  var  einn  annar  eggsljettur, 
ferkantaður  steinn  niður  smeltur,  og  rikisins  merki  á  klappað, 
og  hverjir  þeir  menn  af  landsfólkinu,  sem  báru  nokkuð  10 
fjemætt  á  sjer  sjálfum,  hestum  eða  nautum,  innan  staðarins 
landamerkja,  en  þó  þeir  ættu  ekki  leið  til  borgarinnar  hlutu 
þeir  toll  að  gjalda,  og  jafnvel  þó  þeir  hefðu  hlöss  af 
mykjuskánum.  Og  allur  sá  tollur  til  lands  og  sjóar,  sem 
kastalanum  að  hnje,  var  af  kaupmönnum  borgarinnar  með-  15 
tekinn  og  kastalanum  afgreiddur,  eftir  befalningu  þess  heiðna 
kóngs,  og  eg  heíi  fyr  um  getið. 

Eg  hefi  fy^r  ávikið  um  kastalans  bygging  og  daglegt 
háttalag  þar  inni,  utan  hvað  áhrærir  þá  nýju  kirkju,  er  inn 
á  kastalanum  gjörðist  með  hvelfdum  yfirmúrum,  geysiháu  20 
yfirræfri  og  veglegum  turn  með  gyltri  flaug,  sú  eð  gjörðist 
af  þeim  indianisku  múrmeisturum  eftir  vorri  fyrirsögn  og 
danskri  manering. 

Sú  stóra  pagóga  og  goðakirkja,  sem  i  borginni  stóð,  þá 
hún  hafði  uppbygð  verið  i  fyrstu,  hafði  ei  meir  kostað  25 
hennar  uppbygging  en  15  dala  gildi,  svo  er  þar  alt  erfiði 
ódýrt.  Og  öll  landsins  gæði  fást  þar  með  besta  verði,  f erskur 
fiskur,  hænsni,  geitfje,  sauðfje,  svin,  mjólk,  ris  og  allskyns 
epli  og  aldini  seldist  daglega  til  kastalans  með  góðu  verði, 
þvi  að  9  hænsni  fengust  þar  fyrir  6  fiska  gildi,  og  svo  hvað  ^q 
um  sig  með  góðu  verði. 

Skömmum    tima    þar    eftir    er    eg   var    í  land  og  uppá 
kastalann  kominn,  bar  svo  við  einn  dag  að  eg  með  tveimur 

20 


300 

kastalamönnum,  hverjir  fyrirhálfuárivorufyren  eg  þar  komnir 
með  Vaturhundinum  frá  Danmörk,  var  genginn  í  hús  eins 
skraddara,  sá  eð  var  einn  portogaliskur  mann  og  kristinn, 
einn  frómur  mann,  Antonius  að  nafni,  þess  erindis  að  láta 

5  tilsetja  oss  hverjum  einum  klæðnað  af  catoni,  svo  sem  þar 
plagast.  Pvi  þessir  Spanskir,  sem  nefnast  Portogaliskir^), 
og  fyrir  300  árum  hafa  þá  indianisku  siglingu  til  sjóar 
fyrst  uppbyrjað,  eru  um  öll  Indíen  búsettir  og  útdreifðir, 
og    hafa   viða  kastala  og  borgir  af  indianiskum  kóngum  og 

10  herrum.  Og  nær  vjer  vorum  þar  i  þessa  manns  húsi  nýlega 
niður  setstir  kom  einn  indianiskur  maður  þar  inn,  sá  eð 
var  einn  af  þeim  7  er  nefnast  dýfeljagarar;  sá  hinn  sami 
hjelt  á  einu  hljóðfæri,  með  hverjum  þeir  plaga  daglega  fyrir 
afguðum    að    leika    og    þjóna,    og    bauðst   til  fyrir  gjald  að 

15  uppspila,  en  vjer  afsögðum  honum  gjald  og  gjörvalt  samlag 
fyrir  þess  kristna  manns  túlkan  og  meðalgöngu,  en  hann 
þvi  þrásamar  bauð  sig  að  spila  og  gjald  heimti;  hverjum 
eg  gramdist,  og  með  þvi  eg  sat  innar  lengst  hjá  skraddar- 
anum  skipaði   eg  öðrum  minna  meðfylgjara,    Pjetur  Arn- 

20  dal  að  nafni,  að  leiða  þann  vonda  mann  burt,  sem  hann 
og  gjörði.  Jafnsnart  kom  hann  aftur  með  sama  þráatvik 
og  ávarp  sem  fyr.  fá  stóð  upp  sá  annar,  er  Salómon 
hjet,  og  með  hastyrðum  útleiddi.  Inn  kom  sá  vondi  maður 
í  þriðja  sinn,  og  bað  um  gjald,  en  skraddarinn  skipaði  hon- 

25  um  harðlega  út,  en  það  vildi  ei  stoða,  heldur  móðgaðist 
mjög  við  oss,  og  mælti:  »I*ier  látið  yður  kalla  Christiana 
og  sinioris^),  það  er  herra,  en  timið  ekki  að  útláta  einn  cas 
eða  tvo  (það  er  koparmynt  og  ganga  86  fyrir  eina  fanó, 
sem  eru  11  danskir  skildingar),  en  þjer  megið  heita  hundar 

30  en  ei  menn.«  Pá  svarar  skraddarinn  og  bölvar  hinum  trú- 
lausa  og  þaggar  hann  mjög,  og  segir  til  min,  hvort  eg 
skilji    orð    hins    ómilda    manns.     En    eg    neitaði.     Pá  segir 


^)  Portúgal  lá  þá  undir  Spánarkonung,  og  því  kallar  Jón  Indía- 
fari  Portúgalsmenn  Jþannig. 

^)  o:  port.  senhores;  á  íslensku  er  kunn  ítalska  rayndin  af  því 
orði:  signor  (ít.  signore). 


r 


301 

hann  orð  hans,  og  nær  sem  eg  þau  skiljanlega  he^rri  bregður 
mjer  þunglega  þar  við,  svo  eg  með  hast  hljóp  úr  insta  sess 
og  fram  yfir  borð  og  menn,  og  greip  eg  hann  í  fullri  bræði, 
og  hýddi  eg  hann  út  fyrir  húsdyrnar.  En  hann  því  meir 
egndi  mig  til  reiði  með  sinni  þrásamlegri  ánauðgan  og  last-  5 
yrðum,  svo  eg  greip  til  minnar  verju,  er  eg  bar  við  mína 
siðu,  og  hugða  eg  með  henni  hans  hljóðfæri  i  sundur  að 
höggva,  en  hann  varð  fyrir,  svo  hann  fjekk  þrjá  áverka, 
einn  i  höfuðið  og  sinn  á  hvom  handlegg,  svo  hann  fjell 
niður,  og  meinta  eg  hann  dauðan  vera.  En  með  þvi  þetta  10 
hús  var  gagnvart  kastalans  porthliði  og  sem  eitt  steinkast 
þaðan,  og  vaktmeistarinn  var  þar  staddur  á  meðal  vakt- 
manna  i  það  sinn,  og  gat  litið  þennan  atburð,  gekk  þvi  út 
til  min,  og  upphóf  með  mikillri  grimdar  reiði  mig  með  stór- 
yrðum  að  ávarpa,  og  með  sínum  rotting^),  sem  er  reyr-  15 
leggur,  eitt  mikið  slag  mjer  yíir  herðar  gefa,  svo  eg  mjög 
til  kendi,  hvað  eg  fjekk  ei  þolað,  svo  eg  af  óþolinmæði 
greip  i  hans  reyrlegg  og  útkipti  honum  af  hans  hendi  og 
langt  i  burt  íleygði,  og  kvaðst  ei  liða  hans  högg,  með  þvi 
eg  væri  til  manns  kominn  og  hlyti  sjálfur  að  liða  fyrir  mitt  20 
brot.  En  með  miklum  móð  hótaði  mjer  kóngsins  járnum, 
hvað  hann  fuUvel  enti,  þvi  hann  strax  Ijet  mig  með  sjer 
ganga  heim  i  portin,  og  jafnskjótt  mig  i  járn  setti,  hvaryfir 
minir  lagsmenn  stórlega  hörmuðu  með  tárum,  einkum  einn, 
að  nafni  Eirik  Lange,  sem  i  þann  tíma  hafðifimm  ár  þar  25 
dvalist  af  þeirri  fyrstu  reisu,  til  þess  er  nú  svo  skeði.  f  vi 
þessum  manni  hafði  það  á  orðið  einn  tima,  að  hann  i  bræði 
hafði  einn  indianiskan  mann  með  flatri  sinni  verju  slegið 
yfir  þverar  herðar,  hvar  fyrir  hann  skyldi  lifið  mist  hafa, 
hefði  hann  ei  náðar  notið,  sakir  þess  stranga  sáttmála  milli  30 
kónganna.  Og  nær  eg  var  svo  i  járnin  kominn  með  öðrum 
fæti  komu  minir  stallbræður,  jafnvel  þeir  indianisku  kaup- 
menn,    sem    þeir    kalla  marcatores^),  og  þeir  heiðnu  striðs- 


^)  d.  rotting,  e.  rattan,   reyrleggir  af  einskonar  pálmategund,  sem 
notaðir  eru  fyrir  göngustafi  osfr. 
^)  port.  mercadores. 

'20* 


302 

menn,  sem  kallast  talíarií,  og  þjónuðu  oss  jafnframt  á  kastal- 
ans  skansmúrum  innan  porta,  með  vakt  og  fullum  trúskap, 
og  höfðu  vestur-rúndel  kastalans  að  vakta,  hvað  þeim  aldrei 
sló    feil    í    nokkuð    sinn.     Pessir    komu   að  samharma  mjer. 

5  Minn  þjenari,  einn  indianiskur  piltur  Sivile^)  að  nafni,  og 
var  af  Portogaliskum  kristnaður,  samharmaði  mjer  svo  mjög, 
að  hann  varð  varla  huggaður.  Nær  þessi  atburður  skeði 
var  nær  um  þriðju  stund  eftir  miðdag.  Um  kvöldið  kom 
vaktmeistarinn  eftir  venju  að  tillykja  portin,  og  var  þá  hans 

10  reiði  að  mestu  sefuð. 

Um  morganinn  kom  minn  kaptugi  i  land.  Christofor 
Boye,  þvi  hann  var  ennþá  eigi  kominn  uppá  sína  reisu  til 
Ternasseri,  þar  sem  6  af  Dönskum  voru,  og  eg  heíi  fyr  um- 
talað.     Með    honum   gekk  sá  annar  kaptuginn  Ernst,    sem 

15  var  kaptuginn  á  hinu  skipinu,  Vaturhundinum.  Og  nær 
þeir  svo  i  samræðu  gengu  í  gegnum  portin  og  sáu  mig  eigi, 
þá  eg  fornam  það,  bauð  eg  kaptuganum  Christof  or  Boga 
góðan  dag.  Og  strax  leit  hann  tilbaka  og  sá  mig  i  járn- 
belti  innlæstan,  hvað  honum  gaf  stóra  forundran,  og  aðfrjetti 

20  mig  hvað  mjer  hefði  tilfallið.  Og  nær  eg  honum  hið  sanna 
þar  um  segi  fjell  honum  það  þungt  mjög  minna  vegna,  og 
sagðist  sist  hafa  viljað  að  mjer  hefði  slikt  til  handa  fallið, 
en  þó  mundi  það  svo  hljóta  að  standa  sem  komið  væri.  f*á 
svarar  hinn  annar  kapteinn  og  segir:     »Pað  er  vel  þó  þjer 

25  mættuð  sjálíir  á  yður  kenna,  þessir  ófy rirlátsamir ! «  fá 
svarar  minn  kaptugi,  Christofor  Boye:  »0  nei,  Ernst, 
þessi  maður  er  ekki  einn  þvilikur,  sem  þjer  til  meinið, 
heldur  frómur  og  meinlitill«,  og  afsakar  mig  með  föðurlegri 
afbatan  sem  mest  kunni,  og  lofar  það  skuli  með  Guðs  full- 

30  tingi   gott   verða,    þó  ei  verði  samdægris,  og  segir  eg  skuli 

.  án  sorgar  vera  og  hann  skuli  mjer  jafnflatur  liggja.  Og 
nær  Ernst  það  heyrði  undrast  hann  mjög  og  vildi  ótalað 
hafa.  En  mjer  fjellu  þungt  hans  mótmæli,  og  sagði  eg 
hvernin    það    megi    tilkoma,   að  hann  mjer  svo  gegnmæltur 

35  sje  svo  lítt  stöddum,  og  þar  með  ókendum,  eða  hverja  verð- 


^)  líkl.  hefur  hann  heitið  Djívilej,  „blað  lífsins". 


303 

skuldan  eg  þar  til  haíi?  Hann  biður  mig  til  góða  að  halda 
og  sagðist  skyldi  mjer  jafnmörgum  gagnj^rðum  tæra  hjá 
rector  og  gubernator.  Eg  kvaðst  það  feginn  og  með  þakk- 
læti  vilja  góðfúslega  meðtaka.  Kaptuginn  Christofor 
Boye  segist  skuli  finna  mig  að  kvöldi  nær  hann  til  skips  5 
færi,  og  mjer  þá  nokkuð  huggunarsamt  í  fregn  færa,  og 
gengu  þeir  báðir  svo  þaðan.  Eg  bað  þá  i  friði  fara.  Pá 
sögðu  minir  lagsmenn  eg  hefði  nú  mikla  huggan  öðlast. 
Úm  kvöldið  seint  gekk  kaptuginn  Christofor  Boye  frá 
yfirvöldunum,  og  kom  til  míniportið,  og  sendi  sinn  þjenara  10 
eftir  einumvinpotti  ogdrakkhannþannút  með  mjer,  og  fór  svo 
út  til  skips  að  gjörðri  blessan  yfir  mjer  og  kastalanum,  og 
lofaði  að  morgni  næstum  aftur  i  land  að  koma,  og  skyldi 
þá  alt  lagfærast  með  Guðs  fulltingi. 

Að    morgni    kom    kaptuginn    enn  í  land  aftur  og  fann  15 
mig,    og    lofaði    að    þann    dag  skyldi  eg  laus  verða  og  frí, 
hvað  og  skeði  nær  þriðju  stund  dags  eftir  miðdegi,  að  vakt- 
meistarinn  kom  i  portið  og  spyr  mig  að,  hvar  minn  þjenari 
sje.     Eg    segi    hann    muni    nálægt    þar  vera.     f  essi  15  ára 
gamall   piltur   var  skirður  af  þeim  Portogalisku  og  kristinn  20 
orðinn,  svo  sem  þeir  hafa  fleirum  gjört,    sem  þeir  af  sínum 
foreldrum    i  ungdómi  keypt  hafa,  eiginlega  til  þess  eins  að 
koma  þeim  til  Guðs.    Og  að  honum  innkölluðum  og  komn- 
um  segir  vaktmeistarinn  til  hans :  »Far  þú  og  kalla  á  þann 
trúarlausa  mann,  sem  húsbóndi  þinn  hefir  höggvið,  að  hann  25 
forlíkist    við   hann  um  unnið  skaðræði,«     Nú  var  hann  þvi 
nær  orðinn  heill  sára  sinna,  þvi  minn  elskulegi  vin,  M.  Hen- 
rich  vor  bartskeri,  hafði  hans  sár  minna  vegna  um  bundið 
með  dygö  og  hollustu.     Og  nær  hann  kom  i  portið  þá  segir 
minn    þjenari    til    hans:     »Sjá    hjer    og  hugleið  hvað  minn  30 
herra  hefir  að  liða  fyrir  þig,  armur  Satans  þjenari!«    Hann 
svarar:  »Abbæ«,  það  er  »ó  faðir«,  og  eftir  það  talað  varpar 
hann    sjer    fram    á    sina   ásjónu  flötum  niður  til  jarðar,    og 
fer  skriðandi  til  minna  fóta  og  viU  kyssa  þær,  eun  eg  fyrir- 
bauð  honum  það,  og  eg  skipaði  honum  upp  að  standa  aftur  35 
á    sinar    fætur.     Siðan    var    hann    af  þjenaranum  aðspurður 
fyrir    vaktmeistarans    tilsteðjan,    hversu  mikið  fje  eg  skyldi 


304 

honum  í  sárabætur  lúka.  En  hann  kvað  mig  því  að  mestu 
ráða.  En  fyrir  langa  tilleitni  míns  þjenara  Sivile 
ánafnar  hann  tvö  stykki  van  achten,  þaö  eru  tveir  ríxdalir. 
Pjenarinn  sagði  að  gjörvalt  hans  líf  sje  ei  svo  mikils  vert, 
5  þar  fyrir  þuríi  hann  ei  svo  mikils  að  óska,  og  um  síðir  Ijet 
hann  sjer  nægja  með  2  fanóer,  það  reiknast  að  vera  5  álnir 
og  einn  íiskur,  hvað  mjer  leyfðist  ei  sjálfur  honum  að  af- 
greiða,  heldur  hver  með  öðrum  af  minum  lagsmönnum  til- 
sögðu    mjer    hver    sína    fanó,    eður    hversu  mikið  sem  með 

10  þyrfti,  hvarfyrir  eg  öllum  mjúklega  þakkaði.  Síðan  Ijet 
vaktmeistarinn  þjenarann  tilsegja  honum  sitt  strengilegt  for- 
boð  mjer  framar  á  vegi  mæta  eður  nokkuð  til  miska  mæla 
eður  gjöra,  heldur  jafnan  mjer  úr  augsýn  víkja,  annars  sagði 
hann  hann  rjettsleginn  vera  af  minni  hendi.     En  vor  bart- 

15  skeri  M.  Henrich  lofaði  mjer  hans  undir  með  allri  hollri 
græöslu  að  tillykja,  hvers  hold  hann  sagðist  heldur  vilja 
lækna  og  slíkra  10  en  eins  vors  hvers  annars.  Svo  var 
þessi  maður  úr  því  skelkaður  fyrir  mjer,  hvar  hann  sá  mig 
álengdar,  að  hann  tók  til  hlaups  í  mesta  máta  og  kom  hin- 

20  um  öðrum  til  að  hlaupa  af  hans  meðþjónum,  er  þá  þar 
fyrir  hendi  og  i  nánd  voru,  og  sagði:  »Flýjum,  ílýjum! 
Nú  er  sá  fyrir  hendi,  er  oss  vill  höggva  og  deyða!«  Petta 
sögðu  oss  þeir  indíanisku  piltar,  er  oss  þjónuðu. 

Að    þessu  svo  lagfærðu  gekk  eg  með  vaktmeistaranum 

2ö  til  vorra  yíirvalda,  er  i  þeirri  háu  höllu  voru  fyrir  sitjandi, 
verðugar  þakkir  að  veita  fyrir  auðsýnda  vægð  og  straffs 
linan  fyrir  opinbert  misferli  mót  kónganna  contract  og  sátt- 
málsgjörð  þeirra  á  milli.  Hver  þessara  yíirvalda  fjögra, 
sem  var  rector,    gubernator,    kaptuginn   Christofor  Boye 

♦^O  og  kaptuginn  Ernst  drukku  mjer  til  allir  með  blíðyrðum 
og  hagkvæmu  tiltali,  og  báðu  mig  sakir  viðliggjandi  vanda 
og  voða  að  eg  mig  vel  um  sæi,  svo  eg  í  ólukku  ei  rataði 
fyrir  nokkurn  þvílíkra  manna,  hvað  og  skeði  fyrk  Guðs 
náðarsamlega    aðstoð    og  fulltingi.     Svo  var  eg  framvegis  í 

3ö  stórri  vingan  við  min  yíirvöld,  ei  siður  minum  samþjónum, 
þar  með  og  einnin  viö  þá  Indianisku,  bæði  kaupmenn  i 
borginni  og  annað  fólk,  þvi  þó  minn  kaptugi  hefði  ei  fyrir 


305 

hendi  verið  bæn  fyrir  mig  að  gjöra,  þá  höfðu  indíaniskir 
kaupmenn  sig  í  eining  samanbundið  bæn  að  gjöra  fyrir 
mjer  hjá  yfirvöldunum,  svo  sem  þeir  plöguðu  tíðum  að  gjöra 
nær  voru  fólki  nokkuð  saknæmt  tilfjell,  hvarmeð  þeir  leituðu 
oss  virðingar,  afhalds  og  hróðurs  vor  á  meðal. 


XXIII.  KAP. 

?að  skip  Christiánshöfn,  með  hverju  eg  lukkulega  enti 
mína  útreisu  til  kastalans  Dansborg,  varð  um  sumarið 
fraktað  og  til  heimferðar  búið,  svo  þeir  i  Septembris  mán- 
uði  þaðan  í  burt  sigldu  i  Guðs  náðar  trausti,  og  hreptu  góð  10 
byrleiði  og  farsala  heimferð  með  vel  heilbrigðu  fólki.  Og 
með  einum  manni,  Pjetri  Van  Bergen,  skrifaði  eg  brjef 
af  kastalanum  Dansborg,  sá  eð  var  á  þvi  skipi,  til  mins 
bróður,  Halldórs  Olafssonar  hingað  til  Islands,  búandi 
i  Súðavik  við  Alftafjörð,  og  sögðu  menn  slikt  ei  skeð  hafa,  15 
að  frá  Indium  og  hingað  hefði  brjef  íiutst.  En  það  sama 
brjef  meðtók  af  hans  hendi  Hans  Ólafsson  Holst  i 
Eyrarsundi,  hver  þá  var  þangað  kominn  uppá  sina  reisu  til 
íslands,  samskipa  öllum  íslands  þess  árs  kaupförum,  og  var 
þessi  maður  mjer  vel  kunnugur  að  fornu  og  kaupmaður  20 
uppá  Skutulsfirði.  f  etta  góða  skip  Christiánshöfn  var  10 
mánuði  á  sinni  heimreisu,  og  að  tveimur  árum  liðnum  fór 
þetta  skip  aftur  til  Indien.  og  hrepti  enn  góða  reisu.  1 
Nóvembermánuði  sama  árs,  Anno  1623,  afsigldi  kaptugi 
Christofor  Boye,  minn  kaptugi,  f rá  vorum  kastala  i  norð-  25 
vestur  til  Ternasseri,  sem  þaðan  lá  600  milur  burt,  óg  bi- 
hjelt  góðu  byrleiði  þangað,  sem  var  sunnanmasson,  og 
dvaldist  í  burt  allan  veturinn  til  passionem. 

Nú    eftirfylgir    framvegis    þar    um    að    tala  með   allra- 
styttsta    hætti,    hvað    hið   sjerlegasta  viðbar  á  þessum  vetri  30 
vor  á  meðal,  sem  kastalann  bygðum  Anno  1624. 

Alls    á    kastalanum   af  vorum  eigin  selskap  minnir  mig 


306 

aö  væru  nær  80  persónur  ásamt  yfirvöldunum,  nær  skip 
voru  frá  haldin.  Og  á  þeim  vetri  dóu  víst  tveir  partar 
fólksins  af  blóðsótt,  hver  að  er  þar  almennileg  fyrir  inn- 
lenskum  og  framandi  og  þar  landfarsótt,  en  einn  partur 
5  eftirlifði  um  vorið.  Pann  sjúkdóm  bar  eg  i  12  vikur  tveim 
dögum  fátt  í,  og  lá  eg  ekki  meir  allan  þann  tíma  en  tvo 
daga,  og  ei  forsómaðist  mín  vakt  að  heldar.  En  tilefni  þar 
til  að  eg  og  nokkrir  aðrir  urðum  svo  nærri  oss  að  taka  var 
sú  skæða  blóðsótt,  sem  deyddi  nærri  tvo  parta  af  voru  fólki, 

10  svo  flestir  af  þeim  er  fram  stigu  lágu  ekki  nema  2 — 3  og 
sumir  lengst  4  daga.  Einn  afdeildur  legstaður  fyrir  þá  fram- 
liðnu  var  fyrir  utan  kastalann,  með  uppreistum  stakkítum 
eður  þilgerði  íkring,  og  var  hurð  með  sterkri  læsingu  þar 
fyrir,    og    var  lykill  þar  að  presti  jafnan  afgreiddur  í  hvert 

15  sinn,  sem  þeir  framliðnu  þar  inn  bárust  til  greftrunar,  og 
var  þeim  dauðu  ærlega  útfylgt  af  öllu  kastalafólki,  með 
vopnaburði  undir  veglegu  striðsmerki  með  pípu,  trumbu,  og 
eftir  prjedikun,  sem  gjörðist  yfir  sjerhverjum  framliðnum, 
varð  að  lyktum  þrisvar  skotið  eftir  hermanna  vísu,  þvi  vjer 

20  höfðum  engar  klukkur  á  kastalanum.  Indíanar  stóðu  þar 
jafnan  nálægt  og  þar  um  kring  i  stórhópum,  og  hugleiddu 
vora  hegðan  og  aðferð,  bæði  í  þessu,  og  stundum  á  sunnu- 
dögum  nær  þeir  girntust  nokkuð  fáeinir  að  verða  eftir  á 
kastalanum    undir    prjedikun    áður    en    portin    tillukt  urðu, 

25  hverjir  eð  stóðu  utan  kirkjudyra  og  á  horfðu  nær  sacra- 
mentum  altarisins  útdeildist.  Ei  sögðust  þeir  lasta  vorn 
lærdóm  eður  hegðan;  samt  sögðust  þeir  ei  kunna  sina  lær- 
dómshegðan  og  átrúnaö  að  afleggja,  svo  lengi  sem  þeirra 
herrar    og    yfirvöld   sjer  ei  annað  bjóða  nje  tilsegja  gjörðu. 

30  í*eir  eru  blindir,  sem  von  er,  þvi  þeir  hafa  blinda  leiðtog- 
ara,  en  meiri  furða  er  yfir  þeim,  sem  i  Ijósinu  ganga,  að 
þeir  skyldu  sýnast  i  sinni  göngu  og  athöfnum  til  máls  og 
gjörða  likir,  eða  kanske  verri  þeim,  sem  án  Ijóssins  eru,  og 
aldeilis    i   myrkrunum    ganga.     í*ar  er  i  öllum  stöðum  orð- 

35  entleg  skikkan  eftir  þeirri  visu,  sem  þar  tiðkast,  rjettur 
mælir  og  vigt  og  hvað  annað  þvíHkt,  og  ei  má  nokkur  öðr- 
um  rangt  tilgjöra,  hvorki  i  orðum  nje  verknaði,  svo  sem  eg 


307 

hefi  fyrri  lítið  áhrært.  I'eir  lasta  lesti  marga  og  lýti,  þeir 
lasta  ofneytslu  og  ofdrykkju  og  alt  óhóf,  og  aldrei  vilja  þeir 
nokkurt  vin  eður  áfengan  drykk  til  sín  taka;  þeir  hrista 
sín  höfuð,  slá  sjer  á  brjóst  og  hrækja  við,  nær  þeir  líta  of- 
drukkinn  mann,  og  kalla  hann  að  vera  húratze^)  sem  drukk-  5 
inn  er,  það  er  illa  afmyndaðan.  Einn  af  voru  liði  Mar- 
teinn  að  nafni,  ungur  mann  og  mjög  góður  skrifari,  en  þó 
mikill  ofæsingur,  dramblátur  og  spjegjarn,  fordrakk  sig  um 
vorið  um  Jónsmessuleyti  einn  dag  sem  hann  um  máltiðar- 
tíma  að  luktum  portum  á  kastalanum,  svo  sem  plagaðist  um  10 
hvern  miðdegisverðs  tíma  að  gjörast,  var  utan  kastala.  Og 
nær  hann  fann  portin  tillukt  vildi  hafa  klifrað  upp  á  múr- 
inn,  og  hálsbraut  sig  í  sínu  óviti.  Síðan  var  hann  upp- 
tekinn,  innborinn,  og  af  bartskerum  álitinn,  og  að  morgni 
uppskorinn  eftir  yíirvaldanna  tilskikkan,  og  fanst  með  því  15 
móti  dáinn,  að  hann  sig  fordrukkið  hefði,  og  að  væri  sjálfs 
síns  banamaður  orðinn.  Var  hann  svo  einn  fjórða  part  úr 
mílu  af  Indíaniskum  burtborinn,  er  þar  til  fengnir  og  keyptir 
voru  hann  þar  að  jarða,  svo  hann  i  reit  vorra  burtsofnaðra 
bræðra  ei  jarðaðist,  heldur  með  slikri  greftran  fráskildur  20 
yrði,  oss  þeim  liföndum  til  viðvörunar. 

Tveir  menn  af  voru  liði,  einn  að  nafni  Stefán  And- 
rjesson,  annar  Lauritz  Simonsson,  drukku  sig  einn 
tíma  um  veturinn  mjög  drukkna,  og  i  því  óviti  settu  sig 
upp  i  móti  sinum  yíirvöldum,  og  þess  vegna  urðu  í  fangelsi  25 
og  járn  settir,  hvar  þeir  ábættu  yíirvöldunum  slæmt  um- 
tal  að  veita  með  hótunarorðum  og  ásetningi  burt  að  hlaupa, 
sinn  trygðareið  að  brjóta  og  skyldugri  hoUustu  undir  fætur 
varpa,  hvar  upp  á  yíirvöldin  sjálf  persónulega  heyrðu  er  í 
leyni  stóðu.  Pessir  skyldu  vippast  tveim  dögum  síðar,  og  30 
skyldi  undir  þeirra  lukku  komið  hvort  þeir  biði  bót  eður 
bana.  En  svo  er  strafíinu  varið,  að  þar  er  reistur  stigi  upp 
undir  einn  ásenda,  er  efst  stóð  út  úr  einum  húsgaíii  mjög 
háum,  og  þann  stiga  gengu  þeir  uppundir  ásendann,  i  hverj- 
um  var  ein  hjóiblökk  og  einn  kaðall  i  gegnum  hana,  hvers  35 


')  máske  =  tamíl  verittu,  drukkinn. 


308 

endi  bundinn  var  um  þeirra  samanreyrðar  hendur  við  þeirra 
bak.  Og  nær  prófossinn,  þegar  blásið  var  í  pipuna,  stiganum 
frá  kipti,  þá  skyldu  þeir,  hefði  strafíið  framgengið,  skrika 
því    nær    til    jarðar,    en  þó   ei  öldungis,  i  einum  rykk,  og  í 

5  hnykk  verða  þeirra  handleggir  samanknýttir  fram  yíir  þeirra 
höfuð,  annaðhvort  öxlin  úr  liði  eða  í  sundur.  En  strax 
prestur  viðverandi  og  til  reiðu  og  bartskeri  nær  svo  við  ber 
ef  lif  i  tollir.  Og  nær  greindir  menn  voru  uppkomnir  undir 
straffsins  naumasta  punkt,  gjörðum  vjer,  kastalans    soldátar 

10  og  herlið,  sem  þar  stóðu  allir  hertýgjaðir  i  afpassaðri  orðu,  eitt 
alarm  og  hróp  til  yfirvaldanna,  um  lausn  á  þvi  fyrir  þessa 
tvo  menn,  hverju  ei  varð  svo  skjótt  gegnt,  heldur  stóð  i 
rig  nokkra  stund.  Siðan  snerum  vjer  vorum  byssum  til 
þeirra    með    uppblásnum    lunta,    hvar    við    þeir   blygðuðust 

15  mjög.  í  þvi  sama  bili  komu  gangandi  allir  kaupmenn  stað- 
arins,  sem  kallast  marcatores,  og  þeir  þrír  tólkar,  sem  voru 
bræður  af  Mórlandi,  og  þjónuðu  vorum  kastala  þar  fyrir 
nær  þörf  gjörðist,  fram  fyrir  yfirvöldin  með  stórri  auðmýkt, 
hið  sama  uppkveðandi  sem  vjer,    að  þeir  menn  mættu  náð- 

20  ast,  hvað  strax  skeði  eftir  herranna  befalingu,  að  þeir  voru 
kvittir  gefnir  og  strax  lausir  látnir.  Svo  affýrðu  soldátar 
sínum  músskvettum  yfir  alt  með  hast.  Petta  þótti  þeim 
Indíanisku  stórt  virðingarteikn,  hvar  fyrir  þeir  sig  vorum 
yfirvöldum  mjög  þakkláta  tjáðu. 

25  Nú    er  þar  til  máls  að  taka  þar  sem  kastalans  yfirvöld 

um  haustið  sendu  9  menn  með  einni  skútu  i  Bengalia  með 
blý  til  sölu,  sem  þar  er  sá  besti  kaupeyrir  næst  gulli.  Pess- 
um  barst  á  i  miklum  stormi  um  nótt  i  niðmyrkri  miklu  við 
eitt    sandrif,    en    varð    þó  mannhjálp.     Par  sem  þetta  skeöi 

30  var  nálægt  landi,  hvar  skipbrotin  aðdrifu,  þar  nálægt  stóð 
ein  mikil  og  mektug  borg,  sem  var  margar  mílur  umkring, 
sem  nefndist  Meslapoten^),  þar  inni  bjuggu  7000  sem  allra 
handa  vefnað  frömdu,  en  eg  minnist  óglögt  tölu  gullsmiöa 
og    annars    handverksfólks    og  borgara,  er  þar  inni  bjuggu. 

35  Skamt    frá    þessari  borg  lá  einn  frábærlega  mikill  striðsher 


^)  o:  Masulipatam. 


309 

úr  fjarlægð  aðkominn,  yíir  hverjum  að  drotnaði  Mogúla 
Soldáns  son^),  sá  af  honum  var  haturlega  útrekinn  fyrir 
forsvar  og  atlot,  er  hann  í  gegn  síns  föðurs  ráði  og  vilja 
oftlega  þeim  kristnu  veitt  og  auðsýnt  hafði.  Eigi  minnist 
eg  þá  miklu  tölu  hans  herliðs,  en  11  þúsund  fila,  11  þúsund  5 
úlfalda  og  II  þúsund  hesta  hafði  hann^).  Hann  vildi  taka 
sjer  land  hvar  hann  sæi  vel  um  horfið  vera  i  takmörkum 
heiðinna  þjóða.  Hann  hjelt  góðri  justitie  í  sinum  her  og 
bauð  hreinlátt  framferði  hverjum  sínum  undirgefnum.  Hann 
hafði  inntekið  þennan  stað  og  hann  skattgilt  undir  sig.  Og  10 
nær  hann  spurði  það  til  sinna  herbúða  að  nokkrir  kristnir 
væri  þar  komnir,  er  skipbrot  hefðu  liðið,  sendi  hann  strax 
boð  eftir  þeim.  Og  nær  þær  komu  fyrir  hann  meðtók  hann 
þá  Ijúflega  til  sin,  og  hjelt  Ijúfar  samræður  við  þá  uppá 
portogaliskt  og  hollenskt  tungumál,  bjóðandi  þeim  vist  með  15 
sjer  undir  sitt  trygt  forsvar  og  bliðlegt  yíirlæti,  þar  með 
16  gyllini  hvern  mánuð  og  þrenna  hátiðaklæðnaði,  einnin 
skyldi  þeir  sinni  trú  og  ákalli  til  Christum  traustlega  halda 
mega,  og  í  siðasta  máta  að  öðlast  frítt  orðlof  og  burtfarar- 
leyíi  nær  svo  girnti.  Einnin  skyldu  þeir  meðan  sjer  þjentu  20 
sjer  nálægast  ganga,  af  öllum  sjer  þjenandi  hirðmönnum, 
því  hann  til  kristinna  manna  hefði  stóra  geðþóknan,  og 
kvaðst  fyrir  þann  skuld  vera  á  þeim  ílótta.  Hvar  upp  á 
þeir  honum  lítillátlega  andsvöruðu,  að  þeir  þjentu  kónginum 
af    Danmörk    og    væri  hans  eiðsvarar,  og  mættu  því  ei  við  25 


^)  Paö  var  Shah  Jehan  (Sultan  Kharram),  sonur  Jehangirs  stórmó- 
gúls;  hann  haít^i  þá  gjört  uppreisn  gegn  föður  sínum.  Um  dvöl  hans 
í  Masulipatam  og  viðskifti  við  ýmsa  Norðurálfumenn  þar,  sjá  William 
Foster:  The  English  Factories  in  India  1622-23,  Oxford  1908,  bls. 
XXVII,  XXXIX,  312—316.  Hann  varð  síðar  lceisari  eftir  föður  sinn 
Játinn  (ríkti  1627-1658). 

*)  I  brjefum,  sem  prentuð  eru  hjá  Foster  á  tilgreindum  stöðum  er 
líka  getið  um  tölu  herliðsins.  Enskir  kaupmenn  tveir,  Thomas  Mills 
og  John  Dods,  sem  þá  voru  í  Masulipatam,  nefna  4500  riddaraliðs, 
500  fíla  og  10-12000  fylgdarliðs  og  úlfalda,  alls  hjerumbil  16000 
manns,  en  hollenskur  kaupmaður,  Jan  Libenaer,  segir  að  í  hernum 
hafi  verið  14000  riddarar,  1500  fílar,  2500  úlfaldar  og  36000  fót- 
göngulíðs. 


310 

hann  sína  trygð  brjóta.  Og  sem  hann  það  heyrði  þóknaðist 
honum  það  mjög  vel,  og  prísaði  þeirra  trúskap  og  hollustu, 
og  gaf  þeim  siðan  herlega  skenking  og  blitt  burtfarar- 
leyfi  og  leiðibrjef  alt  heim  til  vor,  hvað  þeim  vel  lukk- 
5  aðist. 

Einn  af  voru  fólki,  Cornelius  að  nafni,  sem  var 
timburmann  og  fjöltamur  á  margt  og  voru  margar  góðar 
dygðir  gefnar  af  Guði  og  listir  Ijentar,  hann  var  manna 
prúðastur    í   daglegri  umgengni,    skikkanlegur,  allra  manna 

10  best  rómaður  og  nálega  hinn  friðasti  að  yíirlitum.  Pessi 
hafði  orðið  fyrir  ósköpum  stórum  fyrir  eiturlegt  ákast  einnar 
galdrakonu  i  Hollandi  fyrir  skömmum  tima  áður  en  hann 
afsigldi  úr  Hollandi,  af  þvi  hann  vildi  ei  til  ekta  taka 
hennar  dótturdóttur,  hverri  hann  þó  hafði  fyr  gjört  nokkur 

15  lofyrði,  svo  hann  i  þeim  ósköpum  hrapaði  til  nokkra  óhæíi- 
legra  verka,  er  svo  skeði,  að  hann  einn  tima  við  laugar  og 
lindiþvott,  svo  sem  plagaðist  hvern  dag,  að  kastalamenn 
gengu  til  holdsþvottar,  og  var  i  bland  annara  sinna  sex 
skutulsbræðra,  og  einn  þeirra,  að  nafni  Cláus  timburmann 

20  misti  einn  spanskan  dal  úr  sinum  gjaldpungi  við  móðuna, 
og  það  opinberaðist  af  einum  gömlum  galdrakarli,  sá  eð 
glögglega  að  þeim  öllum  fyrirkölluðum  í  hans  einhýsi  áhæfði 
og  með  hendinni  til  benti  til  þess,  er  gjört  hafði,  sem  var 
nefndur    Cornelius,    hvað    alla  forundraði  stórlega.     í*essi 

25  gamli  maður  hafði  þrjár  skrifaðar  bækur  úr  sjerlegu  bók- 
felli  300  ára  gamlar,  og  Ijet  ei  við  jörð  liggja,  heldur  hafði 
eina  steintöíiu  þeim  undir  næst  jörðu;  i  þeim  var  fyrir 
bókfelli  mannsskinn,  og  mátti  teygja  sem  einn  vildi  og 
hrökk  aftur  i  sitt  far.  —  Annar  glæpur,  er  honum  i  ósköp- 

30  um  til  vildi,  var  skelfilegur  og  mjög  viðbjóðslegur,  að  hann 
(með  leyfi)  samræddist  geitkvikindi  á  einum  siðla  niðmyrkv- 
um  aftni,  að  hverju  verki  og  óhæfu  hann  stóð  sú  engelska 
kvinna  Temperentzia,  hverrar  maður  var  bókhaldarinn 
Hieronymus,  sem  með  einum  indianiskum  pilt  var  á  reiki 

35  fyrir  utan  smiðjuna,  hvar  inni  hans  verknaður  gjörðist. 
Hann  var  einn  af  minum  skutulsbræðrum,  og  var  orðinn 
rjett    lútherskur,    eftir    þvi    sem    heyrast    mátti.     Hann  var 


311 

gjarn  að  lesa  í  lútherskum  bókum  og  allra  psálmabókina  á 
dönsku  kenda  eg  honum,  svo  var  hann  minn  sjerdeilis  góöur 
vinur,  og  hrygði  mig  stórlega  hans  hryggilegt  tilfelli  og 
missjáningur.  Slik  freistni  kom  að  honum  úr  svefni,  svo 
hann  upp  hrökk  hastarlega  mjög,  og  í  einu  harðlega  stje  á  5 
gólíið  úr  sænginni.  Eg  brá  við  af  svefni  og  spyr  hvað  oUi 
hans  snöggvu  viðbragði.  En  hann  kvaðst  ganga  verða 
fyrir  dyr,  og  var  langan  tima  úti.  Og  nær  hann  aftur  inn- 
gekk  og  til  rúms  lagðist  varpaði  hann  þungum  anda.  Eg 
spyr  hann  að  sök  til  útivistar,  en  hann  mjer  engu  gegndi  en  10 
lá  lengi  eftir  grátandi.  Að  morgni  næstum  eftir  barst  þetta 
vanrykti  á  loft,  og  nær  eg  fregna  læt  eg  hann  það  vita,  og 
ef  ósatt  virtist  skyldi  röksamlega  af  sjer  hrinda.  Hann 
kvaðst  þvi  samþykkur  og  lofaði  svo  reynast  skyldi.  Nær 
slikt  iUmæli  komst  fyrir  yfirmenn  vora  fanst  þeim  mikið  15 
um  þvilikt,  einkum  rector,  þvi  þeir  voru  vinir  frá  ung- 
dómi  og  höfðu  samtiðis  i  einn  skóla  gengið.  Um  morgun- 
inn  annan  þar  eftir  gekk  hann  i  portin  og  út  um  þau, 
syngjandi  með  sinn  bestan  búning  og  sinn  málstokk  i  hendi. 
En  vaktin  spurði  hann  að  hvert  hann  hefði  sjer  ásett  að  20 
ganga,  en  hann  kvaðst  við  Antoni  skraddara  erindi  eiga. 
Og  sáu  þeir  hann  þar  ei  meir.  Yíirvöldunum  þótti  vel  þó 
svo  farið  hefði,  en  Ijetu  i  orði  sem  þeim  þætti  stór  misgán- 
ingur  orðinn,  og  gáfu  álösur  vaktinni,  að  þeir  höfðu  honum 
ei  hindran  nje  öftrun  gjört.  Rector  Ijet  skrifa  fyrir  hann  i  25 
allar  áttir  og  spurðist  með  seinasta  til  hans,  að  hann  var 
kominn  til  Pulicat^),  þar  Hollenskir  hjeldu  plássi  til  kaup- 
höndlunar,  hvert  eð  lá  60  milur  þaðan  frá  vorum  kastala 
Dansborg.  Litlum  tima  fyr  en  þetta  skeði  uppritaði  hann 
kastalann  Dansborg  rjett  orðentlega,  og  var  siðan  heim  sent  30 
með  Perlunni  til  kóngs  og  compagniisins.  og  varð  mjög 
prisaður  og  stórum  afhaldið,  að  með  penna  yrði  svo  vel  til- 
sett.  Hann  var  mikiU  hagleiksmaður  uppá  alt  trjesmiði. 
húsa  og  bílæta,  turna  og  alt  snikkeri,  en  allra  helst  hinn 
besti  skipasmiður,  item  hinn  allra  besti  söngmaður  og  reikn-  35 
ingsmaður. 

^)  Bær  á  Coromandelströndinni,  nokkru  fyrir  norðan  Madras. 


312 


XXIV.  KAR 

Sá  piltur  Sivile,  og  eg  fyr  nefnt  heíi,  þjónaði  mjer 
12  vikur.  En  fyr  en  hann  burfc  veik  úfcvegaði  hann  mjer 
einn  indíaniskan  ágæfcan  og  rjetfc  náfcfcúrugóðan  pilfc,  11  vefcra 
5  gamlan.  Hans  móðir  var  ekkja,  hana  leifc  eg  ekki  ufcan 
fcvisvar;  hún  bað  mig  fcrúlega  um  þennan  sinn  son,  að  aga 
hann  og  uppfcukfca  effcir  minni  vild  og  visu,  og  kenna  honum 
krisfcna  siðsemd,  og  hann  með  mjer  að  taka  fcil  Danmerkur 
og   koma   honum  þar  undir  skírn  og  krisfcindóm,    hverju  eg 

10  lofaði  henni  með  þvi  mófci  að  þar  fcil  öðlaðist  leyíi  gener- 
alsins,  nær  hann  frá  Danmörk  kæmi.  Annar  hennar  sonur 
var  áður  en  svo  skeði  fcil  Danmerkur  kominn  með  þeim 
fyrstu  skipum,  er  Catthei  hjet,  en  siðan  Christián.  En 
þessi    hennar    nefndur    sonur,    sá  eð  mjer  vel  og  dyggilega 

15  þjenti  og  nokkrir  öfunduðu  mig  af,  hjet  Agamemnon  eða 
Agamenan.  Hann  var  vel  skaptur  af  Guði  og  hafði 
bleikt  hörund.  I  hvert  sinn  bað  hann  um  leyíi  að  hann 
mætti  utan  porta  stundum  um  nætur  dvelja,  að  horfa  á 
þeirra  afguðahátiðir,  og  þau  spil  og  þá  leiki,  er  þeir  við  elds- 

20  bál  og  stór  blys  fremja;  bað  hann  þess  jafnan  á  knjám 
standandi.  Og  hvert  kvöld  gekk  hann  til  min,  fjell  á  knje 
og  tók  mína  hægri  hönd  og  lagði  hana  sjer  í  höfuð  og 
bað  mig  að  blessa  sig,  og  i  mörgu  öðru  sýndi  hann  gott 
viðmót.      Hvern    laugardag    sendi    hans    móðir    mjer    stóra 

25  svo  sem  eskju  af  látúni  fulla  af  bökuðum  sykurkökum 
árið  út. 

Einn  dag  seint  á  sumri  bar  svo  við  að  vjer  sjö  minir 
skutulbræður  fengum  leyíi  (svo  sem  hinir  aðrir,  er  með  heil- 
brigði  voru)  að  ganga  uppí  landið  að  rjetta  bein  vor,  nærri 

30  tvær  milur.  Og  þá  vjer  vorum  litinn  veg  frá  borginni 
gengnir,  kom  margt  fólk  ofan  úr  landinu  oss  i  móti,  sem 
bar  aldini  margskonar  i  körfum  á  höfði,  svo  sem  þar  plag- 
ast,    og    annað  fleira  til  borgarinnar.     f  essir  menn  kölluðu 


313 

til  vor,  segjandi  »pampó!<^),  það  er  slangi  eða  stór  ormur, 
en  vjer  hugðum  það  vera  mundi  bambus,  Jþað  eru  reyrpípur, 
sem"  þeir  þar  taka  tóbak  i  gegnum;  og  skikkuðum  vjer 
vorum  piltum  að  fara  til  þeirra  og  kaupa  af  þeim  handa 
oss  nokkrar.  Og  nær  þeir  komu  á  þann  veg  og  litu  hvað  5 
á  ferðum  var  hlupu  þeir  aftur  til  vor  með  miklum  látum 
og  felmtri,  og  sögðu  oss  hvað  fyrir  hendi  væri.  Og  nær 
sem  þeir  sáu  oss  taka  til  hlaups  óttuðust  þeir  vorra  vegna. 
Og  nær  vjer  litum  þennan  slanga  ógnaði  oss  hans  stærð  og 
grimt  viðmót.  Strax  sem  hann  leit  vora  eftirför  upphóf  10 
hann  sig  með  mikiUri  grimd  oss  i  mót,  svo  vjer  tvistruð- 
umst  til  beggja  handa,  en  höfðum  þó  vor  sverð  á  lofti  til 
höggva,  en  hann  varði  sig  lengi,  þar  til  hann  sá  vort  ein- 
þykki  og  öruggleik  sjer  í  móti,  upphóf  þvi  siðan  að  renna 
og  gegnsmaug  hvern  buska,  sem  fyrir  varð,  en  vjer  af  mesta  15 
kappi  eftir  rannum.  Einn  að  nafni  Pjetur  Arndal  gat 
honum  eitt  gilt  högg  geíið  nálægt  hans  sporði,  en  með  þvi 
mjög  bitvant  var  á  hans  húð  varð  þvi  litil  hans  skeina. 
Petta  varaði  vel  á  hálfa  eykt  að  vjer  7  við  hann  sókn 
hjeldum.  Og  nær  mínir  lagsbræður  þóttust  mæðast  og  engu  20 
gátu  að  heldur  til  leiðar  komið,  hvernin  sem  vjer  á  marga 
vegu  viðleituðum,  umílúðu  oss  fjórir  af  þeim  og  kváðust 
þreyttir  vera,  þar  með  og  einnin  sögðust  ekki  lengur  sig  i 
slikan  háska  leggja  vilja,  þvi  svo  urðum  vjer  sterka  vakt  á 
oss  að  hafa,  að  vjer  máttum  honum  ei  nálægra  standa  i  25 
sjerhvert  sinn,  en  sem  hans  lengd  var  til,  á  hvern  bóg,  sem 
hann  sjer  veik,  þvi  hans  viðbrögð  urðu  bæði  grimm  og 
hastarleg,  og  skæð  meinsemd  vis  ef  svo  til  viljað  hefði, 
annaðhvort  af  hans  eitruðum  blæstri,  ellegar  af  þeim  broddi, 
er  situr  á  framanverðri  hans  tungu,  með  hverjum  hann  30 
plagar  að  stinga  margan  til  heljar,  og  er  með  þremur  litum, 
sem  er  svörtum,  gráum  og  hvitum,  hvers  orms  stunga  eða 
bit  er  svo  skaðnæmt  að  fáir  með  lífi  frá  komast,  og  lifa 
sumir  ei  meir  en  12  stundir;  fyrir  þess  sakir  tilefnuðust 
minir    lagsbræður  að  rýma  og  báðu  oss  hina  þrjá  ei  lengur  35 


^)  o:  tamíl  pambu^  höggormur. 


314 

að  til  voga,  sakir  þvílíks  háska,  á  meðan  grið  gæfust,  en 
mjer  virtist  stór  minkan  i  framandi  landi,  og  bað  eg  því 
hina  tvo,  sem  var  Pjetur  Arndal  og  Salómon  að  verða 
eftir  hjá  mjer,  hvað  þeir  og  gjörðu,  einkum  fyrir  mina  bón, 

5  þvi  þeir  voru  og  mjög  um  mig  hræddir,  og  sáu  mitt  kapp 
og  stóra  kostgæfni  þar  til  orminn  að  yíirvinna,  hefði  Guð 
viljað  mjer  sigurinn  senda.  Og  nær  hinir  voru  í  burt 
gengnir  og  frá  viknir,  þó  oss  litt  líkaði,  gáfum  vjer  oss  til 
með    fullri    alvöru    og  góðu  samheldi  sömu  áfram  halda  og 

10  sóktum  eftir  orminum  af  mestri  hörku,  þar  til  hann  hljóp 
inn  i  stóran  buska,  og  svo  hart  þar  inni  frambrautst,  að 
allur  runnurinn  skalf  og  bifaðist,  lika  jörðin  undir  vorum 
fótum  En  á  meðan  hann  svo  i  runninum  umbrautst  hljóp 
eg   i    mestri  vogan  fram  fyrir  runninn,  og  i  þvi  sama  kom 

15  hann  i  grimmu  áliti  og  miklum  skunda  út  af  runninum,  og 
nærri  tveggja  áhia  uppreisti  sinn  höfuðhluta,  og  æddi  grimmi- 
lega  mjer  i  móti  með  blistri  og  blæstri  miklum,  svo  mjer 
sýndist  sem  hjelublár  reykur  undan  honum  færi  og  hann 
um  kring  færi,    og  svo  varð  eg  af  Guði  dýrðlega  upplýstur 

20  að  eg  hann  nje  hans  grimt  álit  ei  við  skelfdist,  en  mínir 
lagsbræður  hljóðuðu  mjög  og  urðu  hræddir,  og  báðu  mig  í 
Guðs  nafni  mig  nú  að  vara.  Og  i  það  sinn  hann  meinti 
mig  að  stinga  hjó  eg  til  hans  með  allri  þeirri  orku,  sem 
Guð  mjer  Ijent  hafði,  með  breiðum  pampart  og  minu  beggja 

25  handa  aíii  svo  geysilega,  að  þeim  virtist  að  ei  hefði  framar 
af  mjer  að  vænta  verið  eður  mínum  lika,  nær  álnar  lengd 
frá  hans  höfði,  svo  i  sundur  tók  i  einu,  og  hljóp  sverðið  i 
jörð  undir  hjöltin,  en  nær  eg  vildi  hafa  þvi  aftur  náð  þá 
var    það    i    sundur   undir    hjöltunum,    og  urðum  við  blaðið 

30  upp  að  grafa.  Eg  gekk  strax  á  milli  stykkjanna,  svo  orm- 
urinn  ei  aftur  skriði  saman,  þvi  svo  plagast,  hvað  Indíanar 
höfðu  áður  fyrir  skömmu  mig  um  fræddan.  En  nær  eg 
vildi  hafa  burt  skorið  úr  höfðinu  ormstunguna  með  fullum 
ásetningi,  með  þvi  eg  hafða  nokkuð,  en  þó  oflitið,  heyrt  um 

35  hennar  náttúru,  þá  gripu  mig  minir  stallbræður  og  hindruðu, 
svo  eg  minum  vilja  ei  fjekk  framkomið,  hvers  eg  siðar  iðr- 
aðist,    þvi    að   einn  bartskeri  í  Kaupinhafn  sagði  eg  mundi 


315 

víst  hafa  fengið  60  dali,  en  einn  vitur  maður  í  írlandi  kvað 
mig  í  þann  tið  fávísan  verið  hafa,  er  eg  sliku  hafnað  hefði, 
og  sagði  mjer  visa  hundrað  dali  þar  i  landi,  sakir  lækninga, 
er  henni  fylgdu,  við  margskonar  meinsemdum  og  sjúkdóm- 
um.  Og  svo  nú  að  þessu  verki  unnu  og  yíirstöðnu  gengum  5 
vjer  þaðan  og  vorn  veg  upp  i  landið,  keyptum  mjólk  og 
hvað  annað  þar  fyrir  hendi  var. 

En    nær   yfirvöld    kastalans    spurðu    hvað    gjörst  hefði 
gengu    þeir    þangað    út    sem    ormurinn  lá  dauður  að  skoða 
hann,  hvers  stærð  þá  mjög  undraði,  en  ei  var  hann  digrari  10 
en   sem  tveggja  álna  umkring,    en  lengd  hans  hjeldu  sumir 
8  álna  en  sumir  9,  hvarum  eg  kann  ei  glögt  að  skrifa.   En 
inn  í  vora  reisubók  eður  journal  var  þetta  teiknað  og  fyrir 
stórt    frægðarverk    rómað    og    haldið,  bæði  vor  á  meðal  og 
Indiana,    af    hverju    mjer    jukust    stórar  virðingar  manna  á  15 
milli    og  gott  yíirlæti,    einkum  á  ferskum  tima  þessa  verks. 
Og  um  kvöldið,  strax  sem  vjer  heim  komum,  skikkaðist  mjer 
boð    frá    rector    og    gubernator  uppá  þá  háu  höll  að  koma. 
Og  nær  eg  þar  kom  ávarpaði  rector  mig  allþýðlega,  og  kvað 
mig  stórt  frægðarverk  unnið  hafa,    mjer  til  stórs  lofstirs,  og  20 
vera  búinn  það  í  reisunnar  bók  innskrifa,  og  sagðist  7  ár  í 
bili  hafa  i  Indium  verið  uppá  Jackitra^),  það  liggur  i  Java, 
og    i    öðru    sinni  til  Pulicat,    og  kvaðst  svo   stóran  orm  ei 
sjeð    hafa    unninn    verið.     En    frá    einum    ormi  sagði  hann 
mjer  væri  i  einum  hól  i  Java,  og  kæmi  ekki  út  nema  hvern  25 
aðfangadag   fyrir  jól,    og   yrði  i  þaö  sinn  miklir  dynkir  og 
jarðskjálftar    þar   i    nánd    nær    hann  út  og  inn  brytist,    og 
sagðist  hann  álengdar  sjeð  hafa  með  mikillri  hræðslu  ásamt 
öðru   fólki,   og    kvað  hann  litinn   hvalvöxt    hafa,  og  menn 
meini     einn    anda    eður    forskaptan     glæpamann.      Siðan  30 
gekk  eg  i  burt  með  kærleika  að  meðtekinni  allra  herranna 
tildrykkju,  og  tilskikkuðu  8  marka  staupi  vins. 


^)  o:  Djakatra  (Jakatra,  Djajakarta),  sem  þá  var  merkisstaður,  en 
nú  lítilsháttar  verslunarbær. 

21 


316 

I  hvert  sinn  eg  gekk  ofan  á  staðartorgið  gengu  kaup- 
menn,  er  þar  í  krambúðum  stóðu,  mjer  í  mót,  og  einn  ungur 
kaupmann  hafði  sjerdeilis  venju  til  með  faðmtökum  mjer 
að  fagna,  nær  eg  í  hvert  sinn  þangað  kom,  og  kallaði  mig 

5  sinior  Joram^). 

Eitt  kvöld  siðla  undir  settri  vakt  bar  mjer  til  orða  við 
einn  að  nafni  Pjetur  Jensson.  Sá  maður  hafði  verið 
með  því  skipi,  sem  frá  Danmörk  var  sent,  Anno  1620  að 
mig    minnir,    til  Spitzbergs  eður  Grænlands  fyrir  hvalveiði, 

10  þó  það  hindraðist,  en  þeir  komust  í  miklar  raunir  og  stóran 
lífsháska  af  þeim  mikla  hafís,  hver  eð  svo  mjög  að  þeim 
þrengdi,  að  þeir  80  mílur  hjeðan  frá  landi  í  landnorðurshaíi 
urðu  á  einu  stríðsskipi  kóng  Christiáns  4.  svo  hart  í 
isnum    klemdir    og    forfallaðir,   að  þeir  urðu  frá  skipinu  og 

15  mestöllu  þvi  góðu  þar  var  inni  að  vikja,  með  sinum  bát 
nær  30  fólks,  og  þær  80  vikur  sjóar  rjeru  þeir  oftast,  og 
voru  í  stóru  lifsfári  daglega  staddir  af  sjóarógn,  frosti  og 
vosbúð,  þar  til  þeir  náðu  landi,  að  mig  minnir,  nálægt 
Húsavik,  af  hverjum  margir  kumluðust  af  frostum  og  freku 

20  kvalræði,  þeir  eð  hjer  um  veturinn  dvöldust  hjá  frómu  fólki, 
á  meðal  hverra  að  var  þessi  Pjetur,  sá  eð  sina  vist  ásamt 
þeirra  bartskera  hafði  hjá  Halldóri  sál.  lögmanni  á  Möðru- 
vöUum^),  alt  til  eftirkomandi  samars  og  skipaútkoma  varð 
i    kaupstöðunum.     En    til    ósamþykkis    okkar  á  milli  í  það 

25  sinn  var  ei  annað  efni  en  óþjálg  íslands  umræða  þessa  lítt 
skikkaða  óþakklætisbófa,  sem  var  hans  skenkur  fyrir  vel- 
gerðir  meðteknar,  lifgjöf  og  landsvist.  Yarð  eg  því  beiskur 
og  honum  mjög  gramur,  svo  eg  gaf  honum  högg  undir 
vanga,    með    hvert    hann    hljóp    til    yíirvaldanna    og    for- 

30  klagaði    mig,    svo    eg  með    honum    varð    uppá    trjehestinn 


^)  líklega  hefur  Indverjinn  kallað  Jón  á  portúgölsku  senlior  Joao 
(Joam). 

*)  Halldór  Ólafsson,  lögmaður  norðan  og  vestan  1619—1638.  Um 
hann  sjá  Lögsögumannatal  Jóns  Sigurðssonar  í  Safni  til  sögu  Islands 
II,  bls.  132-133. 


317 

sefctur,  og  varð  strengilega  fyrirboðið  mig  framar  að 
móðga  eður  til  reiði  upperta,  hvað  hann  og  gjörði 
siðan. 


XXV.  KAP. 

Nærri  fjórða  part  úr  mílu  frá  borginni  stóð  einn  hestur 
af  pappi  og  úr  leðri  gjörður,   mjög  geysilega  stór  að  vexti,  5 
sem    var  nærri  5  faðmar  umkring  og  þvilíkt  á  hæð.     Uppá 
honum    sat  ein  mannsmynd  mikil  að  stærð  og  vexti,    sá  eð 
hafði  tvö  andlit,  eitt  á  bak  en  annað  í  fyrir,  með  grimmlegu 
augnatiUiti    ásýndar;    hann    var   og  lika  úr  pappi  og  leðri 
gjörður,  nokkra  hundrað  ára  gamall,  og  var  myndaður  eftir  10 
einhverju    mikilmenni,    sem  í  gamallri  tið  hafði  þar  i  landi 
verið.     Tvennir   beislistaumar  voru  á  hestinum  ímyndaðir  i 
hendi  þess,  sem  á  baki  hestinum  sat,  og  við  hverja  beislis- 
kúlu    stóð    ein    mannsmynd,    sem    i   tauma    hestsins  hjeldu, 
sem    sýndust    athuga  vilja  tiltal  síns  herra,  þess  á  baki  sat,  15 
hestinum    að  halda  og  sleppa,    nær  þeim  af  honum  svo  til- 
segðist,    af    sama    gjörðir    sem    hið    annað.     Undir  hestsins 
kviði   og  kringum  hans  leyndarlim  stóðu  nokkur  ungmenni 
með    sama    manier    sem    hitt    annað.     Ut   i    Jþetta    takmark 
gengum    vjer    oftlega    að    skoða    þetta    nú  greint,  hvað  oss  20 
þótti  nýstárlegt  og  óleiðigjarnt  á  að  horfa,  nær  vjer  þangað 
gengum. 

Eitt  þeirra  goðahús  stóð  þar  hjá  og  nálægt  við,  hvar 
inni  stóðu  þeirra  afguðir  7  með  þeim  einum  æðsta  þeirra 
afguði,  sá  eð  jafnan  stendur  fyrir  miðjum  gafli  i  hverju  25 
smágoðahúsi,  og  eftir  þeirra  plagsið  brunnu  þar  Ijós  inni  af 
viðsmjörsfeitleika,  sem  vort  fólk  tiðast  útslökti,  en  til 
athugunar  á  meðan  stóð  eg  vakt  úti,  þvi  mjer  fjell  ei 
þeirra  dirfska,  og  bað  eg  þá  ei  meir  gjöra,  annars  hótaði 
eg  þeim  trygðroíi,  en  þeir  óttuðust  mig  mjög  og  minar  30 
strangar  hótanir.     Petta  sje  nægilegt  hjer  um  sagt. 

21* 


318 

Nú  eftirfylgir  um  þeirra  hjónaband,  að  þessi  þjóð,  Ma- 
labarí  er  svo  nefnist  (hverjir  að  eru  djöfulsins  tilbiðjendur, 
að  hann  gjöri  þeim  ei  vont,  eftir  því  hann  sje  illur),  hafa 
þann   sið,    að  allar  þeirra  ungu  dætur  giftast  innan  10  ára, 

ö  fyrst  þá  þær  eru  4  ára  og  svo  fram  undir  10  ár;  —  flestir 
þeirra  synir  og  með  sama  hætti.  Á  þeim  degi,  er  þau  skulu 
til  hjúskaps  trúlofast,  verða  þau  lögð  hvort  um  sig  í  einn 
palakin,  hvar  inni  þau  liggja  á  veglegum  sængum,  og  smurð 
með    veglegu  balsami,  margslags  farfa.     Par  yíir  er  tjaldað 

10  með  marglitu  silkiklæði.  Hann  sem  að  er  brúðguminn 
verður  borinn  undan  með  básúnum  og  trumbuslögum  langt 
fram  á  dag,  allan  staðinn  í  gegn,  en  hún  á  eftir  með  sama 
hætti  og  verður  þeim  af  ílestum  húsum  peningum  offrað, 
og  sumstaðar  eitthvert  til  æru  geíið,    og  síðan  fyrir  kirkju- 

15  garðshlið  borin,  þar  presturinn  þau  saman  vígir  aÖ  jafnt 
þeirra  höfðum  lögðum  með  handauppáleggingu.  Siðan  verða 
þau  þangað  borin,  sem  hennar  foreldrar  eru  fyrir  ráðandi. 
Svo  eru  boðsmenn  kallaðir,  (hjá  almúgafólki)  á  jörð  úti 
settir,    fæða    vel   tilreidd    framborin,  vatn  rautt,  ilmsætt,  til 

20  drykkjar  gefið,  siðan  eftir  máltið  bitilarech  etið,  af  hverju 
menn  verða  sem  drukknir,  og  tóbak  allra  seinast  tekið. 

Peirra  reverentia  er  svo  við  almennilegt  landsfólk,  nær 
þeir  heilsast  útrjetta  sína  hægri  hönd,  en  nær  ypparlegir 
menn  eða  vjer  kristnir  þá  fundum  á  strætum  eður  torgum, 

25  minnast  þeir  við  sinar  báðar  hendur,  og  frá  munni  sam- 
jafnt  útrjetta  i  breiddan  faðm  með  hneigðu  höfði.  f  etta 
sje  nóg  hjer  um  sagt. 

En  sjerhver  fyrnefnd  barnung  brúður,  verður  heima 
hjá    sinum    foreldrum  til  þess  að  hún  er  14  ára  gömul,    og 

80  leggur  hennar  brúðgumi  að  helmingi  á  móts  við  hennar  for- 
eldra  verð  fyrir  hana.  Siðan  á  hennar  fjórtánda  ári  tekur 
hann  hana  heim  til  sin  til  allra  atlota  og  hjáhvilna  og  dag- 
legrar  forsorgunar  þaðan  í  frá. 

Nær    börnum    er    nafn    geíið,    verða    þau    vel    stálpuÖ 

35  þeirra  bramení  eður  presti  færð,  og  ber  eld  yíir  þau  með 
langri  ræðu,  annað  smásmuglega  veit  eg  ekki  þarum  að 
segja. 


319 

Einn  þeirra  Indíaaia  leifc  eg  ásamt  minum  lagsbræðrum 
og  vorum  presti  einn  tima  besetinn  af  óhreinum  anda,  og 
er  þar  i  hverri  borg  einn  sá  maður,  sem  venju  heíir  til 
djöfulinn  út  að  drifa  nær  svo  skeður,  með  einum  hvellum 
klukkumálmi,  hvern  hann  ber  i  sinum  lófa  og  slær  uppá  5 
hann  með  einum  sjerdeilis  nertugum  stálhamri  við  hans 
eyra.  I  þessum  manni  talaði  sá  óhreini  andi,  og  gaf  svar 
uppá  hans  sjerhverja  spurning  og  ávarp,  hvaðan  hann  hefði 
komið  eða  manninn  fundið,  eða  hvað  hann  gæfi  honum  að 
sök,  eður  hversu  lengi  hann  vildi  hann  plága.  Hverju  öllu  10 
hann  svo  gegndi :  í  fyrstu,  að  hann  hef ði  komið  frá  Trichla- 
gour,  sem  liggur  miki  vegar  frá  vorum  kastala,  og  kvaðst 
þar  hafa  eitt  heilt  stræti  afbrent ;  þennan  mann  sagðist  hafa 
fundið  fyrir  utan  borgina,  hvar  hann  hefði  verið  að  baða 
sig  i  einu  vatni;  og  hvað  hann  honum  til  sakar  fyndi,  sem  16 
væri  hans  óhlýðni  við  sig  og  aflögð  venja  sjer  að  offra.  og 
meðhald  kristinna,  er  þar  væri  i  landið  komnir.  Hinn  spyr 
hversu  lengi  hann  vilji  manninn  besitja.  Hann  segir  svo 
lengi  sem  maðurinn  ei  sig  við  sig  forliki  með  venjulegri 
tilbeiðni,  lotning,  offrunum  og  öðru  þesskonar.  Pessi  maður  20 
segist  vilja  mannsins  vegna  við  hann  forlikast  með  tilsagðri 
upphæð  offursins,  með  öðrum  tilteiknandi  álögum ,  eftir 
megnandi  og  mögulegum  hætti.  Andinn  óhreini  tilgreinir 
hvað  fyrir  sig;  i  fyrstu  tilskilur  hann  i  árlegt  offurgjald 
fyrst  tvo  caponiska  eður  gelda  hana  í  matoffur,  þar  næst  25 
risgrjón  fyrir  eina  fanó,  bitilarech  fyrir  aðra,  tóbak  fyrir 
þriðju,  og  þar  með  afskiljandi  öU  atlot  við  oss  kristna. 
Pessi  maður  var  i  forsvari  fyrir  þann  besetna,  og  rýrði 
hans  atföng  og  formegan  og  kvað  fátækt  hans  og  vesaldóm 
meira  en  það  offur  eður  þau  útlát  gæti  árlega  afhent  eður  30 
lukt,  leitandi  þvi  ennframar  eftir  meiri  vægð,  og  um  siðir 
gjörðist  helmingi  minna.  Pess  á  milli  sem  þeir  við  rædd- 
ust  leitaði  þessi  maður  við  með  sinum  máhnklang  þann 
óhreina  anda  að  útrýma  eftir  venjunni,  hvað  í  það  sinn  ei 
gilti,  og  kvaðst  ei  út  fara  fyrir  þesskonar  sakir  fyr  en  sjálf-  3ö 
um  sýndist.  Eftir  contract  og  forlíkan  gjörða  komu  að  þeim 
auma    manni    miklir    geispar,    titran    og   teigjur,    og    varð 


320 

öllum  skipaö  í  burt  aö  vikja,  svo  dyr  hússins  auðar  stæði. 
Og  nær  sá  ólireini  andi  útfór  af  manninum  fjekk  hann  einn 
ofbjóðslegan  geispa  og  teygjur,  svo  menn  hugðuhans  munnur 
mundi    til  eyrna  upprifast,    með  miklu  froðufalli  og  lá  eftir 

ð  lengi  sem  dauður  væri.  Siðan  spratt  hann  á  fætur  meö 
miklum  hast  og  hljóp  út  í  eitt  vatn  þar  nálægt  og  lá  þar 
lengi,  svo  menn  hugðu  hann  dauðan  vera.  Síðan  kom  hann 
upp  úr  þessi  vatni  sem  hálfrotaður  væri,  og  fór  svo  sem 
hjá    sjer   lengi.     Guð    veri    oss    öllum  náðugur,  nálægur  og 

10  miskunsamur!     Amen! 


XXVI.  KAR 

Nú  er  þar  til  máls  að  taka,  að  í  Octobermánuði  sendi 
kóngurinn  til  Travanzour  sinn  einn  herramann  mikilsháttar 
til  vorra  yfirvalda,    sá  eð  hafði  með  sjer  7  sveina,  er  sverð 

15  báru  eftir  honum.  Nær  þeir  stigu  af  sínum  palakínum  inn 
á  kastalann  i  pörum  gengu.  fessi  nico  og  herra  varð  vel 
meðtekinn  af  kastalamönnum.  Undan  hönum  gengu  12 
talíaris  eður  striðsmenn  með  miklu  hrópi,  svo  sem  þar  tiö- 
um  plagast,  er  sverðum  voru  girtir,  og  löng  spjót  báru  þeir 

20  i  höndum,  fremjandi  með  þeim  mikla  íimleika  á  margan 
hátt  eftir  hermanna  visu.  Allir  kastalans  hermenn  stóðu 
týgjaðir  tveim  megin  kastalans  porthliðs,  þeir  eð  þrisvar 
affýrðu,  item  þrisvar  sinnum  þrisvar  stórstykkjum  afkastal- 
anum,     Pessi   nico   kom    með  brjeílegan  boðskap  frá  kóng- 

25  inum,  innihaldandi  að  krafðist  af  rector  og  gubernator  svo 
mikið  blý  að  tilljetu,  sem  6  vagnar  naumast  upptæki,  hvartil 
rector  svaraði,  sem  alt  kastalans  góss  hafði  i  sinum  reikn- 
ingsskap,  að  svo  mikið  blý,  sem  kóngur  hafði  tilmælst, 
skyldi  i  tje  látast,   nær  sem  hann  skriílega  ávisan  fengi  frá 

30  kónginum,  hversu  mörg  skippund  hann  girntist,  og  hversu 
dýrt  hvert  skippund  af  honum  metast  skyldi.  Og  hjer  með 
baö  hann  kóng  fyrir  sjer  vel  virða  þvilikt  útgefandi  andsvar. 


321 

Kóngsins  gesanter  varð  strax  forreiður  og  strauk  strax  í 
burt  mjög  forsugt,  og  allir  hans  sveinar  innstigu  á  sinar 
palakínar,  og  fóru  svo  ókvatt  og  án  virðingar  frá  vorum 
kastala  upp  til  Travanzour  tilNicodeRegnato,  og  sagði 
honum  af  sinni  ferð  til  lykta.  Og  nær  hann  heyrði  rectors  5 
andsvör,  varð  mjög  grimdarlega  reiður.  Og  að  næsta  morgni 
siðar  útsendi  hann  boðskap  og  brjef  til  rectors,  að  ef  hann 
Ijeti  ei  svo  mikið  blý  til  sem  hann  girntist  og  án  allrar  að- 
spurnar  við  sig  um  nokkurn  reikningskap  á  þvi  sama,  svo 
lýsti  kóngurinn  hann  hafa  roíið  þann  sáttmála  er  fyr  var  10 
milli  kónganna  gjörður,  og  þar  með  hótaði  hann  honum 
ekki  alleinasta  blýið  með  kónglegri  makt  að  taka  fyrir 
ekkert,  þvi  hann  ætti  meir  hjá  oss,  heldur  kastalann  til 
grunna  með  oss  og  öllu  þvi  þar  inni  væri,  til  heljar  að 
færa,  því  hann  kvaðst  lóðið  eiga  og  alt  hvað  þar  á  stæði,  15 
með  þvi  af  oss  væri  trygð  rofin.  Og  þó  rector  sig  stórum 
afsakaði  með  brjefum,  tjáandi  sinn  vanda  og  vanmátt  nokkuð 
að  gjöra  óbifalað  i  gegn  sinni  fyrirsettri  reglu,  þá  kunni  það 
ei  stoða  eður  mýkja  hans  bræði,  þar  til  rector  skrifaði  al- 
varlega  ásamt  gubernator  að  lians  vilji  mætti  verða,  vjer  20 
mundum  átaka  bíða. 

Kóngur  sendir  strax  til  sins  hershöfðingja,  sá  Calicut 
nefnist,  að  hann  strax  með  sín  40000  útbyggi  sig  til  orustu 
oss  i  móti,  hverjam  kóngsins  boðskap  hann  fúslega  og  skjótt 
gegndi,  kastalann  inntaka  skyldi  en  oss  lifi  svifta.  Pessi  25 
kóngsins  hershöfðingi,  nefndur  Calicut,  lá  iðuglega  í  tjald- 
búðum  með  þennan  sinn  mikla  her  40000,  og  aldrei  kom 
hann  undir  sótugan  raft,  og  nær  herboð  kóngs  kæmi  að 
kvöldi  skyldu  að  morgni  til  viga  búnir.  Nú  hugsuðu  þeir 
gott  til  krása  hjá  oss,  og  útbjuggu  sig  þvi  harðlega  oss  i  30 
móti. 

Vjer  í  sama  máta  tilbjuggum  oss  með  hraðasta  hætti 
með  allra  handa  striðsútbúnaði.  Vjer  hlóðum  öU  vor  stykki, 
sem  umkring  kastalann  lágu  á  múrunum  fyrst  með  púðri 
og  hampi,  og  síðan  Ijetum  vjer  fyrir  sum  stykkin  knippi  af  35 
9  þumlunga  járnnöglum  hart  samanvafin  með  sterkum  hamp- 
þræði,    og    snerum    oddum    út,    en    fyrir    sum    Ijetum    vjer 


322 

standkúlur,  skæralóð  og  hlekkjalóð.  Og  nær  alt  þetta  var 
tilbúið  og  skrákoppar^)  voru  fyrir  sum  stykkin  settir,  þar 
með  fólki,  fílum,  úlföldum  og  hestum  að  spilla  með  margs- 
konar    fýrverki,    útbjuggum    vjer    oss   i  mörkina  með  þeim, 

5  sem  vatnið  áttu  að  sækja,  svo  vjer  náöum  80  vatnspipum 
fyr  en  oss  varð  aðþrengt,  sem  var  800  vatnstunnur.  Cali- 
out  hafði  i  sinum  her  1100  hesta,  1100  úlfalda  og  1100 
elefanta  eður  fila. 

Siðan  Ijetu  vor  yíirvöld  alla  indianska  kaupmenn  stað- 

10  arins  innkalla  á  kastalann,  og  urðu  slikir  kostir  fyrir  lagðir,  að 
þeir  mætti  útvelja  sjer  hvort  þeim  heldur  geðjaðist,  að  inn- 
gefast  i  hóp  sinna  landsmanna,  og  þeim  svo  meðfylgi  gjöra. 
eður  með  oss  Ijúft  og  leitt  liða,  eftir  þvi  sem  uppá  kæmi 
og    tilfalla    kynni.     En    þeir    allir  samjafnt  með  einu  hljóði 

15  játuðu  sig  i  vorn  selskap,  og  kváðust  vilja  með  oss  liða  alt 
hvað  tilfalla  kynni,  með  ölbi  þvi  striðsfólki  og  borgurum 
þar  inni  athvarf  og  bygð  hefði.  Og  til  sjáanlegs  teikns  þar 
uppá  Ijetu  þeir  alt  sitt  góss  á  kastalann  innbera,  en  á  nætur 
höfðu  ílestir  sinn  náttstað  i  borginni.    Einnin  voru  taliaris, 

20  þeir  indianisku  striðsmeun,  sem  með  oss  hjeldu  vörn  og  vakt, 
daglega  á  kastalanum  i  sama  máta  aðspurðir  hvort  þeir 
sjer  kjósa  vildu.  En  þeir  með  knjefalli  játuðu  sig  allir 
uppá  lif  oss  til  handa,  og  mynduðu  til,  að  þeir  skyldu  fyr 
láta    sig    kvika    i    sundur    partera    en  þeir  frá  oss  viki  eða 

25  játaðri  trygð  töpuðu. 

Nú  fjell  svo  til  að  fólk  daglega  sýktist  á  kastalanum 
Dansborg  og  margir  önduðust,  ei  þeir  sistu  af  voru  fólki, 
þeir  eð  lágu  skamma  stund,  sumir  3,  4  og  5  daga.  Ei  varð 
þetta  svo  i  launung  lagt  að  ei  spurðist  upp  i  landið  til  her- 

30  búöa  Calicuts,  kóngsins  hersofursta,  hvar  við  hann  magn- 
aðist  til  meiri  illgjörða  og  ofsókna  i  gegn  oss  kristnum.  Vjer 
i  sama  máta  höfðum  og  njósnarmenn  á  stigum  úti,  sem  og 
íluttu  daglega  fregn  frá  þeim  til  vor  (en  þó  með  duld),  um 


*)  hjer  mun  líkl.  átt  við  „skraasække",   pokum  með  jámrusli  sem 
var   notað   stundum   i   staö   kúlna. 


323 

flutning  þeirra  hers  daglega  oss  i  nánd  meir  og  meir,  item 
um  þeirra  uppsát,  hótanir  og  hreystiyrði.  Mörg  hrot  af 
þeirra  her  komu  oss  mörgum  sinnum  i  sigti,  þá  vjer  vorum 
útí  mörkinni  hjá  þeim,  sem  vatnið  sóktu  svo  sem  hálfa  milu 
i  vestur  frá  kastalanum.  Voru  þar  hvorir  varir  um  sig  fyrir  5 
öðrum.  En  um  siðir,  af  þvi  þá  tók  að  fjölga  dag  eftir  dag, 
sýndist  oss  vatnsburði  best  að  hætta  og  við  kastalann  i  kyr- 
leika  blifa,  og  þar  með  þvi  taka  er  á  drifi  og  Guð  vildi 
oss  tilfalla  láta.  Mörg  hótunaryrði  og  skelfileg  spurðust  frá 
þeirra  legrum^)  til  vor  og  ýmislegar  ráðagjörðir.  En  þó  10 
var  að  merkja  að  ótti  væri  sendur  af  Drotni  i  þeirra  her, 
en  þó  þeir  Ijeti  stór  orð  út  af  sinum  herbúðum  til  vor 
flökta,  að  þeir  vildu  þann  dag  og  þann  oss  gista,  heimsækja 
og  helfarir  veita,  samt  aftraði  Guð  þeirra  bráðri  atför,  svo 
þeirra  dagferðir  oss  á  nánd  meir  og  meir  smækkuðu.  í*ó  15 
um  siðir  komst  Calicut  með  áðurnefndan  allan  sinn  her 
til  Trichlagour,  og  lá  þar  i  14  daga  aðgjörðalaust.  tetta 
var  um  miðföstu  og  eftir,  að  hann  þar  svo  dvaldist.  En  svo 
bar  við  tveimur  nóttum  fyrir  jól  um  veturinn  fyrri,  að  eitt 
mikið  stykki  úr  kastalans  múrvegg  niðurhrundi  af  sjálfu  sjer  20 
til,  og  óttaðust  menn  vorir,  að  ógott  mundi  merkja  þessi 
viðburður.  Og  þar  sem  vaktmenn  áður  fyrri  stóðu  i  5  stöð- 
um  var  nú  einum  viðbætt  svo  að  vjer  i  6  stöðum  eftir  þetta 
skeð  urðum  vaktstæði  að  hafa  i  hvert  sinn,  bæði  nætur  og 
daga,  og  við  þetta  múrskarð  voru  þeir  menn  á  vakt  settir,  25 
sem  yfirvöldin  helst  treystu  til  vareygðar,  hoUustu,  mann- 
skaps,  fimleika  og  atburða,  og  var  mjer  óverðugum  og 
þremur  öðrum  i  minu  kvarteri  þessi  vakt  skikkuð,  hverjum 
einum  til  umskifta  fjögur  stundaglös,  og  það  var  sá  mesti 
vandi  (að  svo  tilföllnu)  við  það  skarð  að  standa,  þvi  mönn-  30 
um  bæði  sýndist  og  heyrðist  margt  i  þreifanlegu  niða- 
myrkri  um  nætur  við  þetta  múrskarð,  en  ei  voguðu  menn 
neinar  aðgjörðir  að  hafa  þar  við  að  svo  búnu.  Og  með 
slikum  ugg  og  ótta  vorum  vjer  um  allan  veturinn  fyrst  til 
jóla    og    siðan    eftir    nýjárið,    alt    til  passionis-sunnudags,  á  35 


sbr.  d.  Lejr,  þ.  Lager,  herbúðir. 


324 

hverjum  að  sást  vort  skip  St.  Laurentz  frá  Tenasseri  að 
sigla,  með  hverju  að  var  minn  kapteinn  Christof  orBoye 
og  Hermann  arkelímeistaramæti,  minn  sjerdeilis góður vin, 
sá  eð  hjer  hafði  8  ár  innanlands  dvöl  átt  með  kaupskap 
5  reiðaranna  vegna  í  Danmörk.  En  vorn  prest  á  útreisunni, 
H.  Christián  höfðu  þeir  af  sjer  mist  og  Herrans  náð  be- 
falað,  ásamt  öðrum  átta,  er  sitt  líf  á  þeirri  reisu  mist  höfðu. 
Og  sá  maður  af  oss  til,  er  skipið  sá  aðsiglandi  fyrst  hjet 
Jens    Andrjesson,    og    fjekk    einn    silkiklæðnað    og  stórt 

10  vínstaup  fyrir  gleðisjón,  og  urðum  vjer  þeim  næsta  fegnir 
sem  nærri  má  geta,  þar  sem  vjer  vorum  mannfáir  orðnir 
af  skæðri  blóðsótt,  sem  þar  í  landi  um  naúðar,  og  enginn 
verður  fri  fyrir  af  öllum  þeim  til  Indía  reisa,  og  þeir  menn 
af  oss,  sem  ei  önduðust  í  það  sinn,  urðu  að  ganga  og  liggja 

15  með  ofbjóðlegum  sjúkdómshætti  sömu  tegundar,  en  ei  lá  eg 
i  þær  12  vikur  nema  tvo  daga,  en  ei  þó  í  minu  kvarteri 
eður  vaktróðu,  —  og  það  yíirtók  óvinanna  makt,  ilska  og 
umsát,  og  heiðinna  manna  harðjði  að  utan  á  nótt  og  degi 
mátti    oss   mjög    skelfa,  og  þar  með  vorra  yíirmanna  skörp 

20  og  strengileg  tilsjón  og  jafnleg  umvöndun,  hvar  um  sje 
nóg  talað. 

Og  nær  þetta  skip  kom  fyrir  kastalann  útslógum  vjer 
merkjum  ásamt  þeim,  er  sín  Ijetu  og  strax  i  Ijósi,  með  skot- 
um  til  skips  og  lands.     Og  nær  C  a  1  i  c  u  t  heyrði  dun  þessara 

25  skota  til  sinna  herbúða,  sem  var  nærri  milu  frá  sjó,  sendi 
hann  jafnskjótt  til  strandar,  að  vita  hvað  á  feröum  væri. 
Og  nær  hann  spyr  vors  skips  komu,  hafði  hann  nokkuð  um 
bil  hljóðnað  við,  en  þó  upphresti  sig,  og  kvaðst  oss  ei  að 
heldur  þessvegna  hlifa  skyldi,  og  skipaði  að  uppbrjóta  sínar 

30  herbúðir  og  sinum  her  upp  og  af  stað  rykkja  með  skyndi. 
Hann  bað  stöðva  hálfa  milu  frá  kastalanum  i  vestur,  og  i 
þvi  plássi  lá  hann  þá  viku  alla  í  gegn  til  pálmasunnudags, 
án  allra  aðgjörða,  utan  daglega  fengum  vjer  hans  hótanir 
að  frjetta.     En  Guð  sjálfur  deyfði  og  deigði  hans  harðýðgi, 

35  svo  hann  fjekk  ekkert  ilt  meir  við  oss  uppbyrjað  nje  fram- 
kvæmt,  en  sem  skeði.  Lofað  sje  nafnið  Drottins  eilííiega! 
Amen! 


325 

Nú  er  þar  til  máls  að  taka,  að  pálmasunnudag  sjálfan 
snemma  morguns  gekk  eg  til  gubernator,  hann  var  að 
idraga  sig  sín  klæði,  og  var  nú  á  þessum  sama  degi  til  gesta 
boðinn  af  mínum  kaptuga  Christofor  Boga  til  skips,  og 
leita  eg  orðlofs  af  honum  að  eg  og  mætti  fá  leyíi  til  skips  5 
draga,  til  tveggja  minna  góðra  vina  He  rmanns  og  Bente 
Andrjessonar.  Hann  kvaðst  varla  voga  vegna  yfirstand- 
andi  fárs  og  fjandskapar  heiðinna  mjer  það  að  leyfa,  þvi  þá 
mundu  fleiri  hið  sama  girnast.  Minn  skutulbróður  Hen- 
rich  stóð  mjer  til  baka,  og  var  hann  sama  æskjandi,  hvar  10 
við  hann  gramdist.  en  varð  þó  með  sterkum  skilyrðum,  að 
við  um  kvöldið  til  lands  kæmum  af  öli  óhindraðir  til  alls 
þess  er  við  þyrfti  og  vort  embætti  áhrærði.  Nú  sem  við 
gengum  frá  kastalanum  og  til  strandar,  þar  fjórir  Indianar 
með  bát  biðu,  birtist  okkur  ný  sjón,  við  hverja  við  glödd-  15 
umst  næsta  mjög.  Sáum  við  tvö  skip  úr  suðri  sigla  með 
drifthvítum  seglum  og  útvarpaðri  flaug  á  skiptoppum.  Kend- 
um  við  strax  Perkma,  það  stóra  skip  upp  á  700  lestir,  og 
Juppiter,  það  minna  skip.  Strax  á  kastalanum  var  merkjum 
offrað  og  stykkjum  jafnmörgum  affýrt  í  móts  við  þau,  er  20 
þeir  Ijetu  afhlaupa  til  virðingar.  Ei  aftraðist  okkar  ferð  að 
heldur,  og  urðum  við  heiðarlega  meðteknir  og  líka  skenk- 
ingar  gefnar  af  þvi  slagi,  er  þaðan  úr  heimi  fluttist. 

011   yfirvöldin    drógu   út    til    skipanna    eftir   prjedikun 
gjörða,    og  á  fund  generalsins  RollantsCrappa,    er  þar  25 
var  með  Perlunni  kominn,    og  7  reisur  hafði  áður  til  Indi- 
um    gjört    i    kaupmannsstjett,    en    var    nú   til  slikrar  tignar 
kominn    sem    greinir.      Hann    var     ókvongaður    maður,    en 
hollenskur    að    ætt,    og  af  fátæku  fólki  kominn,  og  þegar  á 
unga  aldri  var  i  siglingum  og  fyrir  skipsfágara  og  káhyttu-  80 
vaktara  hafður,    og  á  meðal  skipmanna  i  fyrstu  i  bókment- 
um  æfðist,  og  svo  eftir  hendi  með  æðri  framtökum  við  jók, 
þar  til  hæð  sinnar  lukku  hann  um  siðir  náði.    l^etta  greindi 
hann   mjer  einn  tima  til  lærdóms  á  litlum  vegi  i  spátseran, 
níeð    fleirum    atvikum,    er    hans    ungdómi   og  munaðarleysi  35 
viðkom  og  aðhnje. 

Á    næsta    degi  eftir  fóru  indianiskir  kaupmenn  allir  út 


326 

til  skips  general  aö  fagna,  Jþeir  i  sfcaðnum  bjuggu.  Og  nær 
hann  dró  fcil  lands  höfðu  þeir  tilsett  allar  kirkjudækjur  með 
sinum  baldor,  sem  þeim  stjórnar,  og  alt  stríðsfólk  borgar- 
innar     Trangobarich    að    mæta  honum  strax  er  hann  land- 

5  gang  gjörði,  og  þeim  danslátum,  með  þeirra  venjuaðferð 
hjeldu  þeir  og  það  alt  hyski  fyrir  honum  heim  að  kastal- 
ans  porthliði,  og  varð  honum  til  virðingar  níu  stykkjum  af 
múrnum  affýrt,  og  allir  soldátar  stóðu  týgjaðir  innan  porfca 
sinum    vopnum  í   orðentlegri    röð,    er    affýrðu    sinum   mús- 

10  kvettum. 

Nær  hershöfðingiun  Calicut  spurði  hvað  gjörðist  kom 
hann  i  miðri  viku  fyrir  páska  með  500  hertýgjaðra  sveina 
og  9  palakínur,  i  hverjum  hann,  hans  sonur  7  vetra  og  hinir 
aðrir  hans  æðstir,    er  honum  i  meðfylgd  voru,    voru  bornir 

15  eftir  venju  Jþeirra,  þeir  eð  stóðu  í  röð  við  kastalans  port- 
hlið.  Og  nær  hann  sjálfur  inngekk  á  kastalann  varð  hon- 
um  til  virðingar  9  stykkjum  affýrt,  og  allir  týgjaðir  soldátar 
sinum  herbúningi  affýrðu  þrisvar  sinam  byssum,  kastalans 
stórílagg  uppsett  og  i  trómet  blásið.    Og  nær  hann  var  uppá 

20  kastalann  genginn  og  hans  meðfylgd  gekk  eg  og  einn  annar 
af  voru  fólki  að  skoða  þeirra  palakínar  og  íleira  af  þeirra 
ferðatýgjum.  En  nær  eg  lauk  upp  þeim  palakin,  sem 
hershöfðingjans  sonur  lá  inni,  brá  hann  við,  og  eg  svo 
einnin.     Hann    lá  þar  á  nokkrum  silkisængum  og  svæflum, 

25  alt  með  gulli,  perhim  og  gimsteinum  sett,  samið  og  búið, 
og  einn  Ijettir,  með  hverjum  þeir  i  sænginni  sig  viðrjetta 
hver  í  ástrjeð  upp  yíir  sænginni  er  festur,  var  á  einni  sterkri 
gyltri  snúru,  christallus  og  íieiri  gimsteinar  uppá  dregnir. 
En    palakinar    voru    þessum    ásamt    með    veglegu    smiði  af 

80  fílsbeinum  gjörðir,  og  er  að  sjá  sem  fágað  hvitt  gler.  Og 
nær  einn  af  þeirra  þjenurum  sá  mig  þetta  gjöra  hljóp  hann 
strax  til  og  bandaði  með  báðum  höndum  segjandi  »Ille! 
Ille!  Ille!«  það  er  »ónei,  ónei,  það  má  ekki!«  fessi  ungi 
maður  var  bæði  friður  og  fallegur  að  yfirlitum,  með  bleikt 

35  hörund  og  vænn  að  allri  likamans  sköpun,  og  allur  var 
hann  balsameraður  með  ýmsum  farfa.    Mikið  gull  með  dýr- 


327 

mætum    steinum    bar    hann   víða  um  sig  og  i  sinum  eyrum 
eftir  þeirra  visu. 

Siðan    i    viðræðum    gaf  Calicut  stóra  áklögun  vorum 
rector,  og  kvað  hann  alla  orsök  til  þess  klamariis  og  ósam- 
þykkis,    sem    gjörst    hafði    vor    á    meðal.     Niu  fila,   er  þeir  5 
kalla    elefanta,    hafði    hann    með  sjer,    og  500  hesta.     Hans 
soldátar  höfðu  ílestir  t^^rkneskan  búning;   þeim  leyfðist  alls 
að    neyta    og    lika   sig  drukkna  að  drekka.     Generall  sýndi 
honum  öll  sin  herlegheit,    og  með  vorum  viðurbúning  ógn- 
aði    hann    honum,    og   umkring  allan  kastalann  á  múrnum  10 
sjndi  hann  honum  öU  stykki,    er  þar  i  vigskörðum  lágu,  á 
eggsljettum  bryggjum  stóðu,    og  var  skotið  honum  til  virð- 
ingar,    er  hann  nam  staðar  hjá  hverju  stykki,  og  af  hverju 
skipi  varð  með  jafnmörgum  aftur  svarað.    Perlan  hafði  tvö 
koparstykki    stór    er  altaf  lágu  úti  og  aldrei  voru  inntekin,  15 
er   þeir    kalla    hálfa  cartov,   hennar  kúla  vegur  48  merkur, 
þær    stóðu    fyrir  framan  stýrpligtinn,    hver  eð  var  við  ká- 
hyttudyrnar;    þessum  stykkjum  var  nú  af   skotið   til  aftur- 
svars    af  Perlunni    með    öðrum   gildum  stykkjum.     Nær  eg 
hafði   minum    þremur    affýrt    er    eg    uppá    skansinum  hafði  20 
undir    minni    vaktan,     Calicut    á    portogalisku  tungumáli 
spurði    general    að,    hvort  þessum  i  skipunum  væri  nokkur 
stærri,  en  hann  sagði  já.    Pað  ógnaði  honummjög,  og  nær 
hann    heyrði   þeim    tveimur    stykkjum  áðurgreindum  affýrt, 
sló  hann  með  báðum  höndum  sjer  á  brjóst,  og  sagði  >Abbæ!  25 
ó  faðir!« 

Á  þessum  miðvikudegi  var  svo  mikill  hiti  að  undrum 
gegndi,  svo  að  um  nónbil  urðum  vjer,  sem  vakt  tilfjell 
á  múrum  kastalans,  að  venda  oss  um  kring  jafnaðar- 
samlega  sem  einni  steik,  er  ei  skal  brenna,  og  einn  30 
af  þeim  filum,  er  þar  stóðu  bundnir  fyrir  utan  portin  við 
eikur  með  sinum  afturfæti,  sem  þar  plagast  að  gjöra  við 
hesta,  fila  og  camel,  þessi  sleit  sig  lausan,  þó  með  hlekkjum 
bundinn  væri,  svo  eikinni  með  rótum  upprykti,  en  sá  sem 
hann  skyldi  vakta  var  ekki  i  nánd,  þvi  hann  sat  i  nálægu  36 
húsi  að  taka  tóbak  með  sinum  lagsmönnum.  Og  nær  hon- 
um  var  þetta  undirvisað  gekk  hann  til  hans  með  blíðmálum. 


328 

og  hjelfc  á  einni  heytuggu,  hverri  hann  hafði  i  oleo  drepið, 
og  bauö  honum  lengi  fyr  en  fcil  friðs  fjekk  sfcöðvaö,  eftir 
langan  drykk  fcekinn  úr  þvi  vatni,  er  þar  var  fyrir  hendi. 
Pessir  fílar  skilja  mál  manna,  og  hafa  vifc  mikið,  svo  þá 
5  brestur  ekki  utan  málið  eitt.  Einum  þessara  fíla  riðum  við, 
einn  að  nafni  Pjetur  Lálik  og  eg,  fyrir  kaup  litinn  veg, 
og  þótti  okkur  mjög  harðstígur  vera,  og  enn  þó  þeir 
hafi  ekki  miðlið,  samt  liggja  þeir  og  fcaka  sjer  hvíld. 

Calicut    var    fríður   maður    með    bleikt  hörund  og  úr 

10  máta  digran  búk,  og  bar  mikið  skart  á  sjer  af  gulli  og  gim- 
steinum,  og  um  sig  miðjan  gullvefnaðarklæði,  og  um  sitt 
höfuð  með  dýrlegum  gimsteinum.  Einnin  bar  hans  smá- 
sveinn  gyltan  staf  af  filsbeinum  með  veglegu  smiði  eftir 
honum.     Og    nær    aðmiráll  RoUant  hafði  og  hann  úttalað 

15  sin  á  milli  og  friður  staðfestur  með  kóngs  samþykki,  afreisti 
Calicut  og  hans  selskapur  að  gjörðri  lotning  fyrir  guðun- 
um  i  þeirra  pagógu  eða  goðakirkju,  og  dró  strax  á  fund 
kóngs.  Og  þar  eftir  innan  skamms  dró  vor  generall  til 
kóngs    með    brjef    og    skenkingar    frá   vorum  kóngi  í  Dan- 

20  mörk,  sem  voru  tvö  koparstykki  ný  og  velfáguð,  sem  höfðu 
sjö  fólksmyndir  steyptar  i  sumum  stöðum  á  sjer,  hver  eð 
kóngur  Ijet  innsetja  i  sitt  svefnherbergi  og  meðtók  fyrir 
mikinn  æruskenk  af  hans  hendi,  ei  sist  fyrir  sakir  mynd- 
anna,  þar  með  og  eina  sæng  af  sýprisvið  uppreidda,  og  sitt 

25  sjálfs  contrafey^)  veglega  tilsett.  En  sá  heiðni  kóngur  sendi 
honum  aftur  sina  sjálfs  myndan  vel  controferaða,  og  af  dýr- 
um  vefnaði  uppreidda  sæng,  af  filsbeinum  vel  til  setta,  sú 
eð  skatteruð  var  fyrir  100,000  dali  eður  tunnu  gulls.  En 
fyr  en  vor  generall  afreisti  kom  brjef  og  sterkur  boðskapur 

30  frá  kóngi,  að  vor  rector  skyldi  meðfara  til  Travanzour  á 
kóngsfund,  hvað  og  skeði,  og  lá  við  sjálft  að  hann  mundi 
lifið  missa.  Og  þar  með  komst  hann  i  ógunst  vors  gene- 
rals,    og    hjelt  hann   hinn  mesta  óbótamann,  að  hann  hefði 


^)  d.  Kontrafej,  mynd;  (upprunalega  =  „eftirlíking",  úr  fr.  contre- 
fait);  —  controferaða  er  orðskrípi,  sem  á  að  þýða  „málaða"  eða 
„teiknaða". 


329 

sett  svo  margra  líf,  þar  með  kóngsins  og  compagníisins  góss 
í  hættu.  Svoddan  órjettlæti  hlaut  hann  að  mæta,  sakir 
síns  trúleika  og  hollustu,  en  varð  þó  náðaður,  með  þvi  móti 
að  skyldi  ferðast  eina  langa  og  farlega  reisu  til  Moluchas 
eylanda,  i  ferð  þeirra,  er  þangað  sendust  frá  vorum  kastala  5 
eftir  allrahanda  speceri  og  vöru. 

Og  slik  ókjör  varð  vor  prestur  Hr.  Jens  að  liða  af 
generalsins  harðýði  (það  eg  meina  hann  væri  borinn  ósannri 
sök).  Pvi  svo  bar  við,  að  hann  heimuglega  bað  bartsker- 
ann,  þann  með  Perlunni  kom,  M.  Vilhjálm,  að  stinga  á  lO 
kauni,  er  hann  bar  á  sjer  i  heimuglegum  stað,  en  þessi 
engelski  bartskeri  var  svo  ótrúr  i  sjer,  að  hann  gekk  til 
generals,  og  kvað  prestinn  hafa  það  fengið  af  indianiskra 
kvenna  saurgan  eður  samblandan.  En  með  þvi  generall 
hafði  nokkum  óþokka  til  hans  áður  fyrri  af  djarflegu  til-  15 
tali  í  sinni  prjedikun  uppá  kjettara^)  og  villumenn,  tók  hann 
fegins  hendi  við  þessum  frjettum,  og  meinti  nú  að  hefna 
sin  aftur  á  honum,  og  tilskikkaði  með  valdi  og  ofriki  að 
hann  skyldi  i  einhýsi  leggjast  og  þar  af  bartskeranum  reyn- 
ast  með  sterkustu  þess  slags  drykkjum,  er  slikt  auglýsa  ef  20 
satt  væri,  þá  af  ílotnar  þeirra  gjörvalt  hár  og  skegg,  og 
hjer  með  leitaði  generall  honum  að  fyrirkoma,  hefði  honum 
það  tekist,  en  Guð  sá  svo  til,  að  ei  fjell  sem  fjandmenn 
ætluðu.  Generall  Eollant  fyrirbauð  hverjum  vorra  manna 
í  það  hús  að  koma  er  hann  var  innlagður,  eða  nokkra  25 
hjúkrun  eður  atlot  gjöra  undir  hæsta  straff,  og  voguðu  engir 
þvi  þangað  at  vitja.  En  með  þvi  eg  var  honum  kær,  vitj- 
aði  eg  hans  við  og  við,  en  þó  með  leynilegum  hætti,  hvar 
við  hann  gladdist  mjög  af  hjarta,  enda  og  skelfdist  fyrir 
minar  sakir,  og  nær  hann  i  9  nætur  þar  inni  með  gráti  og  30 
kveinkan  legið  hafði,  og  til  Guðs  sins  drjúgum  andvarpað, 
uppstóð  hann  af  þessari  sinni  pislarrekkju  án  þeirra  teikna, 
er  þeir  meintu  sig  mundu  á  honum  til  sýnis  gefa.  f  á  upp- 
fann  generall  það  ráð,  að  hann  skyldi  þessháttar  eið  vinna 
að    hann    ósaurgaður  væri  af  allslags  kvennmönnum  Indía-  35 


')  o:  d.  Kætter,  villutrúarmaöur. 


330 

lands.  En  meö  því  þar  var  ein  portogalisk  kvinna  og  ein 
ekkja,  sú  eð  Maria  hjet,  gaf  hann  sig  ei  til  eið  að  vinna, 
með  þvi  hann  Ijet  þar  sín  linföt  jafnan  vaska;  hvernin  þvi 
hagaði  vissi  Guð  best.     f  á  fyrirbauð  generall  honum  prest- 

5  legt  embætti  að  framílytja  eður  kirkjunnar  þjónustugjörð 
við  snerta.  Presturinn  kvaðst  slikt  hans  forboð  ei  akta, 
með  þvi  hann  fyndi  sjer  engar  löglegar  sakir  og  augljósar, 
þar  fyrir  sagði  hann  ei  máttugan  sitt  embætti  af  sjer  að 
taka,    og  skaut  sjer  undan  hans  og  slikra  veraldlegra  dómi 

10  undir  andlegrar  stjettar  og  erkibiskupsins  i  Kaupinhafn  úr- 
skurð  og  ályktan.  Nú  með  þvi  generall  sá  sig  engu  geta 
til  leiðar  komið  það  prestsins  embætti  kynni  að  raska  og 
hindran  efla,  þá  tilsetti  hann  honum,  svo  sem  til  nokkurs 
straffs,    að    sigla    þá   fárlegu  reisu  samjafnt  rector  til  þeirra 

15  Moluchisku  eylanda  með  skipinu  Juppiter,  og  þar  með  sína 
sök  og  sekt  svo  kvitta.  Og  þau  prestleg  klæði,  er  hann 
honum  fyr  skenkt  hafði,  og  aftur  i  byrjan  þeirra  óvildar 
hafði  frá  honum  gripið,  i  ásýnd  mikils  haturs  til  prestsins, 
fjekk  hann  honum  aftur.    En  sá  prestur,  sem  með  Perlunni 

20  kom,  var  prestur  á  kastalanum  á  meðan  i  rig  stóð  með  ge- 
neral  og  Hr.  Jens.  Hann  hjet  Hr.  Matthias^)  og  hann  varð 
samt  prestur  á  Perlunni,  með  hverjum  eg  var  i  samfylgd 
meðal  annara  á  heimreisunni. 

Sá  maður  kom  frá  Kaupinhafn  með  general,  er  Olafur 

25  Vismar^)  hjet.  Hann  bjó  austan  til  við  Eyrarsund  i 
Skáney.  Hann  var  nálega  manna  hæstur  og  var  skarts- 
maður  mikill,  og  bar  daglega  rauð  klæði  með  silfursnúrum. 
Ei  var  hann  stórlátur  maður.  Hann  hafði  lengi  þjent  kóngi 
vorum    sálugum    Christián    fyrir    kaptuga   yíir    soldátum, 

30  og  fyrir  það  sama  embætti  útgafst  til  Indien,  o'g  það 
sama    meðtók,     nær    fyrst    þar     á    land    kom,    yíir   mjer 


^)  Hann  hjet  Mads  [Matthías]  Rasmussen,  og  hefur  samið  rit  um 
ferð  sína  til  Indlands  og  heim  aftur,  sem  prentað  er  í  Danske  Maga- 
sin  I.  Række  1.  Bd.  bls.  104  osfr.  Hann  varð  síðan  prestur  í  Vallens- 
bek  nálægt  Khöfn. 

')  Mads  Rasmussen  kallar  hann  Ole  Viseer.  Hann  mun  hafa  tekið 
viö  stjórn  á  kastalanum  eftir  Henrik  Hess. 


331 

og  mínum  meðþjónum.  Einn  annar  maður,  Páll  Árna- 
son  að  nafni,  hans  sjerdeilis  góður  og  ástkær  vinur.  fylgd- 
ist  þangað  með  honum,  og  höfðu  bæði  i  framandi  landi  og 
heima  lengi  aðfylgst,  og  hvor  við  annan  hvorki  kynningu 
nje  vináttu  brugðið.  Pessi  Páll  hafði  mörg  ár  i  Skáney  6 
þingfógeti  verið  eður  sýslumann.  fessi  maður  Ijet  mig 
sjerdeilis  vel,  hvað  hann  oftlega  ásýndi  bæði  í  orðum  og 
verkum. 

Par    var    á    kastalanum    einn   ungur  hjörtur  i  uppvexti 
hver    heim    til    Danmerkur    skyldi    fara    og  vor  gubernator  10 
átti.     Hann  var  oft  við  marga  glettinn  og  óbýll,  og  skautst 
að    mönnum    illa,    stangaði    og    stundum    litt    við   Ijek,    en 
engir  voguðu  honum  með  liku  að  launa  fyrir  ótta  af  guber- 
nator,   þvi  hann  var  vandlátur  um  hann,    og  ei  ásýndi  það, 
að   honum  þætti  hann  i  neinu  ofgjöra  við  þá,    er  hann  átti  15 
að  sælda.     Svo  bar  til  einn  tima  siðla  dags,  að  eg  gekk  frá 
portinu  af  minni  vakt  sem  snarast  heim  i  mitt  herbergi,  að 
þessi  hjörtur  stóð   i   nokkurri  hilmingu,    svo  eg  fjekk  hann 
ei  sjeð,  rendi  skeið  til  min  hart,  svo  eg  um  koll  fjell  af  hans 
sterku    áhlaupi,    og   stangaði  mig  mjög,    en  eg  fjekk  ei  við  20 
risið.     Petta  leit  Páll  Arnason,  og  hljóp  frá  portinu  með 
sinn    forkeðjustokk    i  hendi,    og  greiddi  honum  mörg  högg 
með  tveim  höndum  yíir  hrygg.    Og  í  sama  kom  gubernator 
að    rennandi    með    miklum    skunda,    og  greip  sina  verju   af 
balinu    og    vildi    til    Páls    höggva.     Og  með  þvi  eg  var  á  25 
fætur    staðinn  og  P  áll  hafði  sinni  verju  ogsvo  úr  skeiðum 
rykt,    brá    eg   með    hast    minni    verju    þeirra    á    milli,    svo 
engar    skemdir    urðu,    og  skildust  svo  að,  en  voru  þó  hinir 
reiðustu.     Vaktmenn,  þeir  við  portin  stóðu,  komu  allir  með 
skyndi    þar    aö,    nær-  þeir    sáu    hvað   gerðist,  og  voru  með  30 
Páli  til  leika  búnir  hefði  svo  við  þurft,  og  gáfu  allir  sömu 
klögun    yfir    ófyrirlátsemi   hjörtsins,    er    svo   mörgum  hafði 
ótta    og    áhlaup  gjört.     En  siður  þess  vegna  kvaðst  honum 
lóga   mundi.     En  Páll  sagði  hans  ranglæti  þvi  meira.     Og 
nær    generall    það   heyrði  gjörði  hann  strax  forlikun  þeirra  35 
á  milli. 

Og  nær  sem  gubernator,  generall,  rector  og  þeim  túlk- 

22 


332 

um,  þremur  mórlenskum  bræðrum.  ásamt  sínum  meðfylgj- 
andi  þjenurum  komu  aftur  frá  Travanzour  að  slitnu  samtali 
við  kóng  og  gjörðri  forlíkun  um  frið  og  íieira  hvað  til- 
hlýddi,  bæði  um  skipsfragtina  af  öllu  slagi  er  þar  keyptist, 
5  eftir  fyr  gjörðri  contract,  hvað  alt  skyldi  ílytjast  til  vors 
kastala  af  landsmönnum  eftir  þess  heiðna  kóngs  skikkan  og 
bífalningu,  stóð  nú  alt  með  friði  og  spekt  vor  á  meðal. 
Og  upp  frá  þvi  meðan  eg  og  minn  selskapur  þar  dvaldist, 
alt  til  vorrar  heimferðar,  sem  með  Perlunni  heim  fórum,  þá 

10  sendi  kóngsins  hershöfðingi  Calicut  hvern  laugardag  upp 
á  virðing  og  velþóknan  til  striðsmanna  3  villisvin  til  ferskr- 
ar  fæðu  úr  sinni  jagt  með  nokkrum  sinum  jagtsveinum  og 
jagtrökkum,  þeir  eð  oss  skyldu  sýna  þeirra  jagtaðferð. 
Peirra    hundar    eru    mjög  stórir  og  hafa  broddmen  sjer  um 

15  háls. 

Allan  þann  pipar,  er  sá  heiðni  kóngur  Ijet  oss  i  tje 
fyrir  tilsett  verð,  keypti  hann  af  kónginum  til  Cotzína,  og 
frá  honum  varð  íluttur  til  þeirrar  borgar  upp  í  landinu  er 
Peita^)   hjet,    8  milur  frá  vorum  kastala,  og  þaðan  á  kóngs 

20  hestum,  filum,  úlföldum  og  uxum  færður  til  vors  kastala, 
og  allur  sá  ílokkur  heíir  klukkur  sjer  við  háls,  svo  fyr 
heyrist  til  þeirra  en  sjest. 


XXVII.  KAP. 

I  Junius-mánuði    kom    eitt  engelskt  skip  þar  við  land, 

26  eina    milu    vegar    frá  vorum  kastala  i  suðurátt,  þar  Carical 

nefndist.     Peirra    yfirmenn  reistu   strax  á  fund  þess  heiðna 

kóngs,    og   óskuðu    þar   veru    og    landsvistar   til    að    brúka 


^)  Cotzina  =  Cochin  (Koclichi),  höfuöborg  í  litlu  ríki  samnefndu 
á  Malabarströndinni.  Hvaða  borg  Peita  er,  er  óvíst,  en  hugsanlegt  að 
sje  átt  við  Pudukota,  er  Uggur  miUi  Cochin  og  Tandsjúr,  nær  síðari 
borginni,  eða  Amapettah  milU  Tandsjúr  og  Tranquebar. 


333 

kaupmannsskap.  Og  jafnskjótt  sem  þeir  sín  erindi  höföu 
kóngi  auglýst,  sendi  hann  brjef  og  boðskap  til  vors  generals, 
að  með  12  sina  bestu  soldáta  kæmi  upp  til  Travanzour  á 
sinn  fund  það  hraðasta  sem  hann  kynni  á  nótt  eður  degi, 
til  hverrar  ferðar  eg  einn  með  öðrum  var  tilnefndur,  hvar  5 
til  mig  stórum  langaði,  en  vjer  fyrir  blóðsótt  urðum  hindr- 
aðir  frá  þeirri  ferð,  svo  vjer  settumst  aftur  5,  og  voru  aðrir 
5  i  vorn  stað  teknir.  En  fyr  en  generall  afreisti  varð  öUum 
vin  gefið  að  drekka,  og  á  þeirri  eftirkomandi  nóttu  forbrutu 
sig  3  menn,  er  vakt  skyldu  halda  á  skansinum,  hver  á  sín-  10 
um  rúndel,  þeir  eð  sofandi  fundust  af  vaktmeistaranum,  er 
jafnan  plagaði  vaktina  að  besækja  og  reyna  ásamt  guber- 
nator  og  lutinant.  En  á  þeim  fjórða  rúndel  vöktu  taliarias, 
þeir  indianisku  heiðnu  striðsmenn,  þá  sem  oftar  vel  og  trú- 
lega.  Pessir  3  menn,  Pjetur  Arndal,  Salómon  og  15 
Ljenarður,  einn  hollenskur  meinleysismaður,  urðu  i  fang- 
elsi  strax  settir  og  vandlega  athugaðir  til  þess  að  generall 
heim  aftur  kom  frá  Travanzour. 

Nú  er  þar  frá  að  segja,  að  nær  generall  kom  fyrir 
kóng,  auglýsti  hann  sitt  erendi  og  vilja,  að  hann  aðspyr  20 
hann,  hvað  svar  hann  vilji  gefa  sins  herra  og  kóngs  vegna 
uppá  sina  spurning,  hvort  hann  samþykki  það,  að  hann 
leyíi  þeim  Engelsku  þar  landsvist  til  að  fremja  þar  kaup- 
mannsskap  oss  í  nálægð.  En  generall  með  stórri  auðmýkt 
afbað  þeirra  óskan.  Kóngur  meðtók  hans  andsvör  vel  og  25 
lofaði  hann  mjög  fyrir  hans  trúleika  sakir,  og  kvað  svo  ske 
skyldi,  og  sagðist  hann  hjer  með  reynt  og  prófað  hafa, 
hversu  hollur  hann  væri  sinum  herra.  Og  að  þvi  svo  út- 
töluðu  þar  um  þeirra  á  milli,  Ijet  kóngur  þá  Engelsku  inn- 
kalla  fyrir  sig.  Og  að  þeim  inngengnum  og  fyrir  kóng  30 
þeirra  skenk  framlögðum  spyr  kóngur  þá  enn  að  nýju, 
hver  þeirra  vild  og  begering  væri,  og  var  sama  og  fyr 
segir.  Kóngur  segir  þá  ofdjarfa  að  girnast  þar  landsvist  hjá 
sjer,  með  þvi  þeir  um  öll  lönd  sjeu  að  vantrygð  ræmdir, 
einkum  við  þeirra  sjálfra  kóng  og  herra^),  hvað  miklu  siður  35 

^)  Hjer    er    það    nú   líklega  fremur   Jón  Ólafsson,    sem  talar,    en 
Raghunatha   konungur,    og  Jón  hefur,  býst  jeg  við,  rámað  í  að  Eng- 


334 

mundu  þeir  sjer  hollir  reynast.  Og  að  þvi  svo  útsögðu 
skipaði  kóngur  þeim  burt  með  hasti,  segjandi  uppá  sitt 
mál:  >Pá!  Pá!«^),  það  er  »burt!  burt!«  og  með  slikri  sneypu 
útgengu  þeir,  frá  honum  og  úr  hans  herbergjum,  við  hvert 
5  þeirra  samtal  generall  var  staddur.  Og  að  meðtekinni  góðri 
plögun  við  kóngsborð  i  höUinni,  hver  eð  prýdd  var  mjög 
af  gulli  og  gimsteinum,  fjekk  generall  leyfi  kóngs  til  burt- 
ferðar,  og  aðskildust  svo  með  vináttu,  og  urða  allir  með 
skenkingum  sæmdir.    Hann  skenkti  general  tvo  desmerketti, 

10  þó  sinn  með  hvort  slag,  einn  sá  hvers  eistu  að  var  des 
að  honum  deyddum,  en  hins  saurindi,  svo  lengi  hann 
lifði,  hver  eð  60  sinnum  hinum  meir  gilti  að  verðaurum. 

Og  svo  að  general  heimkomnum  með  sínum  selskap,  að 
öUu  óhindraður,    voru  greindir  menn,   er  sig  með  vaktbrest 

15  forsjeð  höfðu,  f^^rir  rjett  kallaðir.  En  með  þvi  stór  mann- 
þurð  var  orðin  vor  á  meðal  varð  sú  ályktan  gjörð,  að  i 
einn  hatt  skyldi  3  seðlar  innleggjast,  tveir  óskrifaðir,  en 
»dauðinn«  á  hinn  þriÖja,  og  skyldi  dúkur  fyrir  hvers  augu 
bindast,    og    hver   sá  þeirra  þriggja,    er  seðil  dauðans  tæki, 

20  skyldi  Mátinn  verða.  Og  þeim  meinlausa  Ljenarði  til- 
fjell  að  deyja,  og  var  strax  af  prestinum  sakramenteraður, 
og  siðan  útleiddur  að  þeim  stólpa,  er  þar  stóð  fyrir  utan 
port  kastalans,  hvar  við  hann  var  bundinn,  og  dúkur  um 
hans    augu.     En    fyr    en    hann  varð  útleiddur  kaus  hann  5 

25  menn  af  öllum  soldátum  og  sina  bestu  vini  sig  í  hel  að 
skjóta  alla  undir  eins,  tvo  i  hjarta  en  þrjá  i  höfuð.  En  svo 
bar  við  fyr  en  hann  varð  útleiddur,  að  mjer  tilfjell  dagvakt 
að  standa  í  portinu  eftir  orðentlegri  tilfallandi  venju  og 
visu.     Og    nær  hann  kom  i  portið  og  fann  mig  þar,    sagði 

30  hann  sjer  brugðist  hefði  min  aðstoð  i  greindu  efni.  En  eg 
eftir  hugboði  minu  sagði  honum,  að  hann  mundi  ei  þann 
dag    liílátinn    verða.     Hann    kvað    það    ei   ske  mega  vegna 


lendingar  settu  Kari  1.  af  völdum  og  Ijetu  hálshijggva  hann,  en  hann 
hefur  ekki  munað  eftir  því,  að  það  skeði  fyrst  löngu  síðar,  1649. 

^)  á    tamíl   pö,    „Farðu    burt,    gaktu  burt",    boðháttur  í  eintölu  af 
pöga,  ganga. 


335 

allra  undangenginna  aðgjörða  undir  dauða.  Eg  bað  hann 
hughreysta  sig  við  Guðs  náð  og  Herrans  dfrmætu  forþjen- 
ustu,  og  minnist  svo  við  mig  með  kærri  kveðju  og  miklum 
gráti,  og  bað  mig  ásamt  öðrum  að  gjöra  bæn  fyrir  sjer  til 
Guðs  í  Jesú  nafni.  Og  nær  hann  stóð  svo  við  stólpann  5 
bundinn  og  þeir  5  menn  til  aðgjörða  reiðubúnir  kom  kall 
af  skansinum  með  friðarbendingu,  er  þjenari  generalsins 
eftir  tilskikkan  gjörði,  með  sterku  friðarhrópi  og  eins  hvits 
klúts  uppveifan.  Allir  sögðu  Guði  hátt  lof,  og  allir  soldátar 
affýrðu  undir  eins  sínum  byssum,  og  svo  varð  honum  aftur  10 
með  pípu  og  trumbu  innfylgt,  og  varð  með  okkur  fagnað- 
arfundur.  Siðan  gekk  hann  upp  til  yíirvaldanna  og  með 
auðmýkt  Ijúfar  þakkir  gjörði. 

A  næsta  eftirkomandi  degi  heimsóktu  oss  yfirmenn  af 
þvi  engelska  skipi,  er  eg  fyr  nefnt  hefi,  og  plöguðust  vel.  15 
Yar  þá  affýrt  mörgum  stykkjum  alt  til  skilnaðar,  er  með 
vináttu  endaðist.  Síðan  afsigldu  þessir  menn  þaðan  að  upp- 
leita  sjer  annarstaðar  pláss  og  samastað  til  kaupmanns- 
höndlunar. 

Sá  Páll  Arnason,    er  eg  fyr  um  gat,  tók  stríða  sótt,  20 
en    kaptuginn    Ulafur    Vismar,    hans    trúfastur    vin.   um- 
spurðist  við  Temperentziu  kvinnu  Hieronymi  bókhald- 
ara,  sú  eð  var  engelsk,   hvern  góðan  mann  hún  vissi  vor  á 
meðal,    sem    hann    mætti    vel  til  tre^^sta  honum  að  þjóna  i 
hans  veikleika  og  sjúkdómi.     En  með  þvi  eg  hafði  áður  fyr  25 
veitt    tveimur    minum   lagsmönnum  litla  þjónustu  til  þeirra 
andláts,  svo  eg  þar  fyrir  fjekk  ei  stórt  vanrykti,  og  þar  með 
elskaði  mig  mjög  fyrir  Guðs  náð,    þá  sagðist  hún  ei  annan 
vita   þar  til  honum  hentugri  en  mig.     Og  gjörir  sterka  for- 
likun    við    mig    um    kaupgjald    þar    fyrir.     Og  með   þvi  af  30 
nokkurs  launum  má  ei  lofast  nje  gefast  allra  þeirra  manna, 
er    kvinnu    eður    börn    eður    systkin    áttu,    utan    alleinasta 
sængurföt  og  vopn,  þvi  lofaði  hann  mjer  undir  generalsins, 
gubernators,    rectors  og  prestsins    heyrn,    ef   hann  andaðist, 
með    handsölum,    en   ef   hann   aftur  viðrjettist,    skyldi  hann  35 
mjer  sjálfur  jafngildum  verðlaunum  lúka.    f  essir  frómi  mann 
lá    í  8  daga   og  andaðist.     Ein  kona  sú  þar  fór  um  landið, 


336 

kom  i  þær  borgir,  hvar  sjúkir  menn  lágu,  og  varð  brúkuð 
þeim  til  lækninga,  er  við  þurftu,  liverja  hún  traö  með  fót- 
um  sjer,  lim  fyrir  lim,  svo  allir  ófeigir  öðluðust  skjótt  bata 
undir  hennar  fótstigi,  en  hinir  skjótt  fram  stigu.  f essa 
5  konu  Ijet  Olafur  Vismar  sækja  i  næstu  borg  til  sins 
ágæta  vinar,  hvað  mjer  ei  þó  geðjaðist  nje  honum  sjálfum. 
En  kaptuginn  Olafur  vildi  ráða,  þar  hann  með  stórri  eftir- 
langan  girntist  að  Páll  mætti  lifa  og  aftur  verða  heil- 
brigður.     En    strax    sem    hún    leit  hann  kvað  hún  ei  gilda 

10  mundi,  hvað  og  skeði.  Samt  vildi  hún  sin  full  áskilin  laun 
meðtaka,  og  við  sUka  peningaútgreiðslu  ól  hún  sig  rúntlega 
frá  barndómi  til  æfiloka. 

Að    honum    önduðum    og    úthöfðum    til    sins  legstaðar 
meðtók    eg    öll    hans    sængurföt    eftir    hans    sjálfs  innilegri 

15  befalningu  að  honum  lifandi,  og  yíirvaldanna,  með  tveimur 
kostulegum  höttum  og  húfum,  nokkrum  skyrtum  og  lin- 
klæðum,  og  eina  5  dala  verju  með  vænu  gehengi,  hvað  alt 
virt  var  nær  40  dala  virði.  Hann  biður  mig  þá  einkanlega 
að    unna    sjer    kaups  á   þessu   vegna  hans  kvinnu,  og  skuli 

20  hann  fá  mjer  aftur  að  liðnum  8  dögum  til  fulls  betalings 
þar  fyrir  tvo  silkiklæðnaði,  og  vilji  hann  þar  til  bæta  mjer 
tveimur  skyrtum,  og  hjer  uppá  gjörðist  enn  að  ny'ju  handsöl 
okkar  á  milli. 

En    nú  með  þvi  vjer  skyldum  nú  segja  laust  við  kast- 

25  alann,  þeir  allir  sem  heim  girntust,  og  að  allri  inntekinni 
fragt,  sem  virtist  fyrir  10  tunnur  gulls  að  dýrleika,  sem  var 
3^/2  hundrað  lestir  pipars,  catonsvefnaður  breyttur  og  óbreyttur 
fyrir  tunnu  gulls,  silki  og  gullvefnaður  með  þessháttar  íieira 
fyrir  tunnu  gulls,  gimsteinar  fyrir  60,000  dali  i  5  smásekkjum, 

30  og  einn  á  meðal  þeirra  allra  gilti  500  dali,  item  faríi,  sem  kallast 
indigo,  fyrir  tunnu  gulls,  sem  brendur  er  úr  grasi  i  fyrstu 
mjög  sjerdeilis  vænu;  item  helmingur  silkis  við  caton  oíiö, 
er  þeir  kalla  salvecat  og  bengalli^),   sem  að  kemur  úr  Ben- 


^)  e.  bengal,  svo  var  áður  kölluð  þesskoiiar  vefnaðarvara ;  að  því  er 
Yule-Burnell  segja  notuðu  Serkir  á  Spáni  orðið  al-bangala  um  eins- 
konar  fínt  músselín  og  er  það  orð  enn  til  í  spænsku  (albengala); 
salvecat  =  sauvagagi,  einskonar  bómullarvefnaður. 


337 

galia  kóngsríki,  og  svo  við  silki  blandað  og  viökomu  sení 
skinn.  fyrir  tunnu  gulls,  með  flerra  öðru  fásjenu  vor  á  meðal  — 
þá  tilsagðist  voru  fólki  burtfararleyfi  til  skips  En  með  þvi 
að  slæm  og  óholl  stykki  reyndust  vera  á  Perlunni  fyrir 
hverjum  dáið  höfðu  þeir  hinir  mætustu  menn  ibland  hennar  5 
fólks,  og  í  annan  máta  bauð  generallinn  mjer  og  öðrum 
manni,  Andrjesi  Olafssyni  að  nafni,  hjá  sjer  eftir  að 
verða,  ásamt  Niels  Dreyer  minum  constabel,  hvern  hann 
kónginum  til  Travanzour  að  oss  afsigldum  Ijeði  með  öðrum 
tveimur  og  fjórum  stykkjum  til  striðs  móti  kónginum  af  10 
Bengalia,  hvað  eg  vildi  hafa  upptekið,  hefði  mjer  það  gagn- 
ast  fyrir  mínum  lagsmönnum,  sem  mjer  þar  frá  jafnlega 
rjeðu,  þvi  eg  hafði  stóran  viðbjóð  vegna  þeirra  gamallra 
stykkja,  sem  með  Perlunni  voru,  heim  með  henni  að  fara. 
En  með  þvi  litið  var  i  boði  af  general,  sem  ekki  meir  en  15 
eitt  gylhni  á  hverjum  mánuði  bauð  til  viðurlags  okkar  launa, 
þótti  okkur  oflitið  vera  og  svo  lengi  dróst  okkar  burtferð 
undan  frá  kastalanum,  að  við  urðum  þeir  síðustu  þeirra 
manna,  er  til  heimferðar  bjuggust.  En  sakir  öftrunar  og 
andboða,  er  með  general  frá  Danmörk  komu,  að  engir  Ind-  20 
íaniskir  skyldu  fleiri  heim  flytjast,  því  þeir  meintu  ef 
nokkrir  fleiri  heim  kæmi,  og  einhver  þeirra  umhlypist  til 
India  aftur  mundi  kaupskapur  þar  við  spillast,  þar  fyrir 
fjekk  eg  ekki  minn  pilt  með  mjer  tekið,  hvað  mig  og  hann 
stórum  angraði.  Samt  fylgdi  hann  mjer  til  strandar  með  25 
miklum  gráti,  og  nær  við  skildum  tók  hann  mína  hönd  og 
lagði  sjer  á  hvirfil,  og  bað  mig  að  blessa  yfir  sig  og  sinum 
bróður  að  heilsa,  og  gróf  sig  i  sand  þeim  indianska  bát 
undir  kjöl  er  þar  stóð,  hvað  mjög  hr^^ggilegt  var  að  líta  og 
eftir  að  hugsa,  og  margur  yfir  aumkaðist  ásamt  mjer,  og  30 
mig  löngum  tregað  hefir. 

Fóru  þann  dag,  sem  var  sá  28.  Augusti,  allir  þeir 
menn  til  lands  af  Perlunni,  sem  eftir  skyldu  verða,  en 
vjer  til  skips,  sem  heim  skyldum  fara  í  þeirra  stað  í  Jesú 
nafni.  35 

Prir  herramenn  af  Nicopotan,  fjórar  milur  að  suðri  við, 
komu  á  næsta  degi  til  vors  kastala  að  heimsækja  vom  general, 


338 

hverjir  með  æðstu  virðingarmerkjum  urðu  meðteknir,  plag- 
aðir  og  afgreiddir. 

Að  næsta  morgni  siðan  fórum  vjer  með  Perlunni  fjórar 
milur  i  vestur,  þangað  vatn  að  sækja  er  Pularom^)  nefndist. 
5  Par  lá  eitt  slot  eður  kastali  fyrir  á  landi,  sem  40  ár  hafði 
i  eyði  legið,  með  áttköntuðum  múr  umkring,  og  vildi 
kóngur  ei  nokkrum  leyfa  þar  inni  að  byggja,  fyrir  þess 
sakir,  að  einn  hertugi  fyr  meir,  er  sig  kónginum  sama  rikis 
i    gegn    setti,    og    úr    þessum    kastala    varðist  i  15  ár  fyrir 

10  kóngi  og  hans  her,  hverjum  hann  skyldi  stórum  spilt  hafa 
fyr  en  til  þrota  sóktist.  Par  rann  ein  móða  ofan  með  kast- 
alamúrnum,  úr  hverri  að  vjer  vatn  jusum  i  vorar  pípur, 
fyrir  neðan  sjálfan  kastalann  um  íiæðar  i  3  daga,  nær  brim  og 
bylgjur  helst  gengu  upp  i  þennan  ós,  og  var  ógott  með  bát- 

15  inn  að  vera,  en  um  fjörur,  nær  brim  náði  ekki  upp  yfir 
flúrur  að  komast,  varð  ei  vatn  fyrir  seltu  sakir  tekið.  Og 
nær  vjer  til  skips  á  vorum  stóra  bát,  sá  eð  bar  10  lestir  og 
30  menn,  fórum,  upphóf  vor  kaptugi  Christofor  Boye, 
sem  sig  með  oss  gaf  til  heimreisu,  spurning  þesskonar,  hver 

20  sá  væri  að  sjer  sagt  gæti,  hvað  til  efna  væri  þess  hlutar,  að 
nær  allur  sjór  væri  útfallinn  og  i  burt,  þá  yrði  ekki  vatnið 
tekið  fyrir  seltu  sakir  úr  ósnum,  en  nær  sjórinn  rynni  með 
brimi  og  boðaföllum  þá  væri  klárt  vatn,  og  hjet  þeim  einni 
myskin  víns  er  þar  rjett  uppá  hitti,  nær  þeir  til  skips  kæmu- 

25  Enginn  kvaðst  þvi  fá  gegnt,  svo  yfir  alt  stóð  i  stansi, 
þar  til  eg  fyrir  kaptugans  ávarp  tillagði  slikt,  sem  honum 
ánægði. 

?ann    7.    dag  Septembris,    sem  að  var  sá  tiundi  dagur, 
er  eg  frá  kastalanum  og  landi  kom,  nærri  nóni  bar  svo  við 

30  sem  tiðar,  að  skotið  var  á  kastalanum,  en  generall  hafði 
fyr  svo  tilsett,  að  hvert  sinn,  sem  skotið  væri  á  kastalans 
skansmúrum  skyldi  aftur  af  skipunum,  er  þar  lágu,  með 
jafnmörgum  ansað  verða.     Nú  í  þetta  sinn  bar  svo  við,    en 


^)  Pað  er  ekki  gott  að  vita  við  hvaða  stað  Jón  á  hjer;  „vestur" 
frá  Tranquebar  er  sem  sje  upp  í  land.  Líklegast  er  þó  hjer  átt  við 
mynnið  á  Cularun-(Coleroon-)fljótinu,  nokkru  fyrir  norðanTranquebar; 
þar  i  grendinni  eru  mikil  forn  mannvirki  (vatnsveitingastíflur)  og 
viggirt  musteri. 


339 

vor  bátur  var  í  landi,  eður  hið  fyrsta  í  atróðri,  þvi  drjúg 
hálf  vika  var  til  lands.  En  áður  en  svo  við  bar  sat  eg  og 
tveir  assistenter  fram  i  galíónu  skipsins  í  hjegómlegu  sam- 
tali  um  það,  hjá  hvers  þeirra  foreldrum  eg  skyldi  um  vet- 
urinn  dveljast,  er  eg  heim  kæmi,  og  voru  þar  um  að  þrákka  5 
i  mestri  fávisku,  hvar  um  eg  bað  þá  ei  tala,  með  þvi  eng- 
inn  af  oss  vissi,  hvernin  vorum  högum  háttað  yrði  til  þess 
að  þar  kæmi,  eður  hvort  oss  auðnaðist  með  lifi  og  heilsu 
heim  að  komast.  Og  i  þvi  sama  var  skotið  á  skansinum. 
Strax  var  hrópað  á  byssuskyttur  af  constabel  til  að  skjóta.  lO 
Andrjes  Olafsson  var  krankur  nokkuð,  þóttist  þvi  ei 
geta  til  verks  farið;  varð  svo  þrákallað  til  mín,  hvað  menn 
þó  sögðu  ei  hefði  oft  verið  eður  viðborið,  svo  sem  hver 
eilendur  og  framandi  best  reynir  i  slikum  ókendum  og  mis- 
jöfnum  selskap,  og  ei  muni  annað  henta,  ef  hann  annars  15 
vill  fá  sínum  augum  vel  upp  lokið,  og  ei  vill  sinu  föður- 
landi  til  þvi  stærri  hneyxla  verða.  Svoddan  viðbjóð  hafði 
eg  i  það  sinn  að  ganga  til  skota. 

Nokkrar  skútar,  sem  þeir  kalla  siampaner,  sigldu  þar 
hjá,  og  ætluðu  að  skjóta  sjer  undan  tollgjaldi,  með  því  þeir  20 
sáu  ekki  vorn  bát  eftir  sjer  eður  til  róa.  Og  með  þvi  vjer 
sáum  engin  önnur  þvi  glöggvari  tilefni  eftir  nje  til  að 
skjóta,  en  þessar  skútur,  þá  bifalaðist  mjer  eftir  þeim  að 
skjóta,  en  þó  þeim  án  skaða.  En  með  þvi  þær  sáu  ekki 
vorn  bát  sjer  eftirför  veita  hjeldu  þær  djúpara  frá  landi.  25 
Og  nær  eg  hafði  18  skot  endað,  eftir  því,  sem  á  kastalanum 
ogsvo  gjörðist,  var  þar  eitt  stykki,  sem  eg  fyrir  góðri  stundu 
hafði  áður  affýrt,  að  eg  skyldi  steyta.  Og  nær  eg  skyldi 
svo  gjöra  hafði  eldur  sjer  eftir  leynt  i  stykkinu  i  þess  hol- 
um,  er  þar  voru  inni,  en  með  cardúsum^)  var  áður  með  30 
skotið,  sem  eru  Ijereftspokar,  hvar  inni  skamtur  hvers 
stykkis  er  inn  látinn  til  ílýtis,  og  nær  stykkinu  er  afhleypt 
verða  af  Ijereftinu  eldlegir  neistar  eftir  i  þeim  sviksömu 
holum,  sem  i  stykkinu  eru,  sem  i  fyrstu  verða  nær  steypt 
eru.     En    þessi  stykki  voru  300  ára  gömul,    og  voru  nefnd  35 


»)  Sjá  Blom,  Chr.  IV.s  Artilleri,  bls.  283. 


340 

Súrlands-stykki^).  Eftir  þaö  eg  haföi  stykkib  þrisvar  af- 
þurkað  eftir  venjunni,  og  eg  skyldi  púðrið  aftur  innláta  og 
fyrir  stykkið  setja,  fann  eg  ab  púðrið  kviknaði  í  stykkinu. 
Og  nær   svo  skeði  neytti  eg  minnar  orku  púðrinu  að  aftra, 

5  með  þeim  stjaka,  forsetiP)  og  stimpil,  er  þar  til  jafnan 
brúkast,  svo  að  eldgusa  stóð  upp  af  stykkisins  fenggati,  en 
sakir  þess  mjóddar  leitaði  púðrið  víðar  úthlaups.  En  þó 
púðursins  kraftur  stórum  útleitaði  af  stykkisins  munna  að 
komast,   gat  eg  svo  fast  haldið  að  púðrið  fjekk  ei  svo  hast- 

10  arlega  úthlaupið,  sem  þess  art  er  til,  þar  til  stimpilliun  í 
smástykki  molaðist,  og  minnar  hægri  handar  þrir  íingur  í 
sundur  brotnuðu,  og  aðrir  þrír  fingur  minnar  vinstri  handar 
stórlega  lerkuðust,  en  eldsins  áhlaup  brendi  báðar  minar 
hendur  og  mig  upp  undir  axlir,    og  i  þvi  sama  bili  kastaði 

15  stykkið  mjer  60  faðma  lengd  af  sjer  og  frá  skipinu,  og  þar 
eg  kom  niður  sökk  eg  þvi  nær  til  grunna,  hvar  eð  var 
nærri  tirætt  djúp.  Og  á  meðan  eg  var  á  ferð  ofan  eftir 
kaíinu  bifalaði  eg  mina  sál  i  hendur  almáttugum  Guði,  og 
vonaði    ei    meir    til    þessa  lifs  að  komast.     En  nær  eg  upp 

20  aftur  viðleita  vildi  með  sundi  mjer  að  bjarga  ef  ske  mætti, 
gat  eg  ei  með  höndum  vör  tekið  fyrir  minna  beggja  handa 
brotnum  fingrum.  En  fyrir  Guðs  sjerdeilis  náðar  aðstoð 
fjekk  eg  fyrir  fóta  aðfylgd  og  meðal  uppá  sjóinn  aftur  kom- 
ist.     Heiður,    lof    og    þakkargjörð    veri    og    veitist,    sje    og 

25  syngist  þvi  blessaða  og  dýrðarfulla  nafni  vors  Guðs,  sá  eð 
sina  náð  og  miskun  og  gæsku  Ijet  á  mjer  svo  föðurlega  og 
linkindarsamlega  auglýsast,  langtum  framar  en  eg  aumur  og 
óverðugur  hafði  forskuldað  eður  tilverkað,  heldur  alleina 
sina  náð  hjer  með  að  bevisa,  öllum  trúuðum  til  styrkingar, 

30  huggunar  og  dygða-aukningar,  svo  hans  heilaga  nafn  mætti 
þvi    heldur    vegsamast  og  elskast,    og  hans  dásemdarverk  í 


^)  íallbyssur  fóru  fyrst  að  tíðkast  á  15  öld,  svo  300  ára  hafa  þessar 
fallbj'ssur  ekki  getað  verið;  Súrland  =  hjeraðið  Sauerland  milli  ánna 
Sieg  og  Ruhr,  er  falla  í  Rín,  þar  er  járn  mikið  í  jörðu  og  voru  þar 
áður  steyptar  fallbyssur.     Sjá  Blom,  Chr.  IV.s  Art.,  bls.  237. 

»)  forsetiU,  o:  d.  Forsætter.     Sjá  Blom,  Chr.  IV.s  Art.,  bls.  302. 


341 

ininni  leggjast  af  mjer  og  hans  trúuðum  og  með  þakklæti 
mætti  þar  jafnan  á  minst  verða.  En  i  þessum  svifum  kom 
vor  bátur  frá  landi,  og  nær  þeir  fengu  mig  litið  varð  þeim 
skjótast  aðvent  mig  að  sækja.  Og  nær  þeir  komu  þangað, 
þar  eg  á  grúfu  ílaut,  og  allur  gagnstokkinn  i  blóði,  en  þó  5 
með  máli  nokkru  en  lítillri  heym,  þvi  blóð  og  heili  útílaut 
af  báðum  mínum  eyrum,  höfuðið  aíiagað  af  þvi  mikla  hljóði, 
er  stykkið  af  sjer  gaf  nær  þess  affýring  tilgekk,  og  nær  það 
mjer  á  augnabliki  i  burt  íieygði,  brjóst  og  kvið  sprengdi  og 
fordjarfaði.  Sá  maður  hjet  Marcús  er  fyrst  höndum  til  10 
min  þreif,  vor  undirskipherra,  einn  sjerdeilis  mætur,  skyn- 
samur  maður  og  skarpvitur  mjög.  Nú  var  eg  ei  meir  klædd- 
ur  en  einni  skyrtu  og  Ijereftsbuxum  með  silkihúfu  á  höfði, 
berfættur.  Og  nær  eg  með  bátnum  kom  að  skipsborði  stóð 
fólk  svo  þykt  sem  kunni  tveim  megin  stigans,  er  eg  með  15 
þeirra  tilstuðningi  upp  gekk,  en  báðir  kaptugar  fyrst  Six- 
tus  Jacobsson^),  skipskaptuginn,  þarnæst  Christofor 
Boye,  sem  var  á  heimreisunni  ásamt  mjer  og  mínum  lags- 
mönnum  fartugi,  en  i  öllum  ráðum  hinum  samjafn,  stóðu  út 
við  borðstokk  og  meðtóku  mig  sjer  á  arma.  En  eg  voga  20 
ekki  að  innskrifa  hjer  míns  kaptuga  orð  eða  hrósun,  sem 
hann  mjög  grátandi  mælti,  nær  hann  mig  með  kossi  sjer  i 
faðm  tók,  en  þó  með  leyíi,  að  hann  sagðist  heldur  hafa 
viljað  missa  2  eður  3  menn  en  mig,  hvað  ótrúlegt  má  nú 
virðast,  en  samt  eru  það  vissuleg  sannindi.  Þeir  leiddu  25 
mig  svo  báðir  aftur  yíir  miðskipa  að  vindustólpanum,  og 
þar  að  seig  mjer  ómegin. 

Strax    tók  mig  Christofor  Boye  og  bar  mig  ofan  á 
kistu  bartskerans,  M[eistaraJ  Arntz,  en  M[eistari]  Yilhjálm- 
ur   var  i  landi  og  nýlega  kominn,   sá  eð  var  engelskur,    sá  30 
eð    var   yíir    öllum    hinum,    er    sig   með  þessari  reisu  gefið 


^)  Sixtus  (Sixt,  Six)  Jacobsen  var  með  í  Indíaför  Ove  Geddes. 
Hann  var  síðar  í  ýmsum  sjóferðum,  meðal  annars  kom  hann  til  Ís- 
lands  með  Holger  Rosenkranz  1629.  Mads  Rasmussen  segir  að  hann 
hafi  verið  enskur  að  ætt.  Um  hann  sjá  annars  Lind,  Kr.  IV.  og  lians 
Mænd,  bls.  257—258. 


342 

höfðu,.  var  nú  ei  til  í  þefcfca  sinn  eður  nálægur,  og  iyv  ei 
affcur  von  en  að  morgni.  Chrisfcofor  Boye  befalaði 
Meisfcara  Arnfcz  að  viðleifca  sfcrax  með  mesfcu  kostgæfni 
blóðið  að  sfcilla,  og  fcil  ferskra  benja  sem  fyrsfc  að  fcaka,  hvar 

5  úfc  í  hann  fcaldi  sig  vanmáfctugan,  af  því  meir  en  úr  hundrað 
sfcöðum  blóð  pípfci,  og  kvaðsfc  þá  vinsfcri  hönd  um  unglið 
afliða  verða,  hvar  við  kapfcugmn  bifcurlega  gramdisfc,  svo 
hann  sló  hann  högg  undir  hvorn  vanga,  svo  hinum  rjeð  við, 
og    fyrirbauð    honum  i   það  sinn  neifct  meir  til  að  gjöra  en 

10  blóðið  að  stilla.  Barfcskerinn  heimti  umbönd  og  það  hvað 
þar  meira  tilhlýddi,  en  hann  greip  þá  skyrtu,  er  með  móru 
var  saumuð  viða  og  kosta  kunni  i  Kaupinhafn  eitt  rose- 
nobel,  og  hana  í  reíla  sundurreif,  fjekk  honum  og  skipaði 
það   íieira    að    heimta    er    með    þyrfti.     Var  svo  tekin  full, 

15  stór  vínskál,  hálfvarmt,  og  mínar  báðar  hendur  þar  i  lagðar, 
með  annari  viðleitni  blóðið  að  stilla,  hvað  þó  ei  varð  leikið 
fyr  en  um  miðnæfcfci  frá  nóni.  Og  siðan  varð  eg  sakramenfc- 
eraður  og  meinfcu  menn  eg  mundi  þá  og  þá  sofna  og  hjeðan 
i  Herrans    hendur    burfc    fara.     En  effcir  miðnæfcfci  fcók  fcil  að 

20  vaxa  minn  andardráfcfcur,  og  siðan  smáhjarnaði  eg,  svo  menn 
sáu  mig  gjörla  með  liíi  og  hræringu.  Timburmönnum  var 
bifalað  að  gjöra  mjer  eina  breiða  fcrjesæng  með  fjórum  smá- 
sfcólpum,  sem  og  sfcrax  gjörðisfc,  sú  eð  ílyfcjasfc  máfcfci  um  skipið 
úr  einum  sfcað  í  annan. 

25  Strax    um    kvöldið    eftir    þennan   atburð  nýlega  orðinn 

sendu  kaptugar  til  lands  með  sitt  tilskrif  til  generals,  hon- 
um  þar  inni  að  auglýsa  mitt  óheillasamt  tilfelli  hvafcskeyfc- 
lega  orðið,  hvar  yíir  hann  ásamfc  yíirsefcfcum  og  undirgefnum, 
er  á  kasfcalanum  voru,    og  þar  með  indianskum  (kunningjar 

30  minir  orðnir)  sig  sfcórum  aumkuðu,  og  að  næsfca  morgni 
sjálfur  persónulega  með  indíaniskum  báfc  ásamfc  gubernafcor, 
recfcor,  presfcinum  og  mörgum  indíanskum  marcafcoris  eður 
kaupmönnum  úfcdrógu  og  erusamlega  vifcjan  gjörðu. 

Og   að    öllu    þvi    fólki    samankölluðu    og    komnu    varð 

35  M[eisfcara]  Vilhjálm  og  M[eistara]  Arnfcz  befalað  fcil  minna 
brendra  beina,  brotinna  fingra,  óslitinna  sina  með  mestri  snilli, 
og    hóglátlegri  viðleitni  að  taka  og  sína  ment  og  kunnáttu 


343 

það  frekast  mættu  í  Ijósi  aö  láta,  og  lofuðu  drykkjupening- 
um  og  tilglýjun  hverjum  þeirra  fyrir  utan  sin  mánaðarlaun, 
ef  mögulegt  væri  að  þeir  með  guðlegu  fulltingi  fengi  mig 
læknað.  Bartskerum  þótti  mest  um  það,  hvernin  eg  var 
allur  brendur  svo  mjög  að  mín  bein  voru  hvít  sem  í  eldi  5 
hefði  legið.  Voru  þar  öll  yíirvöldin  áhorfandi  og  margir 
með  gráti  sig  yfir  mig  aumkandi,  þó  allra  mest  minn  kap- 
teinn  Christofor  Boye,  hver  eð  setti  6  menn  á  mjer  að 
liggja  á  meðan  bartskerinn  Vilhjálmur  mig  undirlegði  og 
viðhöndlaði  sem  tilhlýddi  eftir  venjunni.  En  eg  bað  hann  10 
mig  engan  snerta  láta  utan  stór  nauðsyn  tilneyddi,  því  mjer 
prestarnir  og  þeirra  hjávist  með  Guðs  náð  þar  til  nægði, 
þeir  eð  sátu  fyrir  framan  mig  og  hugguðu  með  Guðs  náðar 
fyrirheitum  og  orði,  hvað  og  sannlega  skeði.  Ei  þóttist 
bartskerinn  hafa  vitað  nokkurn  mann  mjer  þolinmóðari,  hvað  15 
Guð  sjálfur  alleina  verkaði  af  sinni  náð,  þar  sem  hann  varð 
með  knípitöng  að  sundurbrjóta  fingurnar,  þar  sem  tilhlyddi, 
og  með  járnum  liðina  út  að  taka  og  plokka  það  brenda 
skinn,  með  litt  beittum  iárnum  i  sundur  sagla,  og  inn  i 
hendina  milli  sjerhvers  fingurs  og  liðar  með  margslags  20 
járnum  að  leita,  einkum  þær  trjeflisar  hið  nákvæmasta  út 
að  höndla,  er  hann  sagði  yfir  300  vera  mundi.  Kaptuginn 
bað  hann  mig  ei  svo  mjög  kvelja  sjer  fyrir  augum.  Hann 
kvað  svo  vera  yrði,  hann  hlyti  sin  instrúment  að  brúka. 
Pessar  allar  kvalir  og  margt  annað  meir  varð  eg  að  liða  og  25 
útstanda,  hvar  yfir  sig  allir  furða  Ijetu,  og  það  eg  úr  slikri 
dauðans  neyð  frelsaður  og  til  lifs  leiddur  ei  fyrir  nokkurs 
manns  skynsemi  augljóst,  heldur  tiUagðist  það  dásemdar- 
verk  Guðs  heilaga  nafni,  honum  til  lofs,  vegsemdar  og 
heiðurs,  svo  sem  alleina  tilhlýddi,  og  með  öllu  verðugt  var,  30 
og  varð  innskrifað  fyrir  eitt  stórt  jarteikn  Guðs  i  vora 
reisubók,  að  Guð  hefði  mig  læknað  framar  en  þeir. 

Generallinn  bauð  mjer  þá  og  þrásamlega  endrarnær  til 
sin  i  land  upp  á  kastalann,  og  svo  gott  með  sjer  hafa  sem 
honum  sjálfum  veittist,    hverju  eg  neitaði  jafnan,   þvi  minn  35 
hugur    stóð    ætið    heim.     Tveir    menn    af   öllu    skipsfólkinu 


344 

voru  mjer  jafnan  til  þjónustu  og  vöktunar  fengnir  á  nóttu 
og  de^i,  og  þar  til  2  menn  af  vaktinni.  1  14  vikur  lá  eg 
alls,  en  8  vikur  upp  i  loft  á  bakið,  með  útbreiddum  arm- 
leggjum,  hvar  undir  lagðir  voru  80  svæflar,  er  mjer  af  sjer- 
5  h-verjum  voru  svo  Ijúílega  framboðnir  og  tillátnir  af  sjer- 
deilis  ástsemd,  hvers  eg  vona  að  Drottinn  haíi  minst  og 
athugað,  þeim  öllum  til  góða,  í  sinni  náð.  Item  7  myskin 
eður  pelar  víns  voru  mjer  á  hverjum  tveim  dægrum  tilsögö 
og    fram    látin,    einnin    sá    best   tilreiddi  matur  borinn,    og 

10  mjer  með  mjúkasta  hætti  boðinn,  svo  sem  og  fleira  annað, 
er  mig  kynni  eftir  að  langa,  var  mjer  skikkað  þess  að  óska 
á  hverri  stundu,  er  min  girnd  til  rynni,  hver  elskuatlot 
meiri  háttar  og  minni  ei  verður  hjer  nóglega  uppreiknað, 
en  Guð  allrar  mildi,  miskunar  og  náðar  virðist  sjerhverjum 

15  þeim,  eð  svo  gjörðu,  eilifum  náðar  verðlaunum  aftur  að 
miðla  i  dýrðinni  eilíflega.  En  þó  með  mestri  nákvæmni  og 
alvöru  viðleitað  væri,  að  eg  fengi  nokkurs  matar  neytt, 
hefði  mögulegt  verið,  gat  eg  ekki  með  nokkru  móti,  og 
tjáði  ei  þessvegna,  en  þó  vor  kokk,  Hans  Pjetursson  að 

20  nafni,  sig  þar  yfir  oft  ýfði,  að  eg  vildi  einskis  neita,  með 
því  hann  þóttist  með  mörgu  móti  sig  stórum  tillagt  hafa 
minn  mat  að  tilreiða  með  besta  hætti,  kunni  þó  ei  þar 
með  að  forbetrast,  þvi  eg  mátti  ei  matinn  lita  og  ei  vín 
smakka,    sakir    þeirrar    pinu,    sem    eg  innvortis  leið,  er  þá 

25  hina  ytri  langt  yfirtók,  þvi  stykkið  hafði  sprengt  mig  inn- 
vortis,  og  einnin  mitt  höfuð,  inn  frá  hvirfli  til  ilja  allan 
aflagað  og  úr  rjettri  hegðan  fært,  svo  eg  varð  minum  kunn- 
ingjum  óþekkjanlegur. 

Margir    hörmuðu    mitt    slyslegt    tilfelli.    einkum    minn 

80  kaptugi,  generall,  rector,  minn  góðiHerra  Jens,  mínir  lags- 
menn,  og  jafnvel  Indianskir,  og  sá  sem  minn  þjenari  verið 
hafði  kom  út  tvisvar  að  harma  yfir  mjer.  SúfrómaTemp- 
erentzia  sendi  mjer  út  mjólk,  epli  og  aldini,  og  það  fleira, 
sem    hún    meinti   mjer  smakkast.     Generall  kom  út  þrisvar 

35  að  vitja  mín,  og  bauð  mjer  vingjarnlega  til  lands  og  vist 
með    sjer,    hverju    eg    neitaði,    þvi  eg  treysti  ei  þeim  bart- 


345 

skemm,  er  á  kastalanum  voru,  sakir  þeirra  ungdóms,  en 
generall  meinfci  að  eg  sjer  vantreysta  mundi,  hvað  ei  var 
að  nefna. 


XXVIII.  KAP. 

Að    seytján    dögum    liðnum   eftir  það  eg  hafði  þennan    5 
skaða  fengið,   sem  var  þann  24.  Septembris^),    sigldum  vjer 
í    burt    þaðan   í    Jesú    nafni,    einskipa    að    loknum   kærum 
kveðjum,    að    bæn    og   blessan  gjörðri  og  ílestum  stj'kkjum 
affýrðum. 

Pessir  voru  yfirvöld  skipsins  eiginlega :  kaptugi  S  i  x  t  u  s  10 
Jacobsson,  skipherrar  tveir,  en  Christofor  Boye,  tveir 
herramenn,  Arnt  Van  Coten  og  Söfren  Harebó^)  með 
gubernator  og  íiestöllu  skipsfólki  voru  fartugar  heim  á  þvi 
skipi,  því  hennar  heimanferðarfólk  settist  að  mestu  alt  uppá 
vorn  kastala  Dansborg  i  vorn  stað,  en  vjer  aftur  í  þeirra  15 
stað  tilPerlunnar.  Fengum  vjer  góð  byrleiðiþaðaneftirþvisem 
þeim  árstíma  tilhlýddi.  Eina  pagagöju^)  þaðan  höfðum  vjer 
með  oss  til  ferðar  tekið,  sú  eð  kunni  manns  mál  að  tala, 
bæði  i  indianisku,  portogalisku  og  þýsku  tungumáli.  Og 
nær  vjer  höfðum  nær  11  vikur  i  sjó  verið  sýktist  hún  og  20 
talaði  general  hart  til,  að  hann  hef  ði  sent  sig  í  slika  háska- 
samlega  reisu,  og  kvað  hann  valdan  vera  sins  dauða,  ef 
hún  þess  vegna  dæi,  en  þó  ef  Guð  vildi  svo  vera  láta 
sagðist  hún  tilfriðs  gjarnan  skyldi  vera.  Og  þar  eftir  ianan 
þriggja  daga  dó  hún  og  varð  útbyrðis  varpað.  •    25 


^)  Mads  Rasmusseii  segir  27.  Sept.  1624. 

^)  Sören  Harbou  var  með  í  Indíaför  Gjeddes.  Um  hann  sjá  Lind, 
Kr.  IV.  og  hans  Mænd,  bls.  238.  —  Um  Arent  von  Kalden  eða  Kolden  er 
getið  1626  sem  skipstjóra.     Sbr.  ath.  RC.  við  dönsku  þýðinguna. 

^)  I*ess  ber  að  gæta  að  Jón  Ólafsson  hefur  líklega  ekki  sjálfur 
getað  heyrt  til  páfafrauksins  þar  sem  hann  var  fárveikur,  en  hann 
hefur  trúað  Jþví,  sem  honum  var  sagt  um  hann, 


346 

Eg  hjarnaði  smásaman  fyrir  Guðs  náð  og  vilja,  eftir 
því  sem  áleið,  þó  eg  stóra  þraut  til  þyldi,  bæði  hið  innra 
og  ytra,  svo  eg  fæ  þar  ei  nóglega  umtalað.  Mitt  hár  lá  laust 
á    minu  höfði  svo  það  mátti  af  strjúka  sem  eitt  laust  duft, 

5  mitt  skegg  afflaut  alt  fyrir  neðan  munninn,  en  hitt  varð- 
veittist  undir  trúlegri  aðgætni  með  hárinu,  sem  með  dúk 
var  umbundið,  sem  með  hverju  dægri  hlaut  aftakast  og 
plokkast,  og  var  sem  úr  smeltu  vaxi  hefði  verið  uppdreginn, 
af  þeirri  íitu,  sem  útgekk  af  minu  holdi,  svo  sem  og  annars- 

10  staðar  af  öllum  minum  likama  útkúgaðist  mergur  og  fita, 
svo  íiestum  minum  skyrtum  hlaut  i  sjó  að  varpa.  Pað  sje 
hjer  um  nóg  að  sinni  sagt,  þó  hjer  um  mætti  enn  íieira  og 
meira  talast,  bæði  um  mina  drauma,  sjónhveríingar  og  þess- 
háttar    fleira.     En   þó   lampi  brynni  yíir  mjer  frá  rökkri  til 

15  albirtu  og  enginn  skuggi  mátti  dragast  nje  komast  fyrir 
hans  birtu,  og  nær  svo  viðbar,  var  það  likast  sem  eg  með 
sverði  væri  i  hjarta  lagður,  og  eigi  þóttust  minir  vaktarar 
vitað  nje  sjeð  hafa  að  mig  hefði  svefn  á  runnið  i  ellefu 
vikur.     Og  nær  14  vikur  voru  frá  liðnar  minum  skaðadegi, 

20  varð  eg  i  minni  hvílu  uppreistur,  siðan  á  bekk  settur  hjá 
butileríinu,  með  umbúðum  umkring,  og  þessir  tveir  menn 
til  vöktunar.  Siðan  varð  eg  færður  með  sænginni  og  borinn 
uppá  þilfar  fyrir  kaptugans  befalning,  hvar  hann  og  aðrir 
hjeldu    Ijúíiegu    samtali    við    mig    daglega,    og    vor   prestur 

25  H[erra]  Matthías,  alt  þar  til  eg  komst  á  fótinn  fyrir  Guðs 
náðar  fulltingi,  en  ei  brúkaðist  eg  til  nokkra  verka,  og 
öllum  varð  tilsagt  af  yíirvöldunum,  að  hver  maður  skyldi 
mjer  til  huggunar  og  gleði  vera,  hvað  og  skeði,  hvað  alt 
var  furðanlegt  Guðs  verk.     Hans  nafn  sje  blessað  að  eilifu! 

30  Amen ! 

Ekkert  sjerlegt  bar  til  tiðinda  á  vorri  heimreisu,  utan 
vor  kokk  Hans,  hvern  þeir  hjeldu  gjört  hafa  contract  við 
Satan,  gjörði  eitt  sinn  stórt  klamari,  svo  alt  fólk  var  uppi 
honum  i  gegn,  hvar  um  hann  ei  sinti,  því  hann  á  útreisunni 

35  hafði  útboð  gjört  180  fólks,  og  hann  varð  fjötraður,  höfuð, 
hendur  og  fætur,  og  við  sterka  járnhringa  reyrður  á  höfði 
niður   en   fótum  upp,  og  á  augnabragði  strax  laus.     En  eg 


347 

var  einn  undir  þilfari  nú  í  þetta  sinn,  er  eg  á  heimréisunni 
tilvissi,  er  hann  komst  öHu  fólkinu  úr  höndum,  og  hljóp 
ofan  lúku  hjá  stórmastrinu  og  aö  sinni  sæng.  En  eg  spyr 
hvaö  nú  eigi  að  vera.  En  hann  segist  kaptugann  deyða 
skuli,  og  greip  sína  tvo  stóru  kokkshnífa.  Og  fyr  en  hann  5 
fjekk  sjer  umvent  kom  kaptuginn  Christof or  Boye  á  bak 
til  við  hann,  og  greip  um  hans  báða  ungliði,  en  hanii 
senn  friðmæltist,  þvi  mikill  fjöldi  fólks  handgreip  hann,  og 
Ijet  hann  sig  þá  viljuglega  handtaka  og  i  boltinn  innsetja, 
og  bað  um  3  menn  yfir  sjer  að  vaka  með  byssum  og  brenn-  10 
andi  luntum,  og  kvað  þeim  það  best  leikið,  svo  ekki  stærri 
ólukku  af  sjer  biði,  og  svo  var  gjört  til  næsta  morguns,  og 
varð  enn  laus  látinn,  því  hann  hirti  um  ekkert  straff,  og 
þjenti  þvi  ei  neinu  þessháttar  við  hann  að  offra,  nema  þvi 
stóra  straffi  alleina,  þvi  hvað  straff  er  slikum  hentugra  ?  —  að  ið 
hinu  öðru  gjöra  þessir  spott.  I  öÖru  sinni  hafði  hann  til 
reiðu  eldrauðan  brandfork,  og  með  honum  hugði  hann  kapt- 
ugann  gegn  renna,  hefði  eg  ei  viðlitið  og  til  kaptugans 
gripið.  Pað  sje  að  sinni  nóg  hjer  um  talað,  en  ei  að  heldur 
er  hann  úr  sögunni.  20 

Fyrst  vjer  frá  Indium  afsigldum  höfðum  alls  innan 
skipsborðs  140  fólks  (eg  meina  stórt  hundrað),  en  nær  meir 
og  meir  á  heimleið  dróst  tók  vort  fólk  að  sýkjast  smám- 
saman  af  þeirri  almennilegu  vatnssótt,  er  flestum  til  vill  á 
þeirri  löngu  og  háskasömu  reisu,  svo  að  fyr  en  vjer  kom-  25 
um  hingað  i  Afrika  voru  5  vorra  manna  i  burt  sofnaðir  og 
fyrir  borð  drifnir.  Og  þegar  vjer  vorum  komnir  fram  undan 
Caput  de  Bona  Sperantia  i  Afrika  þá  hljóp  á  mikið  veðar 
af  norðvestri,  svo  fáir  menn  mundu  til  þviliks.  Par  kemur 
mikill  sjór,  því  þá  menn  koma  þangað  tekur  nokkuð  loft  líO 
að  kólna,  og  þar  er  bærilegt  hitans  vegna,  en  ei  komum 
vjer  þar,  þvi  vjer  hjeldum  þar  mjög  djúpt  fyrir^).  En  við 
St.  Helena  eyland  komum  vjer,    sem  liggur  nær  undir  mið- 


^)  Að  þvi  er  Síra  Mads  Rasmussen  segir  kom  skipið  við  Góðar- 
vonarhöfða  6.  Nóvember  og  lá  þar  til  þess  á  annan  í  jólum.  Paðan 
hjeldu  þeir  til  Saldanhaflóans  og  lágu  þar  frá  2. — 13.  Janúar. 

23 


348 

dikislínuniii  Equinoctialis,  svo  sem  siglingamenn  tiÖum  plaga 
aö  gjöra,  nær  það  finst  og  straumar  og  stormar  ei  forhindra. 
Pað  er  litið  eyland  og  ein  vika  sjóar  umkring.  Pað  er  að 
sjá  sem  einn  stapi  mjög  hár  upp  úr  sjónum  og  ei  gott  upp- 

5  ferðar.  Portogaliskir  menn  bjuggu  þar  fyr  meir  nokkra 
stund  og  höfðu  þar  bæði  svín  og  geitur  og  annan  þarflegan 
kvikfjenað,  sem  sáðu  þar  til  tóbaks  og  sett  hafa  dýrðleg 
aldinviðartrje  víða  þar  niður,  en  allra  helst  uppá  þess  hviríli 
um  þær  fögru,  sljettu,  lystugu  flatir,  hver  trje  að  bera  þau 

10  lystilegustu  og  sætustu  epli.  Par  er  mjög  þungbært  neðan 
að  komast,  því  að  nær  maður  meinar  sig  að  sjá  það  hæsta 
þá  er  eftir  annað  og  hið  þriðja  slíkt,  og  ei  þykjast  menn 
vita  svo  landi  varið  eða  með  þvilíkri  hegðan  finnast  mega. 
Ei  verður  þar  lent  nema  i  einum  stað,   sem  kallast  Kirkju- 

15  höfn,  og  hafa  þeir  portogalisku  menn  þar  haft  sína  kirkju, 
hver  eö  í  þann  tima  var  vel  stæðileg  sem  vjer  þar  komum, 
Anno  1625.  En  nær  Spanskir  og  Hollenskir  voru  óvinir 
sin  á  milli,  svo  voru  og  þeirra  þjóðir,  hvar  um  heim  hittust, 
og  þvi  þorðu  ei  þessi  eylendingar  þar  lengur  að  viðhaldast 

20  fyrir  sakir  flamskra  manna  aðþrengingar  og  ofsókna,  er 
þeir  þar  áttu  sifelt  að  mæta,  einkum  siðast,  að  þeir  með 
felmtri  og  ótta  miklum  urðu  bæði  land  og  eignir  að  um- 
flýja.  Og  þvi  er  þar  á  þessa  eylands  hæðum  og  um  dal- 
verpi    mikill    hópur  svína,    af  þeim  þar  eftirskilinn,    og  eru 

25  orðin  vilt  og  nást  ekki  nema  með  hlaupum,  hörku  og  fylgi 
margra  manna.  Yopn  hafa  þeir  þar  til  þau  að  vinna,  er 
þeir  kalla  krosslensur,  og  er  það  sjómannavisa,  að  nær  hver 
fyrir  sig  (sem  þar  við  land  koma)  hafa  á  haldið,  að  þeir 
skilja    þessi  vopn  á  götum  eftir,    þeim  fyrst  til  fjalls  horfa, 

30  og  má  þau  hver  sá  brúka,  er  þeirra  við  þarf.  Vorir  menn 
náðu  9  svínum  mjög  stórum,  en  þó  með  stóru  ómaki.  Eg 
skreiddist  og  upp  þessar  háu  hæðir  og  lá  þar  eina  nótt  með 
minum  kompánum  við  stórt  tjald;  gjörðum  vjer  þar  mikinn 
báleld,  og  sátum  kringum  hann,  hafandi  bæði  vin  og  vistir, 

35  og  einn  geithafur,  hvern  þeir  höfðu  nýlega  deytt,  varð  á 
þessum  krossteinum  steiktur  og  siðan  etinn.  Og  nær  vjer 
sátum  sem  værilegast  yfir  vorri  máltíð,  kom  einn  stór  viUi- 


349 

göltur  heim  drattandi  til  vor  að  eldbálinu.  f  eir  köstuðu 
strax,  sem  fyr  tilnefndir  voru  ef  viÖ  lægi,  bæði  knífi  og 
stykki,  og  runnu  eftir  honum  þar  til  þeir  fengu  hann  deyddan, 
og  síðan  sofnuðum  vjer  alt  til  morguns,  utan  vökumenn 
einir.  5 

I  þessari  ferð  náðum  vjer  fjórum,  og  á  miðjum  degi 
fórum  vjer  út  til  vors  mikla  skips.  Og  á  móti  kvöldi  sáu 
menn,  sem  i  topp  stigu,  eitt  stórt  skip  sigla  undir  eyna. 
Ei  bárum  vjer  kviða  fyrir  spönskum  mönnum,  þvi  kóngar 
voru  vinir  í  þann  tima,  en  strax  var  kíkir  gripinn  og  skoðuð  10 
þeirra  toppmerki,  og  þektust  að  vera  flamskir  menn,  sem 
var  compagní-skip,  og  austindíanskir  farar  frá  Amsterdam, 
og  hjet  skipið  Sá  Væni  Haukur  en  þess  kapteinn  J  ó  h  a  n  n 
Cather.  Pessir  voru  brauðs  og  annarar  fæðu  viðþurfandi, 
hvað  þeir  strax  fyrir  oss  auglýstu,  það  fyrst  sem  samanbar  15 
vorum  fundum.  feir  buðu  oss  samfylgd  á  meðan  hvorki 
vindur  nje  önnur  ókjör  sundur  bægðu,  hvað  vjer  gjarnan 
þáðum,  og  urðu  svo  hvorir  öðrum  fegnir.  Butiler  Pjetur 
Franzson  var  í  káhyttu  innkallaður  og  af  yfirvöldum  að- 
spurður,  hvort  hann  treysti  sjer  til  nokkurt  brauð  við  þá  20 
að  afleggja.  Hann  kvað  það  satt  vera,  þvi  hann  meinti 
oss  hólpna  vera  til  alls  þess,  sem  matarföngum  að  hnje. 
Slíkt  gjörði  hann  fyrir  vináttusakir  og  landsmannsskuld,  en 
hugleiddi  ekki  hvað  ske  mætti,  en  þó  í  þann  tíð  vel  fjelli 
og  byr  í  báðum  skautum  lægi.  Slikt  álit  og  grönn  um-  25 
hyggja  gjörist  enn  nú  margra  og  víða,  kanske  ekki  sist  í 
æðri  efnum.  Ljet  hann  þeim  hið  besta  brauð  i  tje  í  mörg- 
um  sekkjum,  en  vor  yfirvöld  treystu  honum  til  fullrar 
forsjónar  hjer  um  eftir  hans  embættisskyldu,  þar  með  fleira 
af  mat  og  víni  var  óspart  til  útláta  við  þessa  flamsku  menn,  30 
þar  með  og  líka  var  skift  til  helminga  vor  á  milli  af  þeirri 
villiveiði,  er  skeði  við  þetta  nefnt  St.  Helena  eyland.  Og 
nær  sem  vjer  höfðum  þar  5  daga  legið  hjeldum  vjer  sam- 
skipa  þaðan  frá  landi  og  hingað  í  haf  og  höfðum  besta 
byrleiði.  H5 

Einn    hollenskur    maður    Pjetur    Alkmar    að    nafni, 
brann    af    púðri    óvarlega    þar    hann  sat  i  skipsins  galiónu 

23* 


350 

[öllum  óvitanlega]^)  á  sínum  bakhlutá,  af  því  stykki,  sem  af 
var  fýrt  og  rjett  fram  og  við  stefni  stóð.  Pessi  lá  lengi 
undir  bartskera  hendi,  og  þótti  honum  ógott  við  að  eiga 
sakir  hans  óþolinmæði,  og  nefndu  tíðum  þá  dýrðlegu  gjöf 
5  Guðs,  sem  mjer  var  gefin  af  hans  náð  og  föðurlegri  elsku 
i  mínum  hörmungum.  M[eistara]  Arntz  og  mjer  fór  það 
á  milli  nokkra  stund,  að  hann  hjelt  mínum  tveimur  aftekn- 
um  fingrum  hjá  sjer,  og  sagði  sjer  þá  tilheyra  með  rjettu, 
hvað  mjer  lítt  líkaði,    en  varð  þó  svo  búið  að  liða,    og  Ijet 

10  gjöra  koffur  að  á  laun  og  með  dýrlegum  smyrslum  þá  þar 
innlagði,  þó  ei  meðkendist,  og  hafði  sagt  drukkinn  einn 
tima,  að  hann  þá  ei  vildi  missa  fyrir  hundrað  dali  nær  um 
framandi  pláss  færi.^) 

Einn    dag    var  það  bliðan  og  byr  lá  í  báðum  skautum 

15  og  horfðist  vel  á  um  hagi  manna  eftir  holdlegu  áliti,  að 
vjer  lágum  í  hjegómlegu  samtali  nokkuð  framarlega  á  þilj- 
um;  einn  að  nafni  BartheP),  minn  góður  vin  og  leikbróðir, 
einkum  i  fikterii,  var  að  tala,  en  þó  einfaldlega,  um  vor 
efni,  og  bað  nú  Guð  það  náða,  hvernin  það  hefði  tilgengið, 

20  að  allir  kæmi  nú  lifs  og  lima  heilir  heim  utan  eg.  En 
kaptuginn  Christofor  Boye  bar  fljótara  aö  en  varði  neinn 
af  oss,  og  gekk  aðBarthel  og  lagði  sitt  högg  honum  undir 
hvorn  vanga,  og  sagði  honum  nytsamara  verið  hafa  að  gefa 
mjer  huggunar  en  hrygðaryrði,  og  kvað  hann  enn  ekki  heim 

25  kominn,  og  tók  oss  vara  fyrir  öllu  oftrausti,  og  fyrirbauð 
öllum  mjer  nokkra  stygð  að  gjöra  i  orðum  nje  verkum, 
hvað  og  fullkomnaðist. 

Nú  þegar  svo  langt  á  leið  vora  heimreisu  að  vjer  vor- 
um  komnir  90  milur  hingað  fyrir  Tyrkiríið,    og  alt  til  þess 

30  höfðum    haft    gott   byrleiði  og  vel  liðið,    og  ei  mist  utan  5 


*)  fangað  var  gengið  til  kamars.     RC. 

2)  Dauðra  manna  fingur  (eða  lijer  dauða  fingur)  mátti  eftir  þeirra 
tíma  trú  nota  til  margs;  hjer  virðist  vera  átt  við  þá  hjátrú,  að  sá  sem 
bæri  þá  á  sjer  gæti  ekki  villst. 

^)  A  lista  Sím.  Jóhansens  er  getið  um  bátsmann  að  nafni  BertiU 
Gundersen. 


J 


351 

menn,  sem  var  Jacob^)  vorn  sfcýriinann,  ein  byssuskyfcter 
og  3  bátsmenn,  —  nú  bar  svo  við  á  sjálfan  pálmasunnudag, 
eftir  prjedikan  og  máltið,  að  upphófst  Ijótlegur  leikur  með 
fólkinu  undir  þilfari,  eftir  indíanskri  og  heiðinglegri  siðvenju 
og  dansvisu,  nær  indíanskar  pagóguhórur  dansa  f}^rir  þeirra  5 
bölvuðum  afguðum,  og  í  þennan  leik  hafði  Arntz  vor 
bartskeri  sig  geíið,  því  hann  var  þá  einn  ungur  mann.  Og 
nær  eg  leit  slikt  hvað  hjer  með  gjörðist  gramdist  eg  i  min- 
um  anda  þar  yíir  mjög  þunglega,  og  forbauð  eg  bartsker- 
anum  og  Pjetur  Lálik  slikan  djöfulsleik  að  fremja,  þvi  10 
þeir  báðir  voru  mjer  kærir,  og  setta  eg  þeim  stórar  fortölur, 
svo  það  spurðist  i  káhyttu.  Strax  Ijet  M[eistari]  Arntz  af 
og  Pjetur  Lálik.  Senn  hjaðnaði  niður  þessi  vondi  leikur, 
og  þóttust  sumir  hafa  ofgjört.  Prestur  vor,  fí[erra]  Matthias, 
þakkaði  mjer  stórum  fyrir,  og  bað  mig  eílast  framvegis  til  15 
guðlegrar  vandlætingar  og  íleira  góðs  annars,  þvi  hann 
var  þá  orðinn  veikur  nokkuð.  Lika  þóknaðist  það  kaptug^ 
um  báðum. 

Svo  leið  þessi  dagur.     Og  sem  kvöld  kom  og  eftir  mál- 
tið    og    setta  vakt  gengu  allir  menn  til  hvildar,  utan  vakt-  20 
mennirnir. 

Um  miðnætti  nærri  dreymdi  mig  mjög  þungan  draum 
þess  háttar,  að  mjer  þótti  að  eg  lá  i  minni  hvilu  sem  og 
var,  og  þessi  maður  Barthel,  er  eg  fyr  nefnt  hefi,  kom 
þangað  og  lyfti  yfirklæði  minnar  hvilu  af  minu  andliti  ofan  25 
til  miðs,  og  þótti  mjer  bera  mikinn  knif  beittan  sjer  í  hendi, 
Eg  þóttist  skelfast  við  hans  reiðuglegt  andlit  og  hans  grimt 
og  mjög  hastarlegt  tilgrip,  og  þótti  mjer  hann  upphefja 
þann  stóra  kníf,  og  Ijetst  vilja  stinga  mig  með  honum,  en 
eg  þóttist  nákvæmlega  hann  um  vægð  biðja,  og  segja  mig  30 
stórum  forundra  hans  umbreytt  sinni  við  mig.  En  hann 
sagði  sjer  væri  svo  bifalað  af  Guði,  þeim  mikla  konungi, 
mig  og  alt  skipfólk  að  deyða  með  þeim  mikla  hnifi.  Eg 
þóttist    þvi    stórlega    neita    að    hann    mig    deyða  ætti  eður 


^)  Jacob  Adríansen,    sem  á  lista  S.  Jóh.  er  talinn  1.  stýrimaður  á 
ferðinni  til  Indlands. 


352 

guðlega  skikkan  þar  til  haíi,  því  Gruö  hefði  mjer  nýlega  lif 
gefið.  En  mjer  þótti  hann  segja,  satt  væri  það,  ekki  ætti 
hann  mig  að  deyða,  hann  hefði  viljandi  svo  freistað  min. 
En  hitt  væri  sannindi,  að  fólkið  ætti  hann  að  deyða.  Eg 
5  þóttist  segja  hvað  mjer  væri  einum  eftir  að  lifa,  ef  alt  fólk 
annað  deytt  yrði,  og  þóttist  eg  hann  nákvæmlega  biðja  að 
þyrma  nokkrum  með  mjer,  sem  væru  minir  bestu  vinir.  En 
hann  sagðist  svo  eiga  og  skyldi  gjöra,  og  hverjir  sem  svo 
náðuðust    og    lif  yrði  gefið,  það  skeði  fyrir  minar  sakir  og 

10  bænastað,  en  tveim  megin  skipsborðs  væri  sjer  bífalað  með 
sinn  knif  að  ganga.  Og  eg  sá  hann  uppbyrjaði  fyrst  utan 
káhyttudyra  á  bakborð,  og  sagði:  »Pjer  höfðuð  vondan 
leik  i  gær,  nú  vil  eg  leika  i  dag. «  Slikt  grimt  atf erU  ógn- 
aði    mjer  svo  mjög  í  svefni  að  undrum  gegndi,    og  ei  varð 

15  eg  með  hrópum  vaktur  þeirra  i  sængum  lágu,  fyr  en 
tveir  menn  af  vaktinni  komu  og  fengu  mig  um  síðir  upp- 
vakt,  hverjum  eg  fjekk  nokkra  stund  engu  gegnt.  Peir 
gáfu  mjer  að  drekka,  þvi  mjer  var  mjög  dátt  við  orðið.  Og 
nær  minn  kaptugi  fjekk  þetta  að  vita,  jafnskjótt  gekk  hann 

20  til  mín  og  kvað  sjer  litist  þunglega  á  þeirra  draums  merk- 
ing  og  kviða  i  brjóst  runninn.  Menn  báðu  hann  ei  sig  þar 
af  harma  eður  neitt  sjer  til  hrygðar  taka,  þvi  draumum 
væri  ei  fullkomlega  að  trúa.  Og  á  þeim  degi  fjekk  eg 
einskis  matar  neytt,    þvi  þungur  kjöllur  var  mjer  að  hjarta 

25  hniginn. 

Um  miðnætti  kom  Pjetur  Alkmar  ofan  undir  þiljur 
af  sinni  vakt,  og  gengur  að  minni  hvilu,  og  spyr  mig  hvort 
eg  vakandi  sje,  Eg  sagði  svo  vera  muni,  og  ei  hafi  eg 
stóra  værð  haft  i  tvær  nætur.    Eg  spyr  hann,  hvernin  veður 

30  sje,  en  hann  segir  vorn  venjubyr  þrotinn.  I  öðru  sinni  hann 
kemur  ofan  til  min  biður  hann  oss  nú  Guð  náða,  nú  sje 
mótvindur  kominn  af  norðaustri.  En  um  sólaruppruna  var 
komin  svo  mikil  ógn,  að  varla  var  skiphelt  og  mersusegl 
inntekin,    og  skömmu  siðar  jók  svo  ógn  hastarlega  við,    að 

35  stórsegl  og  fokka  flugu  burt  sem  pappír  verið  hefði.  Var 
stórsegl  fjórbyrgt  en  fokkan  þribyrgð.  En  af  þvi  alda  var 
mikil  úr  vesturhafi  áður  en  lausasjó  jók  hastarlega  úr  land- 


353 

norðri  úr  allri  venjulegri  gegnd,  og  að  seglum  burtdrifnum 
kastaði  sú  mikla  sjóarógn  þvi  stóra  skipi  sem  annari  kistu 
úr  einni  báru  i  aðra,  og  en  þó  7  málfaðma  hæð  væri  af 
hennar  compan  eður  rúndel  til  sjómáls  samt  mátti  hver  með 
hendi  ausa,  er  þar  stóð  og  til  reyna  vildi,  útbyrðis  sjó  inn  5 
i  skipið  á  hljeborða,  nær  til  sjóar  lagðist. 

Sú  fyrsta  ólukka,  sem  skeði  um  morguninn,  nær  mersu- 
segl  skyldu  inntakast,  að  Pjetur  Alkmar  fjell  i  sjó  af 
rámúlanum,  af  einni  ógnarlegri  báru,  er  honum  burt  sló, 
en  hann  hjelt  sjer  í  brasið,  sem  vjer  köllum  aktaum,  þar  10 
til  honum  varð  hjálpað.  —  Sú  önnur,  að  seglin  burtfóru 
sem  eitt  þarablað  —  Sú  þriðja  að  vorn  litla  bát  tók  út- 
byrðis  upp  yfir  eins  manns  hvirfil,  er  stóð  við  borðstokkinn 
á  stjórnborða  i  hlje,  honum  án  skaða,  sem  var  eitt  stórt 
jarteikn  Guðs  almáttugs ;  þessi  bátur  plagaði  jafnan  laus  að  15 
standa  í  þeim  stóra  bát.  —  Sú  fjórða,  nær  vjer  skyldum 
strika  vora  stórstöng  með  bramstöng  og  flagstöng  þá  sáu 
menn  brest  á  stóra  mastrinu.  En  báðir  skipsins  timbur- 
menn  voru  uppi  að  viðleita  að  ofan  strika  mætti,  hvað  ei 
leikast  mátti,  af  þvi  skipið  lá  jafnan  á  stjórnborðssíðuna,  og  20 
þó  maður  stæði  við  mann  upp  eftir  reiðanum,  þá  fluttist 
ei  hróp  þeim  til  eyrna,  svo  þeir  heyrt  fengi,  að  þeir  ofan 
kæmi  fyr  en  mastrið  hrykki.  Og  um  siðir  hrökk  mastrið, 
og  þessir  tveir  timburmenn  með  því  út  í  sjó;  sá  eð  hjet 
Andrjes  Jónsson,  norrænn,  varð  undir  allri  þyngdinni,  25 
því  hann  stóð  í  hlje,  og  marðist  allur  í  sundur,  en  hinn 
annar,  Cláus  From,  hafði  staðið  á  vindborða,  honum  varö 
bjargað  með  útvörpuðum  kaðli.  Siðan  hjuggu  menn 
allan  reiðann  fyrir  borð,  svo  alt  frá  laust  yrði,  svo  skipið 
ei  lesktist.  30 

Hið  fimta  atvik  ólukkunnar  varð  skömmu  síðar,  þá 
skipið  hljóp  i  sjó  framan  brotnaði  vort  bogspjót  við  stefnið, 
og  fokkstagurinn  hrökk  sundur.  tetta  varð  og  strax  höggvið 
laust  frá  skipinu.  —  f  á  i  sjötta  máta,  að  litlum  tima  liðn- 
um,  úthrökk  vort  fokkmastur,  og  með  hast  var  frá  höggvið  35 
og  losað,  hvað  alt  kostaði  mikla  summu  peninga.  Pk  stóð 
ei    annað  eftir  en  meisanmastrið  af  skipsins  öUum  seglreið- 


354 

skap,  og  var  þá  skipiö  miög  hryggilegt  ásýndar.  Petta 
skeði  alt  á  þriðjudaginn  næstan  fyrir  páska.  Nú  gekk  stór- 
sjór  mikill  yfir  skipið  svo  undrum  gegndi,  og  gengu  menn 
til  pumpuausturs,  og  varð  ei  uppausið,  og  voru  þær  alls  13 
5  með  slagpumpum.  Sýndist  mönnum  það  Ijósast  eftir  hold- 
legri  sjón  og  brest  náttúrlegs  meðals  að  ei  mundi  annað 
fyrir  hendi  vera  en  dauðinn  og  bráður  viðskilnaður  við 
þessa  aumu  veröld,  hvað  alt  vjer  settum  í  vald  og  vilja 
vors    miskunsama    og   náðarfulla  Guðs,  hverjum  vjer  oss  til 

10  allrar  umhyggju  lífs  og  sálar  beföluðum  innilega  um  timan- 
lega  tið  og  eilifa.  Yarð  svo  til  bænar  blásið  og  klukkum 
hringt,  og  að  oss  öllum  samankomnum  af  prestinum,  H[erraJ 
Mattheo,  föðurlega  og  Ijúílega  ámintir  til  iðrunar  og  ang- 
urtrega   fyrir   gjörðar  syndir,    og  að  hver  og  einn  setji  alla 

15  sína  von  uppá  Guðs  náðar  fyrirheit  i  fullkomlegri  trú  og 
trausti,  uppá  þá  dýru  forþjenan  og  meðalgöngu  vors  endur- 
lausnara  og  frelsara  Herrans  Jesú  Christi.  Var  þá  að  heyra 
kvein  og  grát  yíir  alt.  Hjer  af  læri  sjerhver  maður  að 
athuga  sig  i  gamni  og  alvöru,  að  varast  athugalaust  liferni 

20  og  vita  lukkan  er  völt,  en  það  yíir  alt  fram,  að  minnast 
þess  að  dauðinn  er  vis  en  dauðastundin  óvis.  Fyrir  sermón 
þann,  sem  presturinn  hafði,  var  sunginn  sá  psálmur :  »Hjeðan 
i  burt  með  friði  eg  fer,«  en  eftir:  »Nær  hugraun  þunga 
hittum    vjer.*     Einn    maður,    Ad-rian    að    nafni,    ílamskur, 

25  talaði  til  min  i  miðri  bæn  og  spurði  mig  að,  hvort  eg  meinti 
að  drukkna  i  sjó  það  harðan  dauða  að  vera.  En  eg  bað 
hann  af  slikri  fávitsku  láta,  og  að  hugsa  meir  um  það  eilifa 
en  stundlega,  að  vera  óhræddur  og  fela  sig  i  Guðs  vald  í 
Jesú  nafni.     Einn  að  nafni  Jóhann  Christiánsson,  sá  eö 

30  á  þeirri  fyrstu  reisu  til  Indíen  hafði  af  þeim  Portogalisku 
hertekinn  verið,  leitaðist  eftir  þrátt  siðar  og  mjög  eftir  voru 
samtali,  en  þó  við  værum  góðir  vinir,  vildi  eg  hvorki  hon- 
um  nje  öðrum  hans  holds  veikleika  auglýsa,  svo  hann  ei 
þar  fyrir  siðar  fixeraðist. 

35  Síðan   eftir  gjörða  bæn  bað  minn  kaptugi  Christofor 

Boye  að  menn  skyldu  ganga  til  pumpna,  og  ennnú  viðleita 
aö  bjarga  lifinu,    svo  vjer  sjálfir  ei  fyndumst  sekir  i  vorum 


355 

dauða,  ef  vjer  annars  slíkt  forsómuðum,  en  Herrann  ætti 
frjálst  á  hvorn  veg  hann  vildi  vor  efni  tilganga  láta,  og 
játuðum  oss  það  hollast  sem  hann  vildi  láta  oss  af  sinni 
náð  tilfalla,  og  eftir  Herrans  bænarformi  i  grasgarðinum 
báðum  að  hans  náðugur  vilji  mætti  verða  og  á  oss  5 
auglýsast,  og  fólum  oss  svo  honum  á  hendur  til  lifs  og 
sálar. 

En  sem  leið  ^^íir  nón  þá  varð  allur  lifatkerskaðals- 
strengur  Perlunnar  laus,  sá  eð  i  fyrstu  lá  fram  undir  skips- 
stefninu  á  neðasta  þilfari,  og  ei  hafði  á  þeirri  reisu  ennnú  10 
brúkaður  verið,  sá  eð  var  300  faðma  að  lengd,  en  svo  digur 
að  hver  faðmur  hafði  vættar  þyngd  og  kostaði  5  dali.  Og 
nær  skipið  reis  framanvert  i  mót  þeim  mikla  stórsjó  því 
meir  kastaði  honum  aftur  i  skipið  og  út  i  bæði  borð  svo 
skalf  við.  og  vissum  vjer  ei  nær  hann  þá  og  þá  mundi  15 
skipið  i  sundur  mola,  svo  vjer  með  óttafullu  hjarta  urðum 
án  aðgjörða  lengi  hans  aðgang  og  hræðilega  hótan  að  liða. 
f  ar  með  urðum  vjer  að  áhorfa  spilling  og  foreyðslu  er  hann 
gjörði  með  sinni  harðbýllri  umferð  á  allri  vorri  lífsbjörg, 
að  fráteknu  þvi  litla,  sem  af  brauðsmælki  var  eftir  orðið  20 
eftir  butilerans  ofrúntleg  útlát  við  þá  Hollensku  sina  lands- 
menn  af  skaðsamri  hans  óframsýni  við  St.  Helena  eyland, 
og  fyr  var  umgetið.  Hann  braut  öll  föt,  pipur  og  ilát,  þar 
spiltist  alt  vort  vin,  það  góða  og  raaða  spanska  vin,  þvi 
nær  og  tvær  pipur  fuUar^  sem  hver  þeirra  tekur  10  tunnur;  25 
item  tvö  tveggja  tunnu  smjörföt;  item  8  kjötföt;  þaribland 
spiltist  tjara  og  lýsi,  svo  alt  varð  óætt  siðar  meir.  Par 
spiltust  öll  vor  rísgrjón,  sem  til  matar  voru  ætkið,  item 
ertur  og  baunir.  En  vorar  vatnspipur  lágu  undir  þessu 
þilfari  i  skipsins  fragtrúmi,  og  öll  fragt  skipsins,  sem  var  30 
pipar  i  blikkslegnum  rúmum,  og  menn  þurftu  oftlega  með 
rekum  og  járnskúílum  að  umvelta,  sakir  eldlegs  hita  nær 
vanþurkast,  sem  hjer  taða;  item  lá  þar  og  öll  önnur  indi- 
anisk  vara,  sem  vjer  með  oss  höfðum,  ásamt  öllu  öðru  greindu 
aldeilis  óhindrað.  35 

Sá  rjetti  skipskaptugi  var  Sixtus  Jacobsson;  í  þess- 
ari    uppá    kominni    neyð    varð  honum  ekkert  til  ráða,  utan 


356 

lá  og  grjet  i  sinni  hvilu.  En  minn  kaptugi,  Christofor 
Boye,  hann  var  í  allri  framgöngu  og  ráðum  fyrir  öllu,  svo 
eg  sá  i  engum  þar  innan  skipsborðs  forstand  nje  atburði  til 
nokkurs  þess,  sem  oss  gagn  mætti  að  verða  og  lif  af  leiða. 

5  utan  þessa  eins  manns  og  M[eistara]  Mutten,  sá  eð  var 
vor  stýrimann,  einn  reyndur  mann  og  gamall  sjóhani,  sem 
fyr  meir  hafði  i  hernaði  og  uppá  fribýteri  i  mörg  ár  verið 
með  sin  5  sjálfseignarskip,  eD  fyrir  eitthvert  eða  íieiri  hans 
frægðarstykki  varð  náðaður  af  kónginum  á  Englandi.   Síðan 

10  leitaði  kaptuginn  Christofor  Boye  við  að  stilla  þann 
mikla  æðigang  þessa  fyrnefnda  kaðalhrings,  og  Ijet  5  menn 
koma  5  súlum  öllum  undireins  innan  i  hringinn  nær  kyrrast 
stóð,  og  þær  5  stoðir  ráku  þeir  strax  undir  bita,  svo  hann 
hvorki    stökki,    skrikan    eður  köstum  viðkom.     Alt  til  þess 

15  að  svo  gjörðist  frá  fyrsta  var  oss  voði  og  lífsháski  sýndur 
af  umslögum  þessa  kaðaltogs.  Og  að  honum  svo  stiltum 
fyrir  góð  ráð  mins  kaptuga  Christofors  Boga  gafst  meiri 
friður  og  minni  ótti. 

I  móti  kvöldi  þess  sama  dags  komu  þrjár  bárur  ógnar- 

20  legar,  af  hverra  megni  að  stýrið  frá  gekk  skipinu.  Og  hver 
stórsjór  sýndist  úr  lofti  yíirfalla,  og  ei  var  vært  nokkrum 
manni  á  þiljum  standa,  svo  þeir  eð  til  reyndu  rotuðust  af 
sjómegni  hverrar  bylgju.  Pá  gafst  enn  meiri  tvisýni  til 
töpunar.     En    minn    kaptugi    Christofor  Boye  hafði  því 

25  meiri  hughreysti  fyrir  Guðs  anda  áfýsi,  hvar  með  hann  sig 
og  aðra  í  Guði  jafnlega  glaðvær  huggaði,  og  sagöi  nú  sinn 
kraft  og  annara  rjenaðan  með  öUu  til  allra  mannlegra  at- 
burða,  bað  þvi  alla  Guð  um  andlegan  styrk  að  biðja,  og 
þó  að  likamlegt  skipbrot  tilfjelli,  ef  Guð  svo  vildi  vera  láta, 

30  að  vjer  mættum  andlega  varðveitast  fyrir  hans  náð  frá  trú- 
arinnar  skipbroti,  svo  vjer  mistum  ekki,  heldur  hreptum  þá 
eilifu  sönnu  sæluhöfn  með  öUum  rjetttrúuðum  i  því  eilifa 
f^^rirheitna  föðurlandi,  alleina  fyrir  þá  fuUkomnu  afrekan 
vors    sæla    sigurvegara    Jesú    Christi,    sú    eð   á  tima  vorrar 

35  hörmungar'  af  Heilagri  Prenningu  samþykkilega  ályktaðist 
manninum  fyrirheitin,  öllum  rjetttrúuðum  tilsögð  og  í  tim- 
ans    uppfyllingu    kröftuglega    framkvæmd    og    fullkomnuð. 


357 

Og  að  þessháttar  meining  framsagðri  setti  hann  menn  viö 
pumpurnar  til  umskifta,  en  hinum  öUum  til  hvíldar  að  vikja. 
En  mig  bað  hann  með  sjer  uppá  þilfar  að  ganga  ef  eg  gæti, 
og  leiddi  mig  upp  að  vindustólpanum,  og  bað  mig  til  Guðs 
biðja  það  innilegast  eg  gjöf  til  hlyti  um  svíun  hörmung-  5 
anna,  og  um  líknartiUit  i  vorri  áliggjandi  neyð  og  stórri 
nauðsyn.  Gekk  hann  svo  um  stund  litla  frá  mjer,  og  kom 
síðan  aftur,  og  leiddi  mig  til  minnar  hvilu. 

Meginstormur  stiltist  strax  um  kvöldið.  En  um  nóttina 
beinbrotnaði    einn    fallegur    ungur  ,maður    mjög,    Jóhann  10 
Fálki  að  nafni,  sá  eð  lá  í  12  vikur  undir  bartskera  hendi. 
Eitt    undarlegt    sást    að    morgni,    að    gagnsjatnaðri  ógn,  að 
hringur  úr  voru  stærsta  lífatkeri  var  sjálfkrafa  i  burt  horíinn. 
Nú    á    þessum    morgni    drógu    menn    sig    uppá    þilfar  með 
sorgarlegum    hætti,    og    horfðum    i    ýmsar    áttir    eftir    voru  15 
fylgdarskipi    og    lagsmönnum,    hverjir  þá  voru  oss  úr  sigti 
drifnir,    og   höfðu    mist  sitt  stóra  mastur  og  verið  staddir  i 
lifsneyð  og  mesta  fári.    Ei  fundum  vjer  þá  síðan.    I  þessum 
stormi  forgekk  eitt  hollenskt  skip  i  Afrika  upp  á  500  lestir, 
hvers    fragt   að  virtist  13  tunnur  gulls,    en  það  annað  holl-  20 
lenskt  skip,  sem  þvi  var  i  meðfylgd  útvörpuðu  100  tunnum 
pipars,  og  var  það  nær  umkomið. 


XXIX.   KAP. 

En  sem  leið  að  miðdegi  sáum  vjer  eitt  litið  skipkorn 
sigla  úr  austsuðaustri  til  vor,  og  hugðum  vjer  i  fyrstu  vera  25 
stallbræður  vora.  En  þetta  voru  Búskaier,  sem  fara  all- 
viöa  fyrir  hvali  og  íisk.  Pessir  sigldu  i  þrjár  reisur  i  kring- 
um  oss  og  vort  skip,  meintu  oss  i  herslagi  verið  hafa,  og 
voguðu  þvi  eigi  til  vor  að  koma,  þó  vjer  þá  þar  um  þrá- 
samlega  beiddum  oss  i  lifsneyð  að  hjálpa  og  til  lands  flytja  30 
fyrir  þreföld  verðlaun. 


358 

Í'ar  liggur  ein  ey  úti  Spanska  haíinu,  sem  nefnist  Torn- 
ey^),  og  þeir  allir,  sem  þangaö  sigla,  f ara  uppá  íiskerí  fyrir 
cabela^),  það  er  fyrir  þorsk  og  löngu,  og  nefnast  Torneyjar- 
farar.     f  essir    og    hinir    er    þeim    síðar  komu  til  vor,    fóru 

5  þessa  leið. 

Nú  vorum  vjer  komnir  90  mílur  hingað  fyrir  Tyrkiríið 
og  vorum  djúpt  fyrir  Vesturhaíi,  og  áttum  hálft  annað 
hundrað  milur  til  Spania  i  landsuður  en  500  milur  til  Eng- 
lands,    skipið    segla-    og    stýrislaust    en  vjer  með  öllu  kost- 

10  lausir.  Petta  alt  gaf  ótta  og  vantraust  voru  fólki,  og  kváða 
auðsjeða  vora  töpun,  utan  ef  til  vildi  að  eitthvað  skip  á 
vorn  veg  bæri,  og  þeir  hinir  sömu  fyrir  oss  í  land  sigldu. 
Yið  svoddan  menn  gramdist  eg  í  hvert  sinn  mjög,  er  sú 
ræða  til  fjell,   með  því  þeir  i  meðlæti  og  mótlæti  sýndu  sig 

15  sem  þeir  engan  Guð  ættu,  hvorki  að  óttast  nje  elska,  og 
kynnu  sjer  því  einskis  af  íionum  að  vona.  Peir  liðu  mig 
vel,  þó  þeim  þætti  eg  harðmæltur  vera,  og  með  þvi  þeir 
fundu  mig  ei  svo  ósannsögulan  vera  i  þessari  vorri  sam- 
eign    og    samræðu    gáfu    þeir    tapt    sitt    hjegómlegt    traust 

20  og  ástæði,  en  eg  hjelt  á  þvi,  að  sá  Guð,  sem  oss  hefði  enn 
þá  svo  föðurlega  liknað  og  við  dauðanum  forðað  mundi 
sjálfur  til  lands  leiða,  þá  honum  sýndist.  Presturinn  bað 
mig  að  lýjast  nje  linast  ekki  i  góðum  áminningum  til  fólks- 
ins    í    sinn    stað,    og    að    aftra    óguðlegu  athæíi  til  ináls  og 

25  gjörða,  þvi  hann  veiktist  meir  og  meir,  vort  fólk  ogsvo 
daglega  eftir  hendi  af  vatnssótt. 

Oss  hafði  viljað  það  til  lukku  að  vorar  seglrár  lágu 
eftir  seglin  farin  á  borðstokkum,  ogljet  kaptugi  Christof  or 
Boye    timburmenn    höggva  úr  þeim  fokkmastur  og  seglrá. 


^)  í  Spánska  hafinu  er  engin  ey,  er  svo  heitir.  En  það  er  þó 
auðsjeð  hvað  hjer  er  átt  við.  Torney  ei  nfl.  =  Terre  Neuve,  franska 
nafnið  á  Nýfundnalandi,  sem  þá  og  nú  er  frægt  fyrii-  fiskiveiðar.  Jón 
Indíafari  hefur  líkl.  haldið  að  nafnið  Terre  Neuve,  sem  danskir  fjelagar 
hans  hafa  borið  fram  „Ternav"  væri  eitt  orð,  og  að  síðara  atkvæðiö 
væri  danska  orðið  „0",  eyja;  svo  hefur  hann  snúið  þessu  á  íslensku 
í  Terney  eða  Torney. 

2)  hoU.  kabbeljaw,  fr.  cabliau,  þorskur. 


359 

Vjer  höfðum  tvenn  ný  segl  innanborðs.  Stýri  Ijet  hann 
gjöra  úr  7  álna  löngum  bita  sem  þeir  kalla  pentelbjálka^), 
sem  atkeri  plagast  að  setjast  með  til  rjettar,  og  urðu  slegnir 
boltar  úr  skipinu  til  stýriskróka,  en  járnlengjur  þar  yfir 
beygðar,  og  alt  kalt  borað,  og  stóð  það  yfir  i  8  daga  fyr  5 
en  vjer  fengum  því  fyrir  komið,  en  allra  sist  aftur  inntekið, 
með  þvi  allur  skipsreiði  með  trjánum  var  í  burt.  Og  nær 
þessu  stýriskorni  var  með  stórri  aflraun  fyrirkomið  og  því 
litla  seglkorni  var  útslegið  og  við  vindi  hagað,  gaf  Guð  oss 
norðvestanvind  i  hálfan  mánuð,  þeir  eð  oss  vel  og  frábær-  10 
lega  framleiddu. 

Eitt  kvöld,  skömmu  eftir  skaða  orðinn,  litum  vjer  eitt 
mikið  tyrkneskt  skip  i  suðvestur  frá  oss.  Sumir  voru  til 
friðs  að  Tyrkjar  tæki  oss  heldur  en  i  hungri  deyja,  þvi 
vjer  höfðum  lofun  kónglega  og  skriflega,  að  leysast  undan  15 
þeirra  valdi,  ef  oss  slyslega  tilfjelli.  f  ar  i  móti  bað  eg  og 
margir  aðrir,  ekki  sist  á  þessari  nóttu,  að  Guð  vildi  draga 
oss  fyrir  þeim  í  hlje  og  úr  þeirra  sigti,  svo  þeir  fengi  oss 
ekki  að  snerta,  hvað  oss  veittist  fyrir  Guðs  náð  og  hans 
mikla  almættiskraft,  svo  að  hvorki  þeir  nje  nokkurs  slags  20 
þjóð  fjekk  oss  litið  nje  skaða  gjört.  Sje  blessað  nafnið 
vors  Gúðs,  miklist  og  viðf rægist  hans  dýrð,  vald  og  dásemdir ! 
Amen ! 

A  næsta  degi  eftir  orðinn  skaða  voru  menn  sendir  ofan 
i  brauðrúmið  að  hugleiða  hvað  þar  til  besta  væri.  Pá  fanst  25 
þar  ekki  nema  nokkrir  molar  og  þó  skemdir  af  þeim  kvik- 
indum,  sem  stór  mergð  er  af  og  í  skipin  komast  þar  ilnd- 
ium  á  nætur  fljúgandi,  að  stærð  sem  óskabjörn,  og  cachi- 
lacar^)  nefnast.  A  kvöldin  nær  menn  uppreiða  sin  rám 
undir  næturhvild,  þá  lúra  þessi  kvikindi  þar  inni  í  stórri  30 
mergð,  og  hafa  menn  vendi  i  höndum  að  hýða  slikan  ólýð 
i    burt,    þvi  þeir    á    daginn  geta  ei  flogið  fyr  en  sólsett  er. 


^)  Jeg  veit  ekki  við  hvað  hjer  er  átt. 

')  d.  kakerlakker,  holl.  kakkerlak,  (lat.  blattidae)  upprunalega  úr 
Indíanamáli,  svo  nefnast  einskonar  Ijósfælin  skordýr,  sem  eru  skað- 
ræðisvargar. 


360 

tar  með  em  völskur  oft  í  skipnm,  sem  mjög  skemma  mat- 
væli  manna.  Nú  sem  þessi  sorgarfregn  fló  fyrir  yíirvöldin 
þá  vildi  minn  kaptugi  ChristoforBoye  að  vor  butiler, 
Pjetur  Franzson  hefði  hengdur  verið,  og  fleiri  aðrir.  En 
5  með  þvi  að  kaupmenn  voru  flamskir  sem  Pjetur  urðu  þeir 
honum  hjer  um  ei  samþykkir,  og  var  lofað  straffi  siðan  ef 
lifi  hjeldum. 

Peir   i    káh^^ttu  höfðu  eins  kjör  og  vjer  um  matleysið, 
þvi    alt    forgekk    i    einu,    utan    á   meðan  þessir  brauðmolar 

10  skemdir  vöruðu.  Gubernator  hafði  með  sjer  tvö  kvikindi, 
sem  var  hjörtur  og  eitt  indianiskt  stórt  svin^),  en  svo  var 
hann  spar  að  lóga  þessu  hvorju  fyrir  sig  og  aðra,  að  fyrir 
engar  umtölur  manna  Ijet  sig  þar  til  áfýsa,  en  þó  sins  sjálfs 
dauða    fyrir    sjónum    hefði.     Og  nær  menn  sáu  hans  misk- 

15  unarleysi  og  harðýðgi  við  sig  og  aðra  samtóku  skipmenn 
ráð  eitt  kvöld  sin  i  milli  að  bana  þessum  kvikindum  á 
nótta,  en  þó  á  vixl,  svo  ei  vart  við  yrði,  og  hugðu  menn 
að  káhyttumenn  mundu  ekki  kæft  eta,  og  Ijetu  um 
morguninn,    sem   sjer  sjálf  i  myrkri  fyrirfarið  hefði.     Hlaut 

20  eigandinn  gripanna  með  ekka  svo  búið  að  sekkja.  En 
fegnir  urðu  yfirvöld  sjálfdautt  að  eta,  þvi  neyðartilstand 
var  fyrir  hendi,  og  skiptu  með  oss  og  sjer  til  helminga. 

Eitt    kvöld    siðla    bauðst    einn    Hollenskur  til  að  nafni 
Jón  að  bana  ketti  okkur  til  fæðslu.    Eg  kvaðst  mundi  enn 

25  við  biða  nokkra  stund  fyr  en  þar  til  rjeðist,  og  dróst  þvi 
undan,    svo    ei    skeði.     Vatn    höfðum   vjer   nægilegt   oss  til 

.  drykkjar,  og  eitt  fat  fult  Ijet  kokkurinn  við  oss  alla  i  tje 
með  floti,  sem  hann  hugði  skómökurum  selja,  er  oss  með 
brauðmolum    nokkra    stund    treindist,    eins    innan    káhyttu 

30  og  utan. 


')  Áður  hefur  Jón  Indíafari  minst  á  hjört  sem  Hess  átti.  Mads 
Rasmussen  segir  frá  því,  að  á  heimleiðinni  komu  þeir  viö  í  eynni 
Ascension,  fóru  þar  á  dýraveiðar  og  tóku  með  sjer  hind  og  eitt  villi- 
svin.  —  Skyldi  annars  ekki  lýsing  Jóns  á  St.  Helena  eiga  betur  viö 
Ascension,  og  hann  misminna  um  veiðina?  En  vel  getur  verið  aö 
þeir  hafi  farið  á  veiðar  á  báðum  stöðunum. 


361 

Og  nær  vjer  höfðum  norðvestanvindi  haldið  í  hálfan 
mánuð  og  vorum  hingað  á  leið  vel  komnir,  svo  vjer  áttum 
ei  yfir  hundrað  mílur  til  Englands,  komu  síðan,  að  þeim 
vilidi  þrotnum,  oss  stórir  og  mótstæðilegir  vindar,  suð- 
austan  og  austan  þvervindar  í  gegn,  er  oss  stórum  i  norð-  5 
vesturhaf  frá  löndum  bægðu,  svo  að  vjer  um  síðir  áttum 
ekki  utan  hálft  annað  hundrað  mílur  hingað  til  Islands. 

Pann  4.  sunnudag  eftir  páska  varð  eg  i  káhyttu  inn- 
kallaðar  og  til  ráða  aðspurður,  hvort  mjer  htist  hingað  að 
halda  ef  svo  byðist  og  ef  vindur  svo  samt  stæði,  því  hingað  10 
var  þá  skemst.  En  eg  kvað  hið  mesta  óráð  vera,  þar  sem 
vjer  værum  að  mestu  stýrislausir  og  segla,  hingað  að  halda, 
og  strax  sem  það  bilaði,  ef  svo  til  fjelli,  værum  vjer  í  mesta 
lifsháska  staddir.  Og  að  þessu  dæmi  og  mörgum  öðrum 
framleiddum  snerust  þeir  frá  þvi  hingað  að  halda,  og  kváðu  15 
það  alt  liklegt,  eg  tillagt  hafði.  Siðan  að  þessu  svo  út- 
töluðu  og  ályktuðu  gekk  eg  burt,  og  sagði  eg  þeim  oss 
mundi  hjálp  snarlega  að  höndum  koma,  fyrir  efling  og 
verkan  Gruðs  náðar,  gæsku  og  þolinmæði. 

Skömmu  síðar  en  þannin  svo  viðbar  fjellu  á  aftur  norð-  20 
austanvindar  með  þoku  og  fýlingum  jafnframmi.  Nú  á 
þessum  tíma  jókst  daglega  kvein  og  vein  innan  skipsborðs 
meir  og  meir,  af  þeirri  vatnssótt,  er  mönnum  til  vildi,  af 
hverri  menn  urðu  uppblásnir  sem  liknarbelgur,  og  i  þessum 
hrakningi,  sem  yfir  stóð  þvi  nær  i  8  vikur,  mistum  vjer  If)  25 
þá  völdustu  menn  af  voru  fólki,  fyr  en  Guð  gaf  oss  land  í 
sigti,  og  urðu  sekkjaðir  og  söngur  yfir  þeim  haldinn  eftir 
kristilegri  visu,  og  svo  i  sjó  varpaðir. 

f  ann  næsta  sunnudag  fyrir  uppstigningardag,  nærri  um 
miðjan  aftan,  birtist  oss  land,  sem  var  eitt  eyland  vestan  til  30 
undir  Englandi,  er  þeir  Sjörlis^)  nefna.  I*á  var  mikill  fögn- 
uður  innan  skipsborða,  og  þakkargjörð  Guði  sögð  af  sjer- 
hverjum,  er  með  lífi  og  máli  voru,  og  báru  margir  sig  uppá 
þilfar  af  þeim  sem  lágu,  en  sumir  urðu  aftur  til  sinnar 
sængur    að    snúa.     En    með    þvi  nótt  var  fyrir  hendi  leitst  35 


^)  o:  Scilly-eyjamar. 


362 

sfcýrimönnum  og  yfirsögnurum  best  fallið  véra  undir  nófctina 
fcil  hafs  frá  landi  að  snúa,  því  mikillra  grynninga  var  aö 
vænta.  En  um  morguninn  næstan  eftir  var  oss  land  horfið, 
og    hljóp    á  hart  veður  af  norðvestri,    sem  varaði  i  8  daga, 

5  og  i  þvi  veðri  mistum  vjer  vort  litla  og  lasna  stýriskorn, 
sem  oss  í  þverviðri  (en  ei  undan  vindi)  hafði  stórum  lið- 
samað,  og  vorum  vjer  þá  enn  í  mikla  þraut  komnir,  og  éi 
vissum  vjer,  hvort  vjer  vorum  undir  Frankariki,  Englandi 
eður  írlandi,  þvi  þau  lönd  liggja  hvert  nálægt  öðru,  og  hafá 

10  rauðan  leir  fyrir  framan  sig  á  mararbotni.  Og  nær  sem 
þetta  norðvestanveður  slotaði  sneri  vindur  sjer  til  suðaust- 
urs.  Og  um  miðnætti  vörpuðu  stýrimenn  sökku  fyrir  borð 
sem  oftar,  og  fundu  28  faðma  djúp,  og  Ijetu  skipmenn  atker 
fcil  grunns  falla,  og  seglrá  á  borðstokka,  og  fyrir  megnleysis 

15  sakir  urðu  seglskaut  í  sjó  að  liggja,  þvi  ekki  voru  utan  3 
menn  nú  i  þetta  sinn  á  felli.  Minn  kaptugi  Christofor 
Boye  var  nú  einnin  til  sængur  fallinn,  en  gengið  hafði 
hann  vist  í  8  daga  fyr  en  svo  skeði  á  sinum  knjám. 

Um    morguninn    tiðlega   heyrða  eg  káhyttu  upplokið  á 

20  efsta  þilfari  [og  heyrði  ei  meir]  alt  þar  til  að  mjer  kom, 
þvi  eg  hafði  mitt  legurúm  Ijeð  minum  góðum  vin  And- 
rjesi  Olafssyni.  Og  þetta  var  gubernator  Henrich 
Hess,  er  þar  úti  stóð,  og  spyr  mig,  hvort  eg  muni  ei  geta 
til    sín    útkomið.     Eg    segi    með    hans   tilstuðningi  það  ske 

25  megi.  Og  nær  eg  útkom,  segir  hann  oss  nú  i  miklum  voða 
vera  stadda,  af  þvi  vjer  vissum  ekki  hvar  vjer  værum.  Eg 
segi  vjer  munum  snart  sjá  land.  Og  leiðir  hann  mig  yfir 
þvert  skipið  á  stjórnborðssiðuna.  Nú  var  skúraveður  og 
sólskin    á    milli.     Eg    segi  honum  að  mjer  sýnist  land  vera 

30  þar  sem  eg  hendi  til  banda.  Hann  segir  nei,  og  býðst  til 
að  veðja  um  rósenóbel,  eg  skuli  setja  út  dal  þar  i  mót,  og 
staðfestir  með  handsölum.  Og  þar  skamt  eftir  afdreif  skúrin, 
og  blankaði  sól  á  einn  fagran  múr  i  landi.  Siðan  gekk 
hann    frá    mjer    og    kallaði:     »Land!    Land!«    með    saman- 

35  slegnum  lófum,  og  hver  maður  lofaði  Gruð  með  miklum 
fögnuði.  Og  var  eg  svo  leiddur  ofan  til  stykkjanna,  og 
skaufc   eg    15  skofc,  því  sfcykkin  lágu  sfceyfct  fyrir.     M[eisfcari] 


363 

Jóris,   vor    æðsti    stýrimann,    sagði   það    vera  Irland,    sem 
fyrir  vestan  England  29  milur  liggur  umflotið. 

Svo    hafði    til  fallið,    að  einn  maður  hafði  útgengið  úr 
borginni  er  þar  lá,  sú  eð  Jóhel  eður  Jóchel  nefndist^),  útá 
eitt  annes,  sem  til  austurs  horfir,  óforhugsað  uppá  spátserun    5 
til  forlystingar  sjer.     Sá  sami  f jekk  oss  sjeð  og  skotin  heyrt, 
þó  að  vjer  værum  langt  frá  landi,  sem  var  tvær  vikur  sjóar 
vel,  og  með  mesta  skyndi  gekk  heim  í  borgina  og  fyrir  þá 
æðstu,  og  sagði  sig  stórt  skip  sjeð  hafa,  sem  við  haíið  bæri 
og    þráskjótandi    væri,    og  sjer  sýndist  lítill  þeirra  seglreiði  10 
vera.     Og    að    þessu    svo  útsögðu  bífalaðist  hafnarpílotum^) 
að    tilreyna    hverjir    þessir    væri.     Þeir    menn    voru    tveir, 
Vilhelm    og    E-óbert^).     Peir    báðir    lögðu    undireins  frá 
landi,    hvor    á    sinni  hæringsbússu,    og  þreyttu  kappsigling 
sin  á  miUi  til  vors  skips,  þvi  þeir  hugðu  sjer  mikinn  ábata  15 
og  fjárhlut  vísan  er  fyrst  til  skips  næði.   En  görðótt  veður 
var    með    skúrum,    og    ei  sáum  vjer  Ijósara  en  sig  koUsigla 
mundu,    þar    til    sá    annar    þeirra  þyrmdi  báðum,    þó  hann 
þess    vegna  ábatalaust  aftur  til  lands  hjeldi  að  mestu  leyti. 
Sá    eð    fyrri  kom  gjörði  stór  hróp  til  vor,  og  spurðist  fyrir  20 
um    hagi   vora   og  hvaðan  skip  væri.     Vjer  sögðum  honum 
sem    til    hlýddi    hið    beinasta,    og    vor  girnd  væri,  aÖ  skipi. 
voru  i  hafnir  hjálpað  yrði.   Hann  bauð  sig  til  þess  að  verða 
og  heimti  teikn  og  pant  af  æðsta  manni  vors  skips  þar  uppá 
að    vjer    engan    annan    þar  til  tækjum  en  sig,   og  sá  ábati,  25 
er    sjer    þar   af   tilfjelli,    játaði    sjer  af  Guði  tilfallinn  vera, 
sem    sjer  hefði  unt  þeirrar  stórlukku  oss  fyrst  að  íinna  svo 
mjög  hjálpar  við  þurfandi.    Kapt.  SixtusJacobsson,    sá 


^)  o:  Youghal,  borg  á  suðurströnd  Írlands. 

*)  e.  pilot  ==  hafnsögumaður. 

')  Skipinu  var  bjargað  með  mestu  h'fshættu  af  sjómanni,  sem  hjet 
JohnGriffin,  og  þótti  það  hið  mesta  frægðarverk,  og  Ijet  bæjarstjórnin 
í  Youghal  bóka  það  afrek  í  gjörðabók  sína.  Frá  þessu  og  ýmsu  fleira 
viðvíkjandi  dvöl  Dana  í  Youghal  er  sagt  í  bók,  er  ritað  hefur  Doro- 
thea  Townshend,  og  heitir:  The  Life  and  Letters  of  the  Great  Earl  of 
Cork;  London  1904,  á  bls.  111—112,  og  er  það  æfisaga  Jarlsins  mikla", 
er  getur  um  hjer  á  eftir  í  lok  30.  kap. 

24 


364 

rjetti  kapfcugi  Perlunnar,  fjekk  honum  strax  sinn  rauðan 
ílöiels  gjaldpung  með  sínu  gyltu  silfursigneti  viðfest  i  sátt- 
málspant.  Og  að  öllu  skeðnu  og  tilskildu  á  báðar  siður 
skyldi  þessi  pantur  af  hans  hendi  laus  og  kaptuganum  aftur 
ö  leverast^). 

Nú  var  svo  statt,  sem  fyr  heíir  tjáð  verið,  innan  vors 
skipsborðs,  að  menn  nokkrir  dóu  daglega,  en  ílestallir  fár- 
sjúkir,  svo  enginn  gat  öðrum  björg  veitt,  og  ekki  drekka 
tekið,  svo  vanmættis  og  vesældar  kvein  heyrðist  yfiralt  vor 

10  á  meðal  bæði  sults  og  sjúkdóms  vegna.  Ei  höfðu  þessir 
hvorugir  nokkur  matvæli  með  sjer  i  sínum  skipum  eður 
skútum,  utan  aðrir  einn  þorsk  ótilgjörðan,  hver  eð  strax 
matreiddist  og  útdeildist  á  meðal  117  manna,  og  fjekk  eg 
hans    öxarþærubein    með    litlu    þar   við,    hvert    eg  gjörvalt 

15  upptugði  til  agna.  Hvorutveggja  lið  þessara  pilota,  þeim 
ásamt  sjálfum,  hjálpuðu  vorum  bát  fyrir  borð  með  tilstuðn- 
ingi  nokkurra  vorra  manna,  er  sig  mjög  þar  til  neyddu. 
Ljetu  menn  minn  kaptein  Christofor  Boga  i  kaðli 
niður    siga    i    stóli   sitjandi  i  bát  vorn,  item  prestinn  og  þá 

20  sem  sjer  gátu  ei  sjálfir  lið  veitt.  Og  sem  minn  kaptugi 
Christofor  Boye  var  i  bátinn  kominn,  mændi  eg  aug- 
um  á  hann,  og  kallaði  til  hans  og  bað  hann  að  min  mintist, 
ef  hann  og  eg  lifi  hjeldum,  að  mætti  sem  aHra  fyrst  i  land 
komast,    en    hann   benti  mjer  með  lindúk,    og  lofaði  ef  sjer 

25  lif  til  entist,  að  eg  skyldi  sem  fyrst  yrði  til  lands  flytjast. 
Og  áður  en  skilnaður  varð  vor  og  þeirra,  er  til  lands  fóru, 
kvöddunist  vjer  bliðlega,  setjandi  vora  samfundi  i  Guðs  vald 
og  vilja^). 

Tveir    menn    vorir    dóu    við    ár    til    lands  og  tveir  við 

30  borð  i  landi,  nær  ferska  fæðu  smökkuðu.    Urðu  þeir  i  staðn- 


*)  d.  levere,  hjer  =  skila. 

*)  Mads  Rasmussen  segir  svo  frá  að  þeir  hafi  lent  við  „Caput  Ir- 
land"  1.  Júní  (miðvikudag  fyrir  hvítasunnu),  og  frá  4.  Mars  ekki  sjeð 
annað  en  himin  og  haf;  mikil  veikindi,  hungur  og  þorsti  á  skipinu, 
og  ekkert  eftir  af  matvælum  nema  einn  poki  af  hrísgrjónum  þegar 
þeir  komu  til  írlands.    Hani.  segist  hafa  verið  fluttur  í  land  3.  .Júní. 


365 

um  Jóhel  kærlega  meðteknir,  kostur  margskonar  og  dýr- 
legir  drykkir  i  tje  látnir.  Minn  kaptugi  Christofor 
Boye  lifði  tvær  nætur,  og  andaðist  siðan,  og  f jekk  sæmdar- 
útför  og  jarðan,  hvers  greftran  að  kostaði  300  dali.  Sú 
mikla  khikka  af  jámi,  hverri  í  13  ár  ei  hafði  hringt  verið  5 
til  þessa  tima,  var  brúkuð  á  hans  greftrunardegi,  honum 
með  því  fleira  snillilega  tilsettu  og  afrjettu  til  siðustu  æru 
og  virðingarteikns.  En  nær  þetta  svo  skeði  var  eg  eigi  til 
lands  ennþá  kominn. 

A  þeirri  sömu  nóttu  eftir,    sem  vor  bátur  til  lands  fór  10 
frá    voru  skipi,    varð   hann  af  þeim  æðstu  i  borginni  Jóhel 
útsendur    með    margskonar    drykk    og    fæðu,   sem  var  tveir 
uxakroppar  heilir,    item  12  sauðarföll,    12  tunnur  af  strang- 
býr,    item    tvær    tunnur    af   tvíbakk,    og  2  tunnur  af  skon- 
roggenbrauði,  ein  tunna  smjörs,  3  ámur  vins,  ein  sú  eð  var  15 
af    frönsku  brennivíni,   önnur  af  spönsku  vini,    sú  þriðja  af 
frönsku    messuvini.      Par    með    fylgdu    diskar  nýir,    hveiti, 
salt,    edik,    grásalt,    ker  og  könnur,  item  jurtir  og  heilnæm 
grös,    item    margslags    destilleruð    vin    og   tóbak.     Og  með 
þessum  vorum  bát  komu  fáeinir  af  voru  fólki,  sem  til  lands  20 
fóru,    ásamt    þeim    Engelsku,    er  til  róðrar  voru  i  borginni 
taxeraðir.     Og    þar    fyrir    utan  á  næsta  degi  eftir  voru  100 
menn  teknir  og  upplesnir  á  staðarins  ráðhúsi,    þeir  eð  vera 
skyldu  bæði  vaktarar  og  verndarmenn  vors  skips    og  vöru, 
á  meðan  svo  veiklega  til  stóð  vor  á  meðal,    og  skipið  ekki  25 
i    hafnir  kæmist,    og  þessir  100  menn  sóru  sinn  hoUustueið 
upp    á    lifs    og    sálar  velferð,    að  þeirra  öll  hegðan  á  þeim 
tima,    meðan    þeirra    uppávaktan    yfirstæði,  skyldi  erleg  og 
fróm    reynast    og    án    allrar  sviksamlegrar  breytni.     Einnin 
skyldu  þeir,  þó  á  landi  væri,  nær  af  voru  skipi  skot  heyrðu  30 
til    vors    skips  með    mesta  skyndi  koma.     f  vi  svo  hagaðist 
til  á  nefndum  tima,  að  einn  nafnkunnugur  og  mjög  óvinsæll 
ræningi  og  fribýtter  sem  kallast  dreif  þar  um  strauma  með 
jafnaði,    og    sýndi  oftlega  kaupförum  og  rjettferðugum  sigl- 
ingamönnum    stórt   afboð,    ótta  og  ójöfnuð  með  ráni,  morði  35 
og    manndrápi.      Pessi    nefndist   kaptuginn    Compan^)    af 

^)  fað    var    Claes    Campane    (CampaÍDe,    Compane)     frægur    hol- 

24* 


366 

alþýðu,  en  Flæmingi  að  ætt,  og  var  með  7  skip  i  flota  og 
bauð  mörgum  tráss,  svo  sem  nýlega  skeð  var  i  þann  tima, 
að  hann  i  Spanska  hafinu  bauð  til  slags  og  höggva  við  sig 
32  skipum,  sem  kallast  Spaníafarar,  og  hjeldu  einum  ílota 
5  öll,  og  þau  voru  fæst  sem  höfðu  12  stykki.  Og  með  þess- 
um  hætti  umgekkst  hann  og  ól  sig  i  mörg  ár.  Hann  átti 
bæði  konu  og  börn  i  Hollandi,  og  var  langvaranlega  reyndur 
og  hinn  mesti  í  svalli  og  sjóferðum,  og  mjög  iðkaður  i 
stjrimannsskap.    Pessum  höfðu  þær  háu  stater^),  stjettir,  og 

10  stjórnendur  í  Hollandi  tilskrifað  vingjarnlega,  að  hann  frá 
sliku  vondu  athæíi  skyldi  aftur  snúa  og  i  fullri  betran  sig 
íinna  láta,  og  tilbuðu  honum  æðstu  yíirráð  til  sjóarins  i 
Hollandi  með  nokkurskonar  friheitum,  og  þar  með  fylgdi 
elskulegt    tilskrif    hans  ektakvinnu,    hvað  alt  ekki  hafði  að 

15  segja,  því  hann  vissi  vel  hvað  þessi  þeirra  bending  og  til- 
boð  gilda  mundi,  þar  með  fann  til  daglega  sinnar  samvitsku 
dóms  og  ályktunar,  hvers  hann  verðugur  væri;  vildi  þvi  ei 
til  voga.  Hans  trumbslagari,  Oornelis  að  nafni,  er  á  hans 
sjálfs    skipi    krenkst    hafði   af  skyrbjúg  og  þar  fyrir  á  land 

20  lagðist,  hann  kom  til  vor  i  Jóhel  i  írlandi  og  nærðist  hjá 
oss,  og  fór  siðan  með  Perlunni  til  Danmerkur.  Hann  frá- 
taldi  og  skyrt  skýrði  öllu  hans  háttalagi  innan  skipsborðs 
og  utan,  að  hann  Ijeti  halda  söng  og  bæn  kvöld  og 
morgna,    og   íieira    skikk  kristilegrar  visu,  en  lifði  þó  samt 

25  i  sinum  ránskap  og  fordæðusamlegum  tilgripum. 


lenskur  víkingur,  og  er  hans  víða  getið  í  gjörningum  frá  þeim  tímum. 
Sjá  Calendar  of  the  State  Papers  relating  to  Ireland  fyrir  árin  1615 
-25,  og  1625—32;  London  1880—1890,  registrin  og  staði  þk,  er  þar 
eru  tilgreindir,  og  áðurnefnt  rit  eftir  D.  Townshend,  bls.  114—115. 

^)  Hjer   er  átt  við  Staaten-general,  æðstu  stjórnendur  niðurlenska 
þjóðveldisins  á  þeim  tíma. 


367 


XXX.  KAP. 

Nú  er  þar  um  að  tala,  að  nær  sem  nefndur  kostur  var 
út  kominn  í  skip  til  vor  og  vjer  skyldum  ferskrar  fæðu 
neyta  um  nóttina,  þá  gaf  butiler  sjerhverjum  leyíi  til  að 
kjósa  sjer  hvers  slags  þá  girnti  fyrst  sjer  i  munn  að  taka,  5 
matar  og  öls.  Sumir  báðu  um  brauð,  aðrir  um  ost,  þá 
nokkrir  um  egg,  þar  til  matreitt  yrði.  Eg  bað  um  einn 
öldrykk.  Og  sem  eg  hafði  nær  hálfmörk  til  mín  tekið  fjekk 
eg  butiler  aftur  það  eftir  var  á  merkurkönnunni,  og  gekk  eg  í 
burt  með  stuðningi  uppá  þilfar  og  fram  í  galíón,  og  vafði  eg  10 
kaðli  mjer  um  hvern  handlegg  og  settist  á  stólinn,  og  nær 
um  heila  klukkustund  vissi  eg  ekkert  til  mín  eða  hvað  um 
mig  leið,  þar  til  eg  komst  aftur  til  fuUra  vitsmuna.  Pótti 
mjer  þá  sem  heilu  fjalli  væri  af  mjer  svift  og  af  Guði  svo 
sem  eitt  nýtt  lif  gefið.  Og  nær  eg  kom  aftur  undir  þiljur  15 
til  minna  lagsbræðra  þá  hnykti  butiler  og  fleirum  við,  er 
þeir  litu  mig  lifandi  vera,  og  sögðust  sannlega  það  meint 
hafa,  að  eg  í  einhverjum  stað  mundi  dauður  liggja.  Höfðu 
þá  tveir  aðrir  á  þessum  tíma  minnar  burtdvalar  andast. 
Og  skömmu  síðar  en  þetta  svo  skeði  andaðist  minn  góður  20 
vin  Eiríkur  Lange  og  sá  frómi  og  aldraði  mann  Niels 
Gertzson.  Svo  mistum  vjer  fólk  alls  frá  því  fyrsta  er 
vjer  af  sigldum  Indíum  og  til  þess  er  vjer  í  hafnir  komnir 
vorum  á  írlandi  35  menn  af  voru  valdasta  fólki,  hverra  á 
meðal  var  Jacob  stýrimann,  Níels  Gertzson,  sá  ypp- 25 
arsti  assistent,  með  sinum  stjúpsyni  Andrjesi,  Meistari 
Vilhjálmur  bartskeri,  og  sá  annar  seglmakari,  vor  con- 
stabel,  hjet  Söfren  Knapstop,  mikill  maður  fyrir  sjer^). 

Svo    varaði  það  nærri  8  daga  fyr  en  það  furustýri  var 
búið,    sem    gjörðist    til    bráðabirgða,    meðan   skipinu  yrði  i  30 


0  Mads    Rasmussen   segir   að    af  143    (óbreyttum)  sjómönnum  og 
undirforingjum  hafi  einungis  75  veriö  eftir,  flestir  veikir. 


368 

hafnir    komið,    og    það  stórstraumur  kom,    þvi  eftir  honum 
varð  að  biða,  þvi  svo  hagaði  til,  að  þrjú  rif  lágu  um  þvert 
i  hafnarmynninu,    þar  menn  skyldu  inn  hleypa,  yíir  hverj- 
um  lágu  tunnur  við  atker  fyrir  hnattmiða. 
5  Einn    dag    var    það    fyr    en    vjer  komum  i  hafnir  með 

þetta  stóra  skip,  —  sem  stakk  22  málfeta  djúp  með  sinni 
fragt  og  sjö  málfaðma  breitt  var  á  efsta  þilfari  millum  borð- 
stokka  og  af  þess  rúndel  á  sjó,  og  40  faðma  langt  og  efst 
á    topp,  —  að    vjer    sáum    tvö    stór    skip    nærri  viku   sjóar 

10  hafsmegin  frá  oss,  en  vjer  frá  þeim  vorum  undir  land  að 
lita.  Og  strax  varð  skotið  og  þeir  100  svörnu  menn  komu 
eftir  sins  eiðs  inntaki  strax  til  vors  skips  að  gjöra  vörn. 
En  Guð  blessaður  gaf  náð  til  að  þessir  frá  hjeldu.  Var 
þetta    kaptuginn    Compan,    og    hafði  síðar,  nær  hann  vor 

15  Ijelegheit  vissi,  sjer  stórlega  gramist,  að  vjer  svo  honum 
slyslega  úr  greipum  gengið  höfðum. 

Og  á  laugardaginn  fyrir  sjálfa  hvitasunnuhátið  um  ni- 
undu  stund  dags  fyrir  miðdag,  sem  er  um  dagmál  hjá  oss, 
að    samankomnu  öllu  þessu  fólki  með  oss  og  mörgum  ypp- 

20  arlegum  manni  úr  borginni  Jóhel,  varð  af  hafnarpílot  þeim, 
er  oss  fyrstur  forðum  fann,  innyíir  þessi  greind  sandrif  með 
trúlegri  leiðsögn  hjálpað  og  hleypt,  án  alls  skaða  á  skipi 
og  góssi  fyrir  tilsagt  verðkaup,  fram  undan  borginni,  sem 
var  hið  besta  lag,  er  nokkur  sjer  kjósa  vildi.     En  á  meðan 

25  vor  innsigling  yfir  stóð,  stóð  hvert  mannsbarn  borgarinnar 
úti  lengst  með  sjávarströndinni,  bæði  borgarmegin  og  svo 
hinu  megin  móðunnar  gegnt  borginni,  út  af  þeim  þorpum, 
er  þar  voru,  og  virtist  oss  eitt  sjerdeilis  hið  gleðilegasta 
pláss  og  falleg  landssköpun,   hvert  sem  htið  væri. 

30  írland  er  eitt  gott,  frjóvt  og  fritt  land  af  korni  og  kvik- 

fjenaði,  svo  i  þann  tið  útfluttist  þaðaniskatttilEnglaiidsárlega 
1700  yxni,  öll  lifandi,  hvartil  að  höfð  eru  sjerdeilis  skip,  er 
þeir  kalla  kjötför.  Pk  er  alt  annað  slátrað  kjöt,  sem  þaðan 
daglega    dags  til  Englands  flutt  verður,   að  auki  hins  áður- 

35  nefnda.  Þar  gildir  uxi  4  dali,  sauður  1  dal.  En  svo  feitan 
fjenað  veit  eg  hvergi  sem  þar. 

í   fyrstu,    nær  vor  pilot  upphóf   innsigling    með    skipið 


369 

til  hafna,  bað  hann  alt  fólk  til  bænar  framfjélli,  að 
biðja  Guð  um  góða  lukku  á  sinu  uppbyrjuðu  verki  og 
farsæla  framkvæmd.  Og  siðan,  að  bæn  gjörðri,  bifalaði 
hann  að  hver  maður  þegði  og  talaði  ekki  eitt  órð 
meðan  skip  væri  ekki  af  rifgrynningunum  runnið,  og  5 
stæði  tveim  megin  borðstokka,  hvað  alt  eftir  skikkan  svo 
tilgekk,  svo  að  sá  maður,  sem  við  stjrið  stóð,  ei  hindr- 
aðist  og  heyrði  einskis  orð  utan  leiðsögumannsins.  Og  nær 
hann  inn  slapp  yíir  það  insta  rif  uppgaf  pilot  með  öllu  fólki 
innanborðs  eitt  mikið  fagnaðarhróp  og  siðan  allur  sá  mikli  10 
mannfjöldi  á  landi  með  einu  hljóði  og  afsettu  sjerhvers 
höfuðklæði,  og  að  lyktum  allra  innanborðs  auðmjúkri 
þakkargjörð  Guði  til  dýrðar  fyrir  veittan  velgjörning  og 
lukkusamlega  höfn,  og  var  þá  stykkjum  af  hleypt  og  með 
sama  hætti  varð  á  kastalanum  á  landi  og  í  trómet  blásið  15 
og  á  bumbuna  slegið  og  tríumpherað,  og  vorum  vjer  á  land 
íiuttir  upp  á  þann  fagra  sand,  hvar  mikil  fólksmergð  var 
saman  komin.  Og  ein  kostuleg  eins  skipherra  kvinna, 
Vilhelms  Giæers,  sú  eð  Elisabet  hjet,  gekk  að  mjer 
nær  hún  hafði  allan  vorn  hóp  'yfirlitið,  tók  i  inína  hönd  og  20 
horfði  á  mig  litla  stund,  og  spurði  mig  að  heiti  og  hvers 
lands  maður  eg  væri.  Og  að  öllu  henni  því  tjeðu  spurði 
hún  mig  að,  hvort  eg  vildi  ekki  með  sjer  ganga  til  sinna 
heimkynna  og  reyna  til  sinnar  aðhjúkrunar  og  dygða  til- 
gjörða.  Eg  kvaðst  fús  og  gjarnan  vilja  slikt  með  þökkum  25 
meðtaka.  Svo  leiddi  hún  mig  sjer  við  hönd  sem  ein  móðir 
sitt  barn  elskulegt,  svo  mínir  lagsmenn  mændu  augum  eftir. 
Og  nær  eg  kom  i  hennar  hús  sagði  hún  mig  kærlega  vel- 
kominn  til  alls  þess  góðs,  sem  hún  megnaði  mjer  að  veita,  og 
frambar  ferska  fæðu  fyrir  mig  og  gott  öl,  og  bitaði  sjálf  30 
fyrir  mig,  og  sagði  sins  sáluga  föðurs  hægri  hönd  hefði 
þvilikt  lamateikn  borið,  og  hefði  minning  hans  harmkvæla, 
nær  hún  hafði  mig  litið,  sig  upphvatt  og  áfýst  mjer  gott  að 
gjöra,  og  bað  mig  að  leyfa  sjer  einn  annan  að  uppleita, 
svo  við  tveir  nytum  eins  beinleika.  Hún  gekk  út  og  kom  35 
með  vorn  butiler  Pjetur  Franzson,  og  hafði  okkur  svo 
undir  sinni  móðurlegri  linkind  og  aðhjúkrun  i  f ullar  1 1 
vikur. 


370 

Nú  er  þar  af  aö  segja  að  kaptuginn  Perlunnar,  Sixtus 
Jacobsson,  varð  gramur  við  oss  5  er  ei  vildum  liggja  i 
þeim  mikla  solli,  þar  52  menn  voru  i  einu  sjúkdómshúsi  og 
allir  vanfærir,   og  hótaði  oss  því,  aö  vjer  skyldum  fyrir  oss 

5  betala,  og  ekki  einn  pening  vildi  hann  fyrir  oss  betala,  og 
kvað  oss  sitt  framboð  og  compagniisins  elskuveiting  forsmáð 
hafa,  hvað  ei  voru  nein  sannindi,  því  vjer  svo  meintum  i 
fyrstu  að  hver  mundi  sjer  herbergi  og  húsbónda  útvega 
mega,  þar  sjálfur  fengi.    En  þessir  voru  þeir  5  menn:  prest- 

10  urinn  Herra  Matthias,  butiler  Pjetur,  Christián  Jó- 
hansson,  Andrjes  Ólafsson  og  eg  Jón  Olafsson,  og 
fjekk  eg  snögt  að  sakna  mins  elskulegs  vinar  eða  sem 
föðurs  kaptuga  Christofors  Boga,  er  i  þann  tima  var  i 
Guði    sofnaður.     En    af    landsfólki  þar  varð  oss  allra  virð- 

15  inga  leitáð,  svo  að  íiestalt  fólk,  sem  nokkuð  að  kvað  og  ei 
var  því  lengra  i  burtu,  kom  til  vor  og  i  vort  skip  að  vitja 
vor  af  miskun  og  meðaumkan,  að  færa  oss  eitthvað  ferskt 
og  nytsamt  til  endurnæringar,  margskonar  slags  vin  og 
jurtir,    og    jafnvel    mikill    fjöldi    eðlafólksins,  karlmanna  og 

20  kvenna,  bæði  af  Enskum  og  Irlenskum,  með  stórri  tukt  og 
lítillæti,  eins  eðla  mej^jar  og  frúr,  og  báðu  allir  Guð  lofaðan 
geíið  hafa,  er  oss  úr  slikum  háska  og  hafsneyð  þangað  sent 
hefði  með  liíi,  og  báðu  allir  fyrir  oss,  að  vjer  aftur  hressast 
kynnum,    svo  hver  mætti  heilbrigður  sitt  föðurland  og  sina 

25  vini  vel  hitta,  nær  þaðan  hjeldum^).  Einnin  kom  til  vor 
og  heimsótti  oss  sá  virðuglegi  greifi,  greifinn  til  Cork,  hver 
eö  var  sá  æðsti  af  þeim  þremur  greifum,  er  umráð  og  yfir- 
drotnan  höfðu  i  þann  tima  yfir  írlandi  vegna  kóngsins  af 
Englandi  kóng  Carolus  Stuart^),  og  þar  nefndist  president, 

30  hans  elskuleg  frú  með  sinum  tveimur  börnum,  syni  og  dóttur, 


^)  Til  þakklætis  fyrir  það  hvernig  tekið  var  við  Dönum  í  Youghal 
sendiKristján  4.  bæjarstjórninni  100  pund,  og  þakkaði  borgarstjóri  hon- 
um  í  brjefi  á  latínu  og  lofaði  að  dönskum  þegnum,  er  þess  þyrfti  með, 
skyldi  altaf  hjálpað  ef  þeir  kæmi  til  Youghal.  Sjá  áðurn.  rit  eftir  D. 
Tov^^nshend,  bls.  112. 

^)  Karl  konungur  1.  kom  til  rikis  25.  Mars  1625. 


371 

og  skenktu  þau  oss  skipsfólkinu  þrjá  jacobis^),  sem  aö  reikn- 
asfc  12  dala  gildi,  fcil  drykkjupeninga  og  endurkviknunar, 
og  sjaldan  bar  það  til,  að  ei  væri  framandi  fólk  hjá  oss 
hvem  dag,  þeir  eð  gáfu  oss  drykkjupeninga  til  hvers  dags 
veislu,  er  vjer  daglega  með  sfcórri  glaðværð  og  hljóðfæra  5 
ymji  hjeldum. 

Pessi  greifi  bauð  helmingi  fólksins  til  síns  heimkynnis 
Cork  með  sjer  til  góðrar  trakteringar,  hvað  vjer  þágum 
með  lítillæti  og  auðmýkfc,  hvar  fcil  hann  sefcfci  oss  að  fylgja 
sfcrax  effcir  sjer.  Og  nær  vjer  á  hans  slot  komum  vorum  10 
vjer  þar  heiðarlega  fcrakfceraðir  með  mafc  og  drykk  og  öðrum 
mjög  góðum  veitingum,  viðhöndlan  og  atlæti  i  3  daga  og 
3  nætur,  og  siðan  reistum  vjer  aftur  til  þess  staðar,  sem 
vort  skip  fyrir  lá^).  En  á  þessum  vegi,  sem  vjer  tilbaka 
reistum,  var  það  irska  landsfólk  að  kynda  stóra  elda  á  háum  15 
fjöUum  hverja  nótt,  með  miklum  dansleik  af  karlmönnum 
og   kvennmönnum  í  miklum  mannmergðarhópum  alt  kring- 


*)  jacobus  var  guUpeningur,  sleginn  á  dögum  Jakobs  1.  og  gilti  25 
shillings. 

')  I  staðinn  fyrir  kaflann  „fessi  greifi  — fyrir  lá",  hefur  C:  „fessi 
greifi,  er  eg  meina  þann  sama  verið  hafa,  er  síðan  var  aftekinn  í 
Englandi,  bauð  oss  öllum  upp  til  Cork  ásamt  vorum  kaptuga  til  veislu, 
og  hjelt  sjer  það  stóra  æru  og  virðingarviðurauka,  að  hann  mætti  oss 
fá  að  vera  sína  gesti,  því  ei  þóttist  hann  þau  dæmi  vita  eður  heyrt 
hafa  að  Indíafarar  hefðu  þar  fyr  að  landi  eður  höfnum  borið.  Og  að 
fám  dögum  liðnum,  eftir  þaö  hann  var  hjá  oss  í  seinna  sinni,  fórum 
vjer  með  vorn  stóra  bát,  52  menn  upp  til  Cork.  Og  að  þar  meðtek- 
inni  tveggja  daga  veislu  með  virðulegu  atlæti  og  virðing  trakteraðir 
af  þeirra  beggja  virðulegu  hjóna  hendi  og  stórrar  auðmýktar  samtali, 
sem  reiknuðu  helst  sjer  til  æru  og  heiðurs,  að  þau  fengju  oss  þá 
yppursta  velsemd  og  virðing  tjeða,  síðan  ferðuðumst  vjer  heim  aftur 
að  kærum  kveðjum  loknum  með  virðulega  þakklæti  til  vors  skips."  — 
Greifi  sá,  er  hjer  ræðir  um,  var  Richard  Boyle  jarl  af  Cork,  kallaður 
„jarlinn  mikli"  (1566 — 1642).  Hann  var  Dönum  mesti  bjargvættur, 
einsog  segir  í  áðurnefndri  sögu  hans  og  lánaði  þeim  meðal  annars  700 
pund  sterling  og  sendi  Kristján  4.  honum  mynd  af  sjer  og  dýrindis 
keðju  tn  launa  —  En  það  er  röng  tilgáta  að  hann  hafi  verið  „sami 
er  síðan  var  aftekinn  á  Englandi,"  því  hann  varð  sóttdauður  á  ír- 
landi.  Líkl.  er  átt  við  aftöku  Straffords  (1641).  í*að  að  Strafford  lengi 
var  landstjóri  á  írlandi  getur  hafa  valdið  því  að  þeim  jarlinum  af 
Cork  er  blandað  saman. 


B72 

um  eldana  með  mikillri  lyst  og  gleði,  hvað  að  er  jafnlega 
þess  írska  fólks  gömul  landsvisa  og  heíir  verið  siövenja  af 
aralds  tið^),  haldandi  sjer  ætið  betur  gangi  nær  þeir  þessari 
siðvenju    uppi  haldi   en  niðurleggi,    hvað    er  að  er  svo  sem 

'  5  þeirra  trú,  og  enn  þó  Engelskir  hafi  þessum  þeirra  vana  af 
þeim  koma  viljað  og  þeim  það  strengilega  bannað,  hafa  þeir 
írsku  enganveginn  viljað  þá  elda  og  dansleika  afleggja,  og 
er  þar  fyrir  orðið  svo  sem  landsvísa  og  vani.  Petta  alt 
sýndi    oss    það    írska    landsfólk    með    vináttu  á  vorri  heim- 

10  ferðarreisu  til  vors  skips  aftur.  Og  þá  vjer  þar  komum 
sendu  vor  yfirvöld  á  skipinu  þá  tvo  herramenn,  er  á  heim- 
reisunni  með  oss  voru,  heim  til  Danmerkur,  kóngl.  Majestet 
og  compagniinu  vorn  skaða  að  ávísa  með  öðru,  sem  oss  um 
vanhagaði  að  útrjetta,  sem  og  einnin  vor  brjef  til  vorraná- 

15  unga  og  vina  að  heimfæra. 


XXXI.  KAR 

Pessir  herramenn  reistu  svo  snemma  um  sumarið  frá 
írlandi,  og  til  staðarins  Lundún  í  Englandi,  hvar  þeir  i 
heilan  mánuð  hindruðust  vegna  sóttar,    sem  um  þann  tíma 

20  í  þeim  stað  þá  yfirgekk  mjög  mannskæð,  svo  að  á  hálfum 
mánuði  tiltaldist  að  dáið  hefði  á  hverjum  einum  degi  6 
hundruð  manns.  Einnin  veiktist  annar  þessara  herramanna, 
hvar  fyrir  þeirra  heimreisa  hindraðist.  En  þó  um  siðir 
komast  þeir  vel  heim  i  Kaupinhafn,  og  sögðu  þvi  Ostindiska 

25  compagníi  um  vora  hrakningssömu  heimreisu,  og  hvað  annað 
sem  oss  um  nauðsynjaði.  En  af  þvi  kóngur  var  þá  nýlega 
útreistur  i  ?ýskaland  til  striðs  móti  keisaranum  og  þeim 
pápisku^),    hvað    nokkur    ár   yfirstóð    og    sorgarlega  afgekk 


^)  dönskusletta,  fra  Arilds  Tid:  frá  alda  öðli  (Arild  =  ár  alda). 

*)  Kristján  konungur  fór  í  Maí  1625  suður  til  Holtsetalands  og 
þaðan  lengra  suður  á  Pýskaland;  hluttaka  hans  í  þrjátíuárastríðinu 
er  svo  kunnug  orðin,  að  hjer  er  ekki  þörf  á  að  orölengja  um  hana. 


373 

fyrir  Danmörk  [og  Danmörk  fjekk  þar  af  siðar  stóran  skaða, 
þá  keisarans  fólk  innfjell  í  Holstein  og  Jótland  með  sverð, 
éld  og  ránskap,  eyðandi  og  brennandi  borgir  og  landsbýi, 
drepandi  karlmenn,  enn  svívirðandi  meyjar  og  mannskonur, 
svo  sem  stríðsfólks  siðvenja  erl,  hvar  fyrir  compagniins  að-  5 
gjörðir  undandrógust  svo  íljótlega  oss  að  senda  það  með 
þurftum  og  um  báðum,  sem  var  helst  matur  og  reiði,  segl 
og  siglurár,  með  stýri  til  Perlunnar,  hvað  alt  af  henni  farið 
var,  sem  eg  áður  frásagt  heíi,  með  öðru  fleira,  er  vjer  með 
þyrftum,  bæði  kost  og  annað  10 

En  um  þennan  tima  spurðist  til  Hollands  þessi  vor 
hraknÍQgsreisa,  þá  tók  sjer  fyrir  hendur  SímonJóhanns- 
son,  sem  verið  hafði  vor  æðsti  kaupmaður  á  útreisunni, 
hver  þá  var  i  Hollandi  búfastur,  að  tilbúa  láta  það  hann 
spurt  hafði  oss  um  vanhaga,  og  kom  svo  sjálfur  á  skipi  15 
með  það  alt  saman  og  vel  tilbúinn  kost  á  áliðnu  sumri  til 
Irlands,  löngu  fyr  en  þeir  Dönsku  með  það  komu  frá  Kaup- 
inhafn,  og  bjó  sjálfur  með  sinu  fólki  Perluna  til  að  öllu, 
svo  seglfær  var  áður  hinir  komu.  fessi  Simon  Jóhanns- 
son  hafði  áður  með  Hollenskum  i  kringum  alla  veröldina  20 
siglt  [og  var  vel  forreistur  maður  og  i  mörgum  löndum 
kunnugur]. 


XXXII.  KAP. 

En  eftir  þann  tima  og  um,  er  þessir  herramenn  frá 
oss  reista,  voru  jafnlega  hjá  oss  framandi  fólk,  bæði  af  Irsk- 
um  og  Engelskum,  sem  eg  fyr  frá  sagt  heíi,  og  einn  meðal  25 
annara  eitt  sinn  kom  til  vor  einn  mjög  rikur  maður,  er  þeir 
kalla  gentilmann,  og  var  hálf  aðalpersóna.  Pessi  riki  maður 
reisti  til  vor  ofan  úr  landinu  vel  30  milur,  yfir  þrjár  stórar 
móður,  sem  voru  á  hans  vegi,  með  miklum  kostnaði,  og  var 
hjá  oss  14  eður  15  daga,  bæði  á  skipinu  og  á  landi,  og  hjelt  30 
oss    daglega    veislu.     En    eitt    sinn    er    hann   og  vor  rector 


374 

með  öðmm  íleimm  drakku  fcil  samans  í  einu  húsi  á  landi, 
uppfcók  þessi  riki  gentiimann  sinn  pung,  í  hverjum  hann 
sagðist  heiman  haffc  hafa  60  rósenóbel  i  kláru  gulli,  auk 
annars  gjalds  i  silfri,  hverju  öUu  hann  sagðisfc  á  þessari  reisu 

5  úfcspanderað  hafa,  og  væri  nú  ei  effcir  ufcan  fjögur  rósenóbel 
þar  í,  hver  hann  sagðisfc  hafa  verða  fcil  fcæripenings  á  sinni 
heimreisu,  þvi  hann  ætfci  yíir  þrjár  sfcórmóður  eður  vafcnsföll 
að  reisa,  og  kostaði  sig  eifcfc  rósenóbel  yíir  hverja  þeirra  að 
komasfc,  og  helfci  svo  úr  pungnum  í  sinn  lófa  þessum  fjórum 

10  rósenóbel,  og  hjelfc  þeim  svo  upp  fcil  gamans  í  sinni  ölværð. 
En  vor  recfcor  af  keskni  sló  undir  hans  hönd  sinni  hönd, 
svo  þessi  öU  fjögur  rósenóbel  hrufcu  úr  hans  hendi  fram 
yfir  borðið  og  niður  á  gólfið,  hvar  fyrir  sfcór  sundurþykkja 
þeirra    á    milli    varð,    sem  von  var,  svo  þeir  i  óeíning  með 

15  fússi  sfcruku  undan  borði,  og  æfcluðu  að  slásfc,  en  það  sfcilfcisfc 
fyrir  meðalgöngu  annara,  er  þar  nálægfc  voru,  og  þófcti 
öllum  illa  gjörfc  af  recfcor  fyrir  þvilika  góðgjörð,  sem  þessi 
genfcilmann  hafði  oss  auðsýnfc,  bæði  i  örlæfci,  virðingu  og 
veifcingu  daglega.     Var  siðan  leifcað  að  þessum  fjórum  róse- 

20  nóbel,  bæði  undir  borðinu  og  annarssfcaðar  í  húsinu,  sem 
mönnum  fcil  hugar  kom,  og  fundusfc  þar  af  ekki  ufcan  þrjú, 
en  eifct  vanfcaði,  er  aldrei  fanst, 

Og    effcir    þefcfca    alfc    afsfcaðið   reisfci  þessi  riki  maður  frá 
oss  heimleiðis.     En  effcir  hans  burfcreisu  kom  upp  sá  kvifcfcur 

25  og  rykfcisrómur  vor  á  meðal,  hvorfc  sannur  verið  hefir  eður 
ei,  veifc  eg  eigi,  að  vor  rector  sjálfur  mundi  þessu  guU- 
stykki  stolið  hafa,  hvað  eftir  því  sem  frá  leið  meir  og  meir 
uppörfaðist  þessi  rómur,  svo  það  var  almennilega  haldið 
hann    þvi  með   stelandi  hendi  náð  hefði.     Leið  svo  nokkur 

30  timi  meðan  Simon  Jóhansson  með  sinu  fólki  með  oss 
var  að  tilbúa  Perluna  að  reiða  og  öðru,  þvi  hana  og  oss 
um  vanhagaði,  og  vjer  vorum  allir  að  mestu  á  skip 
komnir.  En  sökum  útgrynnis  varð  ei  skipinu  af  höfninni 
útlagt    og    varð    þess  stærsta  straums  og  stórflæða  að  biða, 

35  Og  eifcfc  sinn  um  þetfca  leyfci  meðan  vjer  þar  svo  lengi  bið- 
um,  var  á  meðal  fólksins  fcalað  um  þennan  rykfcisróm,  sem 
Ijek  á  recfcori  um  fcöku  þessa  gullsfcykkis,    sem  áður  er  um- 


375 

getið.  Svaraði  Hans  kokk,  hvers  eg  heíi  áður  getið,  með 
þvi  kalt  var  einnin  miUi  hans  og  rectors,.  og  sagðist  snart 
skyldi  af  koma  þessu  vonda  rykti.  Og  einn  morgun,  sem 
rector  hvíldi  í  sinni  sæng  í  káhyttu,  hljóp  þessi  vondi  maður 
Hans  kokk  þar  inn  með  stóran  svartskeftan  knif  i  hend-  5 
inni,  og  stakk  honum  á  hol  ofan  með  viðbeini  á  rectori, 
svo  hann  lá  þar  eftir  dauður  í  sænginni,  og  vasaði  svo 
[þessi  vondi  maður]  út  úr  káhyttunni  með  illu  geði  og 
ógnarlegu  yíirbragði  fram  á  efsta  þilfar  á  skipinu  með 
mikilli  bræði  og  ilsku,  með  þennan  blóðugan  knif  i  hend-  10 
inni,  og  gekk  aftur  og  fram  með  rifsingum,  otandi  honum 
að  sjerhverjum  af  fólkinu,  sem  fyrir  honum  varð  og  uppi 
var,  með  mörgum  ógnarlegum  heitingarorðum.  En  þó  6 
eður  7  menn  á  hann  í  senn  hlypi  þá  hristi  hann  þá  alla 
af  sjer  sem  ekkert  væri,  þar  til  hann  kom  að  mjer,  þar  15 
sem  eg  stóð,  og  greip  annari  hendi  framan  i  minn  treyju- 
barm,  en  annari  hendi  otaði  að  mjer  þessum  blóðuga  svart- 
skefta  knif,  svo  þá  var  ei  annað  að  sjá,  en  hann  mundi 
mig  með  honum  i  gegnum  stinga  til  dauðs.  Hafði  eg  þá  í 
frammi  við  hann  margar  góðar  fortölur,  eftir  minu  fá-  20 
fræði  og  viti,  hverjum  hann  litið  gegndi,  heldur  mjer  með 
sömu  ógnan  jafnlega  benti,  þar  til  hann  um  siðir  fyrir 
guðlega  hjálp  frá  mjer  hvarf,  æðandi  aftur  og  fram  um 
þilfarið  með  miklum  æðisgangi,  svo  ógn  var  að  sjá,  með 
þennan  kníf,  segjandi  að  hann  gæti  oss  alla  með  honum  25 
til  heljar  fært  ef  vildi,  en  vjer  með  góðum  orðum  og  fagur- 
mælum  báðum  hann  til  friðs  að  vera,  lofandi  honum  vorum 
góðum  tillögum  við  yfirvöldin,  að  hann  ei  i  harðasta  máta 
fyrir  þetta  morð  straffast  skyldi,  heldur  eftir  linkind,  ef 
hann  vildi  sig  til  friðs  gefa,  hvar  við  hann  nokkuð  sef-  30 
aðist,  og  Ijet  sig  að  nokkru  leyti  viljugur  til  fanga  taka  af 
oss  meö  mannfjölda,  og  var  hann  þá  settur  i  stokk  á  fótum 
en  járn  á  höndum  fram  á  skipinu  við  vinduásinn.  Og  eftir 
lítinn  tima  eftir  það  vjer  vorum  frá  honum  gengnir  aftur 
á  skipið,  að  fáeinum  viðstöddum,  er  hjá  honum  til  vökt-  35 
unar  eftir  voru,  sagði  hann  til  þeirra,  að  hann  vildi  þeim 
sýna  hvern  kraft  eður  afl  að  hefðu  þau  fjötur  sjer  að  halda, 


376 

er  þeir  sig  í  setfc  hefðu,  og  í  svip  þeim  ásjáendum  af  sjer 
hrisfci,  og  gekk  svo  laus  og  liðugur  affcur  og  fram  um  skipið 
með  ógóðu  geði  og  yíirbragði,  segjandi,  ef  vjer  sjer  i  nokkru 
ýfðum,  þá  skyldi  hann  oss  alla,  sem  á  skipinu  voru,  fcil  heljar 
5  færa.  Siðan  fór  eg  nokkur  góð  orð  fyrir  honum  að  tala, 
við  hver  hann  nokkuð  sefaðisfc,  og  sagði  ef  vjer  og  yíir- 
völdin  vildu  sjer  þvi  fcrúlega  lofa,  að  hann  skj^ldi  ei  í 
gálgann  komasfc  effcir  irsku  lögmáli,  heldur  með  sverði 
höggvasfc    fyrir    sín    afbrofc,   þá  vildi  hann  sig  fcil  friðs  gefa, 

10  hverju  allir  honum  lofuðu.  Og  var  þá  af  hans  orðum  að 
merkja,  að  hann  mundi  confcract  við  djöfulinn  gjört  hafa 
uppá  21  ár,  og  væri  þetta  hið  tuttugasta,  hvar  eftir  hann 
veik  sjer  að  skipsins  borðstokk  og  greip  blað  eður  spjald  úr 
barmi  sjer,    undan  sínum  handkrik  og  kastaði  þvi  langt  út 

15  í  sjó,  og  sagði  nú  hefði  djöfulinn  ekki  neitt  framar  með 
sig,  þar  ekki  væri  úti  þeirra  tiltekinn  21  árs  tími,  og  væri 
hann  því  vel  til  friðs  að  deyja  fyrir  sin  illverk.  Par  eftir 
var  hann  aftur  i  járn  sefcfcur  á  skipinu,  og  síðan  fcil  lands 
ílufcfcur,    og    þar    i    múrað    fangelsi  innsefcfcur  með  vakfc  fyrir 

20  ufcan,  og  nokkrum  dögum  þar  effcir  var  hann  fcil  gálgans 
dauða  dæmdur  effcir  irsku  lögmáli,  og  siðan  með  sfcerkri 
vakfc  fcil  affcökusfcaðarins  útleiddur.  Og  þá  hann  sá  gálgann 
og  vissi  sig  hengja  eiga  sagði  hann  sig  svikinn  vera  af 
sínum  landsmönnum  og  yíirvöldunum,  er  honum  lofað  hefðu 

25  að  hann  skyldi  með  sverði  rjettast,  og  sagði  framvegis,  að 
ef  hann  þessi  þeirra  svik  fyr  vitað  hefði,  skyldi  hann  sig 
af  þeim  ei  svo  auðveldlega  til  fanga  látið  tekið  hafa.  Og 
eftir  þessa  hans  umræðu  hröðuðu  þeir  írsku  hans  heng- 
ingu,    og    enti    hann    svo  út  sínar  slæmar  lifsstundir  hjer  í 

30  heimi,  og  dó  svo  iðrunarlaust.  f  etta  skeði  á  liðnu  sumri, 
eftir  að  vjer  þann  6.  eður  7.  sunnudag  eftir  páska  kom- 
ustum  inn  í  þá  irsku  höfn,  Anno  1625.  Framar  bar  þar 
ei  neitt  sjerlegt  til,  það  eg  minnist,  um  þennan  tíma. 

Og    þá    Perlan    var    að    öllu    tilbúin    og   endurbætt    af 

35  Símoni  Jóhannssyni  og  hans  fólki  með  voru,  vildi  hann 
þaðan    i  burtu  halda  og  með  stórílæði  Perluna  út  af  höfn- 


37T 

inni    vinda    með    miklum    tilbúningi,    hvað  þeim  með  engu 
móti  tókst,  og  urðu  svo  búnir  þar  kyrrir  að  vera. 

Og  um  þetta  leyti  eða  skömma  þar  eftir  kom  skip  frá 
Kaupinhafn,  sem  það  Ostindíska  compagnii  þar  hafði  móti 
oss  sent,  eftir  vorum  boðskap,  með  kost  og  hvað  annað,  5 
sem  vjer  til  Perlunnar  aðbóta  með  þurftum,  hvers  skips 
formaður  að  var  sá  skipherra,  er  með  oss  á  vorri  reisu 
með  Christofor  sáluga  Boga  til  Indíen  skipherra  verið 
hafði^).  Og  þá  þetta  skip  til  Irlands  kom  var  Perlan  að 
öllu  tilbúin  og  lá  á  höfninni  seglferðug  hefði  hún  sökum  10 
djúps  útíiotið  getað,  hverju  þau  tvö  sandrif,  er  fyrir  hafnar- 
mynninu  lágu,  böguðu,  hverra  eg  áður  getið  heíi.  Og  af 
því  að  þessi  þeirra  bið  og  þarvera  með  Perlunni  svo  lang- 
varanlega  framfór,  þar  með  var  þar  og  orðin  mergð  af 
skipsfólki,  er  Perlunni  vildi  heim  fylgja,  því  Símon  Jó-  15 
hannsson  vildi  láta  sitt  fólk  þar  á  vera  og  með  sjer  til 
Kaupinhafnar  fara,  úr  því  hann  hafði  Perluna  endurbætt, 
og  vildi  sínum  kostnaði  hjá  þvi  Ostindiska  compagnii  aftur 
ná,  og  af  þvi  kaptuganum,  Sixtus  Jacobssyni,  þótti 
fólksfjöldinn  margur  og  mjög  á  kostinn  ganga,  vildi  hann  20 
að  það  fólk,  sem  frá  Indíum  fyrir  fartuga  á  Perlunni  heim- 
leiðis  fóru,  og  voru  ekki  hennar  eiginlegt  skipsfólk,  skyldi 
frá  víkja  og  sjer  sjálft  far  heimleiðis  útvega,  meðal  hverra 
eg  var  einn,  og  af  því  oss  mjög  langaði  heim  i  Kaupin- 
hafn,  þess  og  annars,  að  vjer  vissum  ei  hvað  lengi  Perlan  25 
mundi  þar  liggjandi  verða,  úr  þvi  ekki  út  komst  um  stærstu 
flæði;  þess  þriðja,  að  Sixtus  Jacobsson  vildi  oss,  sem  á 
landi  i  vorum  veikleika  sjúkir  legið  höfðum,  af  hverjum  5  i 
írlandi  sofnuðu,  auk  þeirra,  er  áður  þar  komum  dáið  höfðu, 
enga    kostpeninga    af    compagniisins    gjaldi    útgefa,    en  vor  30 


^)  Ef  það  er  rjett  að  á  skrá  Sím.  Jóhansens  standi  öll  skipshöfnin 
á  „Christianshavn",  þá  er  ekki  hægt  að  segja  við  hvern  er  átt,  því 
þar  er  enginn  sjerstakur  skipherra  tilgreindur,  en  Chr.  Boye  nefndur 
„kapteinn  og  skipherra",  en  ef  svo  er  sem  mig  grunar  (sbr.  bls.  208, 
neðanmálsgrein),  að  ýmsa  vanti  á  skrána,  er  hjer  átt  viö  Pjetur  And- 
rjesson,  sem  Jón  Indíaf.  getur  um  áður  (bls.  209). 


378 

pungur  var  að  mestu  tómur  orðinn;  í  íimta  máta  þótti  oss 
varla  gott  að  umgangast  á  meðal  svo  mikils  fólksfjölda, 
sem  á  Perlunni  var  orðinn  margslags  trúarbragða,  sem  voru 
pápistar,  Calvínistar,  endurskírarar,  Jesúítar^)  og  aðrir,  Ijet- 

5  um  vjer  kaptugann  þessu  við  oss  ráða,  svo  að  vjer  53  menn, 
sem  fartugar  á  Perlunni  á  heimreisunni  verið  höfðum,  leigð- 
um  oss  skip  i  Irlandi  um  haustið  1625,  hvert  oss  íiutti 
norðarlega  á  Hálogaland  í  Noregi,  Og  þetta  var  skömmu 
fyrir  veturnætur.     Ferðuðumst  vjer  svo  þaðan  ýmist  á  skip- 

10  um  eður  landveg  yíir  Noreg  og  Jótland,  og  komustum  svo 
heim  i  Kaupinhafn  eftir  mæðusamlega  reisu  þá  hálfur  mán- 
uður  eður  3  vikur  voru  af  vetri,  og  höfðum  alt  vort  eftir 
skilið  á  Perlunni,  utan  það  litið,  sem  sjerhver  gat  með 
sjer    haft    til  tæripenings,    hvað  alt  að  mestu  útsóað  var  þá 

15  heim  komum,  en  alt  hvaÖ  vjer  áttum  annað  skildum  vjer 
eftir  á  Perlunni,  þvi  vjer  gátum  það  ei  með  oss  haft;  þar 
með  meintum  vjer  og  einnin  að  Perlan  mundi  íljótlega  eftir 
oss  koma,  hvað  þó  ei  varð.  En  það  eg  átti  var  alt  undir 
geymslu    og    forvörun    mins    góða    kaptuga    Christofors 

20  sáluga  Boga,  af  þvi  að  þá  eg  skaðann  fjekk  í  Indien  var 
það  alt  undir  votta  virt  og  uppskrifað  eftir  indianskum 
taxta,  og  þá  strax  i  káhyttu  borið,  hvað  mjer  aftur  afgreið- 
ast  átti  ef  Guð  mig  aftur  viðrjetti,  eður  og  minum  eríingj- 
um,    ef  eg  andaðist,    hvað  og  sannarlega  mundi  orðið  hafa, 

25  hefði  Guð  þann  sáluga  mann  tilent,  þvi  hann  var  frómur 
og  ráðvandur  og  vildi  ekkert  rangfengið  með  órjetti  eignast. 
En  upphæð  þessa  var  virt  til  600  rikisdala  með  kistu  og 
öllu  þvi  i  henni  var.  En  sú  indianska  vara  er  seld  þá 
heim    í    Kaupinhafn    kemur    tiu    sinnum    meira    en    hún    i 

30  Indien  keypt  er,  svo  að  það,  sem  fyrir  einn  rikisdal  i 
Indien  keypt  er,  selst  i  Kaupinhafn  fyrir  10  rikisdali. 

Nú  þá  vjer  svo  i  Kaupinhafn  heim  komum  var  kóngur 
vor  kominn  i  I^ýskaland  til  striðs  þess,  er  hann  hjelt  vegna 


^)  Jón  Indíafari  virðist  hafa  haldið  að  Jesúítar  væri  sjerstakur 
trúaríiokkur ;  liklega  er  þaö  misminni  hjá  honum  að  nokkrir  af  þeirri 
reglu  hafi  verið  á  skipinu,  nema  þá  ef  til  vill  sem  farþegar. 


379 

þeirra  Lúthersku  móti  keisaranum^),  en  hans  elsti  son  prins 
Christián  fimti  með  ríkisins  ráði  stjórnaði  ríkinu  í  hans 
fráveru,  af  hverjum  eg  um  veturinn  með  auðmjúkri  supli- 
catiu^)  í  undirgefnasta  máta  óskaði  Hans  Majestats  allra- 
náðugustu  úrræða  og  álits,  sem  og  góðrar  aðstoðar,  að  mjer  5 
minn  handaskaði  af  því  Ostindiska  compagníi  betalast  mætti, 
eftir  artíkulanna  innihaldi,  þar  eg  aldeilis  ófær  orðinn  var 
mjer  atvinnu  með  höndunum  að  vinna.  T  sama  máta  ósk- 
aði  eg  að  Hans  Maj:t  vildi  mig  auman  og  fátækan  miskun- 
samlega  álíta,  að  eg  mætti  eitthvað  vist  uppheldi  mjer  til  lo 
atvinnu  öðlast  i  minu  föðurlandi  af  kóngl.  Maj:ts  jörðum 
eður  inntekt  hjer  á  fslandi,  eftir  þvi  eg  hafði  svo  lengi  i 
kóngl.  Maj:ts  þjónustu  verið  og  þjónað  heil  10  ár,  hverju 
sá  góði  herra  vel  og  líkindalega  gegndi,  og  mjer  meðbýtti 
sinu  missive  til  höfuðsmannsins  yfir  Islandi,  að  hann  hið  15 
fljótasta  hjer  um  sjá  skyldi,  hvert  brjef  svo  hljóðaði  sem 
eftir  fylgir:^) 

Christian  den  Femte  med  Guds  Naade  Danmarkis, 
Norgis,  Vendis  och  Gottis  Vtuallde  prins.  Vdij  kongl.  Maytt. 

*)  o:  þrjátíuárastríðið. 

^)  o:  umsókn. 

^)  Brjefið  er  prentaö  eftir  afskriftinni  i  Norske  Tegnelser  í  Ríkis- 
skjalasafninu,  nema  formáli  þess,  sem  tekinn  er  eftir  afskr.  í  B, 
þó  er  nokkrum  orðum  í  honum  breytt  samkv.  Ögursbók.  Sbr.  orða- 
muniun.  I  B  er  brjefið  inn  í  textanum  lagtút  á  íslensku  þannig :  Christ- 
ián  sá  fimti,  með  Guðs  náð  Danmerkur,  Noregs,  Vendis  og  Gottis  út- 
valinn  prins,  útí  kóngl.  Majts,  vors  elsku  kæra  herra  föðurs  og  náð- 
ugasta  konungs  fráveru  til  stjórnunarinnar  skikkaður.  —  Vor  gunst 
til  forna.  Vitið  að  eftir  sem  nærverandi  Jón  Ólafsson  sig  fyrir  oss  í 
undirdánugasta  máta  klagar,  hvernin  hann  í  langan  tíma  skal  hafa 
verið  í  hæstnefndrar  kóngl.  Majest.  þjónustu,  og  síðan  með  verið  á 
þeirri  óstindisku  reisu,  hvar  hann  skal  vera  orðinn  limlestur,  svo 
hann  sitt  uppheldi  með  nokkru  erfiði  [ekki]  skal  kunna  að  öðlaðt  sjer 
inn  að  vinna,  og  hann  þar  fyrir  um  nokkra  jörð  þar  á  Islandi  til  síns 
uppheldis  fyrir  vissa  afgift  gimist  og  um  biður,  —  þá  biðjum  vjer 
yðar  og  náðagast  girnumst,  að  þjer  eftir  sömu  hans  umbeiðni  honum 
tilhjálpandi  sjeuð,  að  hann  nokkra  jörö  þar  á  fjTnefndu  íslandi  fyrir 
árlega  afgift  kunni  að  fá  og  öðlast.  5ar  með  skeöur  vor  vilji.  Befal- 
andi  yður  Guði.  Skrifað  á  Koldinghús  þann  23.  Martii  Anno  1626. 
TJndir  vort  signet. 

Christian. 

25 


380 

vores    elskelige   Herre   faders    og    naadigste  Konnings   fra- 
uerelse  til  Regeringenn  forordnet. 

Wor  gunst  til  fornne.  Wider  att  efftersom  Neruerende 
Jon  Olufssen   Islender    sig  for  Os  vnderdanigst  beklager 

5  huorledes  hand  ehn  thid  lang  schall  haffue  veritt  wdi  Hans 
Kong.  Mayttz.  thieniste  och  siden  medveritt  paa  den  ost- 
indiske  reise,  huor  hand  schall  vere  bleffuett  lemmelest,  saa 
hand  sitt  liffs  ophold  mett  Naagen  arbeide  icke  schal  kunde 
forhuerue,    och  hand  derfor  nogen  Jord  der  paa  Island  thil 

10  sin  vnderholdning  paa  visse  affgifft  begierer,  Da  bede  vi 
Eder  och  Naadigst  begiere,  att  i  effter  samme  hans  begiering 
hannem  beforderlig  ehre  att  hand  Naagen  Jord  derpaa  for- 
sch.  Iszland  for  aarlig  affgifft  kand  bekomme.  Koldinghuss 
den  23.  Martij  Anno  1626. 

15  Under  vort  zignet. 

Christian. 

Framar  beiddist  eg  og  með  auðmjúkri  suplicatiu  óskaði 
af  þeim  velvisu  Ostindianisku  compagníis  reiðurum  að  vildu 
mjer    út    af    sinni    gunst    og    meðaumkan    nokkru    til   upp- 

20  heldis  meðbýta  fyrir  þann  skaða  og  íingra  missir,  sem  eg 
á  þessari  reisu  í  þeirra  þjónustu  liðið  og  hrept  hefði,  eftir 
artíkulanna  tilskikkan  og  innihaldi,  hverju  sumir  af  þeim 
að  nokkru  leyti  vel  gegndu,  en  aðrir  þar  á  mót  mögluðu, 
svo  sundurlyndi  þeirra  á  miUi  þar  af  varð,  og  kom  ei  saman, 

25  hvort  þessi  minn  skaði  skyldi  reiknast  og  haldast  svo  sem 
eg  hægri  eður  vinstri  hönd  mist  hefði,  eður  skyldi  hann 
minni  metast^).  Kom  þeim  ei  saman,  hvar  fyrir  þeir  lögðu 
þetta  efni  undir  hans  kóngl.  Majest.  úrskurð  og  ályktan, 
nær  hans  kóngl.  Majest.  heim  i  Kaupinhafn  kæmi  aftur  úr 


^)  I  „artíkuíunum"  var  meðal  annars  lofað  að  konungur  skyldi 
láta  ala  önn  fyrir  þeim  sem  biði  limatjón  í  herjþjónustu,  Líkt  var 
og  um  þá  er  voru  á  skipum  Austurindíafjelagsins,  og  er  til  taxti  yfir 
það  hvað  mikið  hvert  mein  var  metið.  Fyrir  hægri  handlegg  voru 
t.  d.  borguð  800  Brabantsgyllini,  500  fyrir  vinstri  handlegg ;  fyrir  hægri 
hönd  600,  vinstri  400,  báðar  hendur  1000  o.  s.  frv.  Sjá  ath.  RC.  við 
þennan  stað  í  dönsku  þýð.  þar  sem  enn  nánar  er  skýrt  frá  þessu. 


381 

Pýskalandi  frá  þvi  striði,  er  hann  þar  móti  keisaranum  og 
þeim  þýsku  pápistum  hjelt  vegna  þeirra  lúthersku  sambands- 
herra  [hverra  skutsherra  og  stríðsgenerall  hann  var],  hvert 
strið  þennan  vetur  aumlega  og  hryggilega  afgekk,  svo  Hans 
Majestat  af  Danmörk  misti  alt  sitt  og  þeirra  Lúthersku  fólk  5 
þennan  vetur  i  þessu  striði  fyrir  Leipzig^)  og  komst  ei 
undan  utan  við  þriðja  mann  með  naumlegleikum ;  svo  og 
tóku  þeir  Pýsku  með  Monsur  Tille^),  sem  var  keisarans 
generall,  allar  þess  danska  kóngs  herbúðir  með  öUu  þvi  þar 
inni  var  að  herfangi,  og  fjellu  siðan  strax  eftir  með  miklu  10 
striðsfólki  inn  i  vors  kóngs  lönd  og  riki  Skáney  og  Jótland 
tveimur  eður  þremur  nóttum  eftir  það  kóngurinn  var  heim 
kominn,  öllum  óvörum  og  óviðbúnum,  brendu  og  brældu 
borgir  og  kastala,  stálu  og  ræntu  öUu  þvi  þeir  náð  gátu, 
og  iUa  við  fólkið  höndluðu,  bæði  karlmenn  og  kvennmenn,  15 
er  þeir  svivirtu  hvar  yfirhönd  höfðu,  svo  sem  relationir,  er 
þar  um  á  prent  útgengu  þann  tima,  nógsamlega  útvisa. 

Og  eftir  þvi  svo  eymdarlega  ástóðst  i  rikinu  og  nógu 
var  að  gegna  hindraðist  mitt  málefni  um  minn  skaða  fyrir 
kónglega  Majest.  fram  að  bera,  svo  eg  fjekk  þar  enga  bót  20 
á,  Og  þá  eg  sá  að  þetta  mjer  ei  hrökkva  mundi,  ráðlögðu 
margir  minir  góðir  vinir  mjer,  að  eg  skyldi  einhverjum 
góðum  manni  i  Kaupinhafn  mina  fuUmakt  gefa  inn  að 
heimta  og  meðtaka  það,  sem  mjer  af  compagniinu  fyrir 
minn  skaða  gjörðist  af  kóngl.  Majest.  með  þvi  eg  það  sumar  25 
með  íslands  kaupförum  vildi  til  þessa  mins  fátæka  föður- 
lands  aftur  hverfa.  Pvi  siðan  eg  skaðann  fjekk  var  allur 
minn  hugur  úr  Danmörk  horfinn,  og  sögðu  þessir  minir 
góðu  ráðgjafar  mjer,  að  vissulega  mundi  Hans  Majest. 
þessu  efni  vel  gegna,  eftir  artikulanna  innihaldi,  nær  betur  30 
tómstund  hefði  og  minna  um  að  þenkja,  hvar  fyrir  eg  gaf 
minum  góðum  vin  og  velgjörðamanni  Söfren  skraddara 
mina  fullmakt,  svoleiðis  sem  ef tirfylgir : ') 


^)  eins  og  kunnugt  er  var  það  ekki  viö  Leipzig,  en  viö  Lutter  am 
Barenberg,  27.  Ág.  1626. 

^)  0;  Tilly,  hinn  frægi  hershöfðingi  keisarans. 

^)  Brjefið   er   hjer   prentað  stafrjett  eftir  B,  en  einstöku  leshættir 

25* 


382 

Kiendes  Jeg  Jon  Olafsson  Barnnfed  vd  I  Jsland  och 
met  dette  her  obne  bref  vitterligt  gÍ0r  for  alle,  at  Jeg  ann- 
namer  och  Tiltager  Erlig  og  velagt  Danemand  Sofrin 
Villatsson  borger  og  Induoner  her  vdy  Kiobennhaf nn,  vdy 
5  Mitt  sted  og  giffuer  visseligenn  fulhnagt  at  annname  og  Op- 
bære  paa  Myne  vegnne  vdy  myn  frauerelse,  lyge  som  Jeg 
self  personeligen  til  stede  var,  huis  som  mig  Tilkommer, 
effter  Kongl.  May.  Artcyuler  lyudelse,  for  den  store  skade 
som  Jeg  hafuer  bekommet  vdy  Compagnyens  Tieneste  paa 

10  den  Ostindyaniske  Eeyse,  som  er  3  finger  paa  den  h0gre 
haand,  dy  foriste,  Item  half  domelfynger  paa  den  venstre, 
so  vel  som  den  Neste  fynger  som  er  blefuenn  Krumm,  denn 
lille  fynger  paa  den  samme  haand  er  blefuenn  styf,  In  Summa, 
at  Jeg  ikke  er  megtig  at  knappe  myne  Kleder,  meget  mindre 

15  at  fortiene  mitt  brod,  som  gud  og  dy  Compagnyens  herrer 
selfuer  er  vitterligt  og  dy  hafuer  set  med  deris  0yenn.  Her 
hos  er  myn  ydmj^g  bon  at  I  gode  herrer  lader  denne  myn 
fulldmegtig  fornefnte  Sofren  Villatsson  oppbere  og  be- 
komme    effter    Artyculernis  liudelse  so  mange  penge  som  I 

20  viUe    mig  her  vdy  befordre  effter  eders  Christelige  Gemitt, 


þó    teknir    úr    Ögursbók,    sjá    orðamuninn.     í  B  er  skjaiið  í  textanum 
þýtt  á  íslensku  þannig  (viðaukar  úr  C  í  svigum): 

Kennist  eg  Jón  Ólafsson,  barnfæddur  í  íslandi,  og  með  þessu 
opnu  brjefi  vitanlegt  gjöri  fyrir  öUum,  að  eg  meðtek  og  tiltek  erlegan 
og  velaktaðan  dánumann  Söfrin  Villatsson,  borgara  og  innbyggjara 
hjer  í  Kaupinhafn  í  minn  stað,  og  gef  vissulega  fullmakt  að  með- 
taka  og  uppbera  minna  vegna  i  minni  fráveru,  svo  sem  eg  sjálfur 
persónulega  til  staðar  væri,  hvað  sem  mjer  tilkemur  eftirkóngl.  Majest. 
artíkulum  [og]  þeirra  hljóðan,  fyrir  þann  stóra  skaða  eg  hefi 
fengið  í  compagníins  þjónustu  í  þeirri  óstindísku  reisu,  sem  eru 
þrír  fingur  á  hægri  hendi,  den  foristi  [sic!],  item  hálfur  þumal- 
fingur[inn]  á  þeirri  vinstri  hendi,  svo  vel  sem  sá  næsti  fingur, 
sem  er  orðinn  boginn,  [einnin]  sá  litli  fingur  á  þeirri  sömu  hönd  er 
orðinn  stifur  —  in  summa  að  eg  er  ekki  mektugur  að  hneppa  mínum 
fötum  að.mjer,  miklu  miður  að  forþjena  mjer  brauð,  sem  Guð  og  þeim 
compagníins  herrum  sjálfum  er  vitanlegt,  og  þeir  hafa  sjeð  með  þeirra 
augum.  Hjer  með  er  mín  auðmjúk  bón,  aö  þjer  góðu  herrar  látið 
þennan  minn  fullmektugan,  fyrnefndan  Söfrin  [skraddara]  Villats- 
son  uppbera  og  öðlast  eftir  artíkulanna  hljóðan  svo  marga  peninga, 
sem  þjer  viljiö  mjer  hjer  fyrir  unna,  eftir  yðar  kristilegu  hjartalagi  og 


383 

som  I  Kand  andsvare  for  giid  og  Christeleg  0frighed.  Til 
beuising  og  vriggelig  bekrefftelse  at  dette  her  vdy  sandhed  er 
setter  eg  mitt  Nafnn  met  egenn  haand  her  vnder.  Achtum 
Kiobenhafnn  den  10.  May  A^  1626 

Jon  Olafsson  Ostindyfar  Islender.  5 

Og  þótt  eg  þetta  brjef  útgefið  hefði  velnefndum  Söfren 
skraddara  fjekk  hvorki  eg  nje  hann  þar  neitt  af,  þótt  hann 
þar  um  oftlega  við  reiðarana  ámálgaði,  og  varð  eg  svo 
búinn  minn  skaða  og  örkumsl  að  líða.  Par  á  ofan  kom  ei  10 
Perlan  frá  írlandi  heim  til  Kaupinhafn,  sem  á  var  það  góss 
er  eg  og  aðrir  þar  áttum  og  frá  Indíen  með  oss  haft  höfð- 
um,  og  þar  fyrir  vor  laun  og  peninga  keypt  höfðum,  hvert 
Vjer  urðum  eftir  að  skilja  þá  frá  skipinu  í  írlandi  heim- 
leiðis  fórum  i  Noreg,  sem  eg  áður  getið  hefi.  Og  ei  kom  15 
það  skip  þann  vetur  eður  vor  heim  i  Kaupinhafn  meðan 
eg  þar  dvaldist,  hvað  mjer  ogsvo  stórt  angur  ofan  á  hitt 
jók,  að  eg  varð  þessa  alls  að  missa,  hvað  sig  að  til  greindra 
verðaura  hljóp  eftir  riktugri  registran,  þá  það  i  vöktun  og 
umsjá  mins  kaptuga  Christofors  sáluga  Boga  kom,  þá  20 
eg  skaðann  fjekk,  sem  eg  áður  umgetið  hefi,  hvað  alt  eg 
baö  Söf  ren  skraddara  minna  vegna  að  meðtaka  með  minni 
fullmakt  þar  til,  og  mjer  svo  til  íslands  senda,  ef  þetta 
skip  ei  kæmi  áður  en  eg  burt  færi,  hvað  hann  mundi  trú- 
lega  gjört  hafa  ef  það  öðlast  hefði,  því  hann  var  trúr  og  25 
ráðvandur  maður,  sem  hann  síðar  mjer  hingað  til  íslands 
tilskrifaði,  að  þar  ekkert  af  fengið  eður  meðtekið  hefði, 
því  kaptuginn  Sixtus  Jacobsson  hefði  strax  að  skipinu 
lossuðu  heimreist  i  HoUand,  að  afgreiddum  fjemunum 
Christofors  sál.  Boga  hans  erfingjum,  undir  hvers  varð-  30 
veitslu  mínir  fjemunir  voru.  En  hvort  Sixtus  hefir  þá 
þar    með    afgreitt    eður    í    Holland    með    sjer   flutt    þóttist 


meðaumkan,  sem  þjer  kunnið  andsvara  fyrir  Guði  og  kristilegu  yfir- 
valdi.  —  Til  bevísingar  og  óhræranlegri  stöðugleika  og  staðfestu  að  þetta 
svo  í  sannleika  sje,  set  eg  mitt  nafn  með  eigin  hendi  hjer  fyrir  neðan. 
Actum  Kaupinhafn,  þann  10.  Maí  Anno  1626. 

Jón  Ólafsson  Óstindífar  Eh. 


384 

hann  ei  vita,  og  misfca  eg  þetta  svo  alt,  aö  eg  varð  snauður 
frá  að  ganga.  En  þó  þar  uppá  siðar  sigla  vildi  vissa  eg 
ei  hvar  þetta  mitt  góss  mundi  niður  komið  vera,  eður 
hvert  sækja  ætti,  og  kynni  meiri  skaða  og  kostnað  af  biða 
5  þó  þess  freistað  hefði,  hvar  fyrir  eg  Ijet  það  hjá  liða,  og 
leitaði  þar  ei  framar  eftir. 


XXXIII.  KAP. 

Nú  að  aíiiðnu  vori  og  sumri  uppbyrjuðu  bjuggu  þeir 
islensku  kaupmenn  sin  skip  hingað  til  íslands.  Þá  tók  eg 
10  mjer  far  á  því  skipi,  sem  Skutulsfjarðareyrar  höfn  uppsigla 
átti.  Kvaddi  eg  mina  góða  vini,  stallbræður  og  kunningja  í 
Kaupinhafn,  og  stje  svo  i  Jesú  nafni  á  skip.  Og  eftir 
nokkrar  vikur  þaðan  frá  liðnar  komum  vjer  með  heilu  og 
höldnu  á  Skutulsfjörð. 


HJER  BYRJAST 

Þriðji  partur 

LÍFSfílSTORÍU  OG  ÆFISÖGU 

fESS    FRÓMA   OG  VÍTT  ÚTREISTA 

OG  FORFRAMAÐA,    FORSÓKTA   MANNS, 

JÓNS  ÖLAFSSONAR  ÓSTINDÍFAR, 

SEM  HEFIR  INNI  AB  HALDA  HIÐ  SJERLEGASTA, 

SEM  VIDBORIÐ  HAFBI  PaNN  VETUR,  SEM  HANN  VAR 

1   KAUPINHAFN   EFTIR   SÍNA   INDÍANISKU   REISU,    SEM   OG 

EINNIN   PAÐ   SJERLEGASTA,   SEM    VIÐBORIÐ    HEFIR 

SÍDANHANNKOMAFTURTILÍSLANDS.   saman- 

SKRIFAD      EFTIR      FYRIRSÖGN      HANS 

SONAR  ÓLAFS  JÓNSSONAR,  EFTIR 

PVÍ  SEM  HANN  FREKAST  MINN- 

AST   KANN    EFTIR   SÍNS 

SÁLUGA   FÖDURS 

FRÁSÖGN. 


I.  KAR 

Pann  vetur,  sem  Jón  sálugi  Ólafsson  þá  3  vikur 
vom  af  vetri  kom  hann  heim  í  Kaupinhafn,  ogdvaldistþar  þann 
vetur  til  lossamentis  á  nætur  hjá  þeirri  frómu  kvinnu  Christ- 
inu  Söfrinsdóttir,  eftirlátinni  ekkju  hans  stallbróðurs  5 
Jóns  Halldórssonar,  íslensks  manns,  sem  var  einn  af 
kóngl.  Majtt.  byssuskyttum  samtíða  Jóni  Ólafssyni,  en 
til  matar  og  drykkjar  á  daginn  hjá  rikisins  aðmírál,  þá 
var  honum  þann  vetur  boðið  að  verða  þeirra  barna  skóla- 
meistari  er  kgl.  Majtt.  hafði  til  forsorgunar  og  uppfræðis  10 
taka  látið,  hvar  fyrir  hann  skyldi  hafa  400  sljetta  dali  í 
kaup,    hvað    hann    ekki    vildi.     Einnin    skrifuðu  honum   til 


386 

frændur  hans  úr  Hamborg  Hannes  og  Baltazar^)  og 
buðu  honum  til  sín,  til  erlegs  uppheldis  um  hans  lífstíð, 
hverju  hann  ogsvo  hafnaði.  I  þriðja  máta  bauðst  honum 
og  erlegt  giftumál  við  fjáða  ekkju,  sem  átti  tvo  unga  stú- 
5  denta  fyrir  syni,  hvað  hann  og  ei  heldur  girntist,  heldur 
sagði  þessu  sjerhverju  nei,  af  þvi  hann  sjer  stöðuglega  fyrir- 
sett  hafði,  eftir  þvi  heiti,  sem  hann  áður  í  sinum  raunum, 
þá  skaðann  fjekk,  heitið  hafði,  að  hann  skyldi  til  sins  fóstur- 
lands    aftur   vitja,    ef    Guð    gæíi    sjer    lif  og  heilsu,  og  þar 

10  beinin  bera  ef  Herrann  svo  vildi  vera  láta,  hvert  sitt  heit 
hann  vildi  enganveginn  brigða  eður  bregðast  láta,  hvar 
fyrir  hann  sjer  stöðuglega  fyrirsetti  til  íslands  að  næstkomandi 
vori  fuUkomlega  að  reisa  og  þar  framvegis  að  dveljast,  ef 
Herrann  svo  vildi  vera  láta. 

15  Um    þennan    vetur    var    kóngur    vor    Christián  4.   ei 

heima  í  Danmerkur  riki,  heldur  i  I^ýskalandi  i  þvi  þriggja 
ára  striði,  sem  hann  færði  mót  keisaranum,  i  hverju  hann 
var  generall  vegna  þeirra  Lúthersku,  sem  fyr  sagt  verið 
heíir,    hvért    strið   með  ósigri  afgekk  og  miklu  blóðbaði  og 

20  mannfalli  á  þeim  Lúthersku,  og  siðan  með  eldi,  bruna  og 
eyðileggingu  á  kóngsins  löndum  og  ríkjum,  Jutlandi  og 
Holsten  þá  keisarans  fólk  undir  general  Tyla  þar  innfjell, 
um  hvern  þriggja  ára  tima  prins  Christián  5.  kóngsins 
sonur    var    til   rikisins    stjórnunar    settur    með   rikisins  ráði 

25  umsjón  og  skikkun  að  hafa.  Og  eftir  þvi  að  minn  ásetn- 
ingur  fullkomlegur  var  til  íslands  um  vorið  fullkomlega  að 
sigla  og  þar  staðnæmast  bað  eg  hans  furstalega  náð  mig  til 
einhverrar  góðrar  bestillingar  hjer  i  landi  að  stoða  mjer  til 
uppheldis  og  forsorgunar  um  mína  lifstið  fyrir  mín  örkumsl 

30  og    trúlega   kóngl.  Majtt.    þjónustu,    þar   það  Ostindianiska 

^)  Að  þeir  Hannes  og  Baltazar  (rjettara  Melchior,  sbr.  bls.  6—7), 
synir  Pjeturs  Schytt,  en  langömmubræður  Jóns  Indíafara  hafi  verið 
þá  á  lífi  er  harðla  ólíklegt,  en  þó  eigi  allsendis  ómögulegt,  og  líka 
er  afar-ósennilegt  að  þeir  hafi  vitað  nokkuð  um  Jón;  ekki  getur  Jón 
þess  neinstaðar  sjálfur  i  æfisögu  sinni  að  hann  hafi  staðið  í  neinu 
sambandi  við  ættingja  sína  á  Pýskalandi.  Líklegast  er  þetta  komið 
til  af  misskilningi  Ólafs  Jónssonar  á  einhverju,  sem  hann  hefur  heyrt 
föður  sinn  segja  frá. 


387 

compagní  vildi  mjer  engan  sann  sjá  fyrir  þann  handar- 
skaöa,  sem  eg  í  þeirra  þjónustu  á  þeirri  reisu  fjekk,  hvar- 
um  þó  artikularnir  skýrlega  útskýra.  Pá  eftir  þessari  minni 
ósk  skrifaði  hans  furstaleg  náð  höfuðsmanni  yíir  tslandi 
Holgeir  Rosenkranz  eitt  missive  til,  þess  innihalds,  5 
að  hans  herradæmi  skyldi  hjálpa  mjer  til  nokkurs  góðs 
uppheldis  eður  bestillingar  hjer  i  landi,  hvert  hans  náðar 
missive  síðar  hjer  á  landi  i  lögrjettu  á  Öxarárþingi  upplesið 
var,  hljóðandi  sem  hjer  fyr  i  bókinni  stendur. 

Leið  svo  af  þessi  vetur  og  þar  til  um  vorið,  að  Islands-  10 
för  sig  hingað  til  íslands  siglingar  bjuggu,  sem  og  einnin 
'höfuðsmaðurinn  Holgeir  Rosenkranz,  hvern  sá  háloíiegi 
herra,  prins  Christián  fimti,  bað  mig  að  sjer  að  taka  til 
hingaðflutnings  og  annarar  umönnunar,  hvað  hann  og 
trúlega  gerði,  með  hverjum  hann  kom  hingað  til  landsins  15 
út  i  Seilunni  hjá  Bessastöðum  ásamt  herraf  orláki  Skúla- 
syni^)  og  öðrum  einum  Islenskum. 

En   allan  þennan  vetur  og  fram  á  vor,    þar  til  vjer  frá 
Kaupinhafn     útlögðum,     kom     ekki    Perlan    frá    írlandi,    á 
hverju  skipi  mitt  góss  var,   sem  eg  fyr  frá  sagt  hefi,    undir  20 
forvörun    aðmirálsins    Sixts    Jacobssonar,    hver    það  að 
sjer    tekið    hafði    með  öðru  eftirlátnu  góssi  sáluga  Christ- 
ofor  Boga,  sem  hann  átti  reikningsskap  af  að  standa  hans 
érfingjum,  hverjir  að  voru  i  Saxen  i  t*ýskalandi,  hvar  fyrir 
Sixt    Jacobsson    þóttist    ei  mínu  góssi  frá  Christofors  25 
Boga  góssi  sleppa  mega  við  minn  meðtöku  og  umboðsmann 
Söfren    skraddara,    þar  beggja  þeirra  Christofors  Boga 
góss    saman    stóð,    og  þessvegna  náði  hvorki  hann  eður  eg 
minu  góssi,  og  hlaut  eg  þar  svo  snauður  frá  að  ganga.    En 
eftir  það  að  Islandsför  höfðu  fyrir  einum  degi  frá  Helsing-  30 
eyri  úr  Sundinu  útlagt  kom  Perlan  frá  írlandi  inn  í  Sundið 
með  sína  riku  hlaðning. 

Kom    höfuðsmannsskipið    með    öllum    þeim  þar  á  voru 


^)  Hólabiskup  1628—1656;  hanii  var  ftinsog  kunnugt  er  dóttur- 
sonur  Guðbrandar  biskups,  og  þeir  Jón  Indíafari  voru  því  skyldir. 
Sjá  ættartöluna  á  bls.  7  neðanmáls. 


388 

til  Bessastaða  fyrir  Jónsmessu,  hvar  eg  og  var,  þar  til  eg 
með  höfuðsmanninum  og  hans  fylgjurum  uppá  alþing  fórum 
á  tilsettum  tíma,  og  fann  eg  þar  marga  íslands  höfðingja, 
sem    að    voru    Gísli  Hákonarson*)  og  Halldór  Olafs- 

Ö  son  lögmenn,  Ari  Magnússon,  Björn  og  Porleifur 
Magnússynir,^)  og  margir  aðrir  íleiri,  sem  mjer  buðu  til 
veturvistar  til  sin,  hvað  eg  þó  ekki  þáði,  utan  alleinasta  hjá 
þeim  virðuglega  höfðingsmanni  BirniMagnússyni  i  Bæ  á 
Rauðasandi    um    veturinn    eftir  er    eg  um  sumarið  fyrst  út 

10  kom,  hvar  um  framar  að  skrifa  fyrst  frá  vikið  er. 

En  vik  þar  til  aÖ  þessi  höfuðsmaður  HolgeirRosen- 
kranz  hafði  með  sjer  til  gamans  hingað  til  lands  eina 
apynju  og  affa,  hvar  á  íslenskum,  sem  það  ei  fyr  sjeð  höfðu, 
þótti    starsýnt   á   að  horfa  og  sögðu  Danskir  Islenskum,    að 

15  þetta  væri  óstindianiskt  fólk  og  Jón  Olafsson  skildi  og 
kynni  að  útþýða  þeirra  mál,  hverju  Islenskir  trúðu,  og 
einn  íslenskur  maður  bugtaði  sig  og  hneigði  með  reverentsiu 
fyrir  þessum  indianisku  hjónum,  hverjum  hann  gaf  4  pör  sokka, 
sem    hann    sagði    sín    kona    hefði    þeim    sent,   hvar  af  þeir 

20  Dönsku  höfðu  mikið  gaman. 

Af  þessa  árs  alþingi  fylgdist  Jón  Olafsson  með 
Birni  sáluga  Magnússyni  af  alþingi,  og  dvaldist  hjá 
honum  það  sumar.  En  um  haustið  reið  hann  norður  til 
ísafjarðar   í  Alftafjörð,    þar  sina  vini,    frændur  og  ættmenn 

25  að  íinna,  hvar  hann  og  nokkra  stund  dvaldist,  og  siðan 
aftur  sama  haust  vestur  ferðaðist,  og  dvaldist  þar  þennan 
vetur,  á  hverjum  þessi  frómi  mann  Jón  Ólafsson  var  að 
aldri  34  ára,  en  33  ára  þá  hann  fyrst  hingað  aftur  til  lands  kom 


*)  lögmaður  sunnan  og  austan  1614—1630,  nafnfrægur  maður  og 
ágætur.     Um  hann  meðal  annars  Safn  til  Sögu  íslands  II.  bls.  131. 

^)  Björn  Magnússon  prúða  varð  sýslumaður  í  Barðastrandarsýslu 
1598;  hann  dó  1635.  Um  hann  sjá  B.  Ben.  Sýsium.  II.  85-87,  líka 
athugasemd  2  við  bls.  6  hjer  að  framan  og  rit  Dr.  Jón  forkelssonar 
er  þar  er  nefnt.  Bróðir  hans  var  forleifur  sýslumaður  í  Skaftafels- 
sýslu;  hann  bjó  á  Hlíðarenda;  hann  dó  1652,  sama  ár  og  Ari  í  Ögri 
bróðir  hans.  —  Um  Ara  sjá  áðurgr.  rit  J.  f  ork.  og  B.  Ben.  Sýsl.  II, 
bls.  77 — 84;  mynd  af  Ara  og  Kristínu  konu  hans  og  grein  uin  þau 
eftir  Jón  forkelsson  er  í  Sunnanfara  III.  9,  Khöfn.  1894. 


389 

1626,  en  22  ára  þá  hann  fyrst  hjeðan  af  landi  til  Englands 
sigldi,  sem  í  þeirri  fyrstn  bók  umgetið  er,  og  hafði  hann 
þá  alls  utanlands  verið  i  11  ár. 

Petta  sama  sumar  Anno  1626,  sem  Jón  Olafsson 
Óstindífar  á  Bessastöðum  með  höfuðsmanninum  Holgeir  6 
Rosenkranz  útkom,  veitti  hann  eftir  áður  umgetnu  prins- 
ins  Christiáns  5.  missive  Jóni  Olafssyni  þrjár  kóngl. 
Majtt.  jarðir:  Ingveldarstaði,  Daðastaði  og  Skarð,  i  for- 
Ijening  um  sína  lifstið,  með  þar  með  fylgjandi  kúgildum,  hverra 
afgift  árlega  er  til  kóngsins  14  ríkisdalir.  Pessar  jarðir  10 
liggja  á  Höfðaströnd  og  voru  i  veiting  Ingjalds  á  Reykjum 
i  Miðfirði^),  hverjar  höfuðsmaðurinn  það  sama  sumar  af  honum 
tók  fyrir  nokkurskonar  misklið,  er  þeirra  á  milli  innfjell, 
og  veitti  þær  nefndum  Jóni  Ólafssyni,  sem  fyr  um- 
getið  er,  hverjar  jarðir  hann  tvö  ár  svo  i  forljening  hafði.    15 


11.   KAR 

Og  af  þvi  honum  þótti  sjer  óhægt  og  kostnaðarsamt 
þessara  jarða  landskyldir  og  leigur  árlega  hjeðan  að  vestan 
sækja  láta  og  þar  til  menn  og  hesta  kaupa,  þar  hann  var 
hjer  i  Alftafirði  hjá  sinu  ættfólki,  hvert  honum  vildi  ei  frá  20 
sjer  norður  i  land  til  vistarveru  sleppa,  hvar  hann  og  ei  heldur 
freklega  á  var  við  sitt  ættfólk  hjer  að  skilja,  þar  með  og 
einnin  hvarflaði  honum  i  hug  sig  hjer  vestra  i  ektaskap 
að  inngefa  með  erlega  dándisstúlku  Ingibjörgu  Olafs- 
dóttur,  er  var  ráðsstúlka  þeirra  heiðurshjóna  Jóns  25 
Magnússonar  yngra^)  oglngveldarGuðmundsdóttur 
á  Eyri  við  Seyðisfjörð,  hver  Ingibj  örg  var  samfædd  systir 

^)  f  að  var  Ingjaldur  hinn  sterki  Illhugason  prests  Guðmundssonar 
í  Múla,  og  er  hans  viða  getið  í  árbókum  Espólíns.  Hann  var  lögrjettu- 
maður  og  dó  1643.  Jarðirnir  eru  ekki  á  Höfðaströnd  heldur  á  Reykja- 
strönd. 

')  Jón  Magnússon  yngri,  að  viðurnefni  Dan,  sonur  Magyúsar  prúða, 
t  1651.  Dóttir  þeirra  Ingveldar  hjet  Olöf  og  giftist  síðar  Magnúsi 
Magnússyni  sýslumanni  í  Isafjarðarsýslu  (B.  Ben.  Sýsl.  II.  bls.  48 — 49)- 


390 

Randíöar,  Síra  Ólafs  dóttur,  er  hjelt  Stað  i  Súganda- 
firði^),  er  átti  hans  bróður;  —  og  af  þvi  honum  þessi 
norðurreisa  svo  árlega  þunglega  og  kostnaðarsamlega  f jell 
og  stóðst  á  kostnaður  og  ábati,    vildi  hann  ei  þessar  jarðir 

5  lengur  i  forljening  hafa  en  fyrsögð  2  ár,  hverjar  hann  aftur 
uppgaf  Anno  1628  við  áðurnefndan  Ingjald  á  Reykjum, 
hver  þær  aftur  í  forljening  fjekk.  Og  allan  þennan  tveggja 
ára  tima  dvaldist  Jón  Ólafsson  hjá  sinu  ættfólki  í  Alfta- 
firði,  þess  á  miUi  hann  með  öðrum  nafnfrægúm  höfðingjum 

10  dvaldist,  hverjir  honum  jafnlega  til  sin  heim  buðu,  sem 
voru  meðal  annara  Ari  Magnússon,  Magnús  Arason^), 
Sira  Jón  Arason^),  Sæmundur  Arnason^)  á  Hóli  í 
Buðlungavik,  Gisli  Hákonarson  lögmann,  og  margir 
aðrir  fleiri,    hjá  hverjum  hann  var  jafnlega  velkominn  sök- 

15  um  sinnar  forfrömunar  og  langvaranlegrar  kóngl.  Majtt, 
þjenustu. 

Liðu  nú  svo  fram  timar  þar  til  það  sumar  Anno  10*27, 
um  sumarið  i  Junii  mánuði,  að  þau  tyrknesku  ræningja- 
skip^)    komu    hingað    til    lands  i  Austfjörðu,    Grindavik  og 

20  Vestmannaeyjar,  og  ræntu  í  þeim  plássum  bæði  fólki  og  fje, 
sem  segir  i  reisubók  Sira  Olafs  Egilssonar  prests,  er 
þann  tið  var  prestur  i  Vestmannaeyjum,  hvern  þeir  og  einnin 
til    fanga    tóku    og    fram   fluttu  með    242  manneskjur  eftir 


1)  í»ar  sem  Randíður  dóttir  Síra  Ólafs  giftist  árið  1600  (sbr.  bls. 
8  hjer  að  framan),  er  þetta  sjálfsagt  Síra  Olafur  Sveinsson,  er 
fjekk  Stað  nokkru  fyrir  1569;  í  2076  b  og  17  er  skrifað  Ólafur  Jóns- 
son,  en  hann  varð  fyrst  prestur  þar  1650,  og  dó  1661  (eða  1663),  71 
áxs  gamall,    svo   það  er  ómögulegt  að  hann  haíi  verið  faðir  Randíðar, 

')  sonur  Ara  í  Ögri.  Sjá  hjer  að  framan  bls.  54  og  neðanmáls- 
grein. 

')  prestur  í  Vatnsfirði  1636—73  og  prófastur  í  norðurhluta  Isa- 
fjarðarsýslu,  sonur  Ara  í  Ögri.  Sv.  Níelsson  Prestatal,  bls.  115,  131,^ 
136.    Um  æfi  hans  sjá  B.  Ben.  Sýsl.  IL  77—78. 

*)  Um  hann  sjá  Jón  I'orkelsson,  Isl.  ártíðaskrár  bls.  9  og  víðar 
og  B.  Benediktsson,  Sýslumannaæfir  III,  bls.  88—95.  Hann  var  sýslu- 
maður  í  Snæfellsnessýslu,  ritaði  ættartölubók,  og  dó  1634. 

^)  Um  Tyrkjaránið  er  mikið  skrifað  á  íslensku  einsog  kunnugt  er, 
og  vísa  jeg  þeim,  er  meira  vilja  um  það  lesa  í :  Tyrkjaránið  á  íslandi 
1627.     Söguíjelag  gaf  út.    Reykjavík,  1906-1909. 


391 

skriíi  Cláusar  Eyjúlf  ssonar^),  en  dauðir  og  uppbrendir 
fundust  í  Vestmannaeyjum,  34  manneskjur  auki  þeirra,  sem 
bæði  í  Austfjörðum  og  G-rindavík  af  þeim  drepnir  voru. 
I'essir  tyrknesku  reyfarar  hertóku  og  þrjú  íslands  kaupför, 
sem  var  Djúpavogs  kaupfar,  Grindavíkur  og  Skutulsfjarðar  5 
kaupför,  með  kaupmönnum,  góssi  og  fólki. 

Sama    sumar    komu    og    til  íslands    tvö   engelsk  stríðs- 
skip,    útsend    af    kónginum    í  Englandi  til  að  taka  Franska 
hjer  við  land  eður  hvar  annarsstaðar  i  sjóum  hvar  þá  hittu. 
Kaptugar  yfir  þessum  engelsku  stríðsskipum  hjetu  kapteinn  10 
Húuk  og  kapteinnTryl.  Pessi  engelskustríðsskipsiglduvestur 
fyrir  landið    og  urðu   ei  þessara   tyrknesku  ránsskipa  varir 
fyrir  sunnan  landið  þá  þaðansigldu.  EnfyrirLátrabjargivestur 
hjá  Breiðaíirði    hittu    þeir   eitt  franskt  hvalveiðarskip  liggj-  ' 
andi   fyrir   atker,   og  voru  að  bræða  hval.     Og  eftir  því  að  15 
þá  var  stríð  og  óvinátta  milli  Franskra  og  Engelskra  höfðu 
þessir  kapteinar  Húuk  og  Trille^)  engelska  kóng  Jacobs^) 
passa    að   taka  uppá  þessa  Franska,  hvar  sem  þeir  þá  hittu 
i  rúmum  sjó.     Pvi  lögðu  þessi  bæði  engelsku  kóngsskip  til 
þessa  franska  hvalaskips,  hvers  kaptugi  að  hjet  Dominigo,  20 
og    hafði  gamlan  passa  af  Danmerkur  kóngi  Christián  4. 
hjer  við  land  á  hans  straumum  hvali  að  veiða,  hvern  hann 
þessum  engelsku  kaptugum    auglýsti,  meinandi  hann  sjer  til 
friunar  og    frelsis    vera,    sem  og  einnin,    að  hann  ei  i  rúm- 
um  sjó  undir  seglum  væri,  hvert  hans  forsvar  þeir  að  engu  25 
akta   vildu,    heldur   uppbyrjuðu    strax    þetta    franska   hval- 
veiðarskip  með  stórskotum  að  ásækja,  hvert  þó  vel  varðist, 
uppvindandi  þann  hvalíisk,   sem  við  skipið  fastur  var,  uppá 
skipsins    siðu    og    Ijetu  hann  taka  við  öUum  skotum  þeirra 
Engelsku.    En  þó  að  tveimur  dægrum  liðnum  unnu  og  inn-  30 


^)  lögrjettumaður,  f  1674. 

*)  Engiendingar  hjálpuðu  þá  mótmælendum  í  La  Rochelle  á 
Fiakklandi,  og  áttu  því  í  ófriði  við  Frakkakonung.  —  Húuk  er  vafa- 
laust  Francis  Hooke,  kapteinn,  sem  1627  var  seudur  til  íslands  til  að 
vernda  150  ensk  fiskiskip,  er  honum  urðu  samferða.  Hans  er  víða 
getið  í  enskum  gjörningum  frá  þeim  tímum.  Sjá  Calendar  of  State 
Papers.  Domestic  Series  1627—28.  Ed.  by  J.  Bruce.  London  1858, 
bls.  131. 

^)  á  auðvitað  að  vera  Karls  1. 


392 

tóku  þessi  tvö  engelsku  skip  þetta  franska  hvalveiðarskip, 
Og  þar  þeir  sáu  sig  yíirunna  hlupu  1 8  af  þessum  hvalveiðar- 
mönnum  i  eina  stærstu  hvalaslúffu  eöur  bát,  hvar  á  meÖal 
að  var  þess  franska  kaptuga  bróðir  Jóhannes  Suan  til 
5  fyrirliða  þessara  manna.  Siðan  rjeru  þessir  menn  í  burt 
norður  i  sjóinn,  en  þeir  Engelsku  skutu  eftir  þeim  i  ákafa, 
meðan  til  þeirra  með  stykkjunum  náðu,  og  skutu  af  þeim 
2  menn  og  skamferuðu  bátinn  viða,  en  þeir  Frönsku  aftur 
á    mót    tróðu    i    götin   sinum  fötum  og  öðru,  sem  til  höfðu 

10  sjer  til  bjargar  að  ei  sykki  eður  töpuðust.  Hjeldu  síðan 
norður  á  ísafjarðardjúp,  og  inn  að  Arnarnesi  (hvern  allan 
sjóveg  þeir  komust  á  dægri).  Og  þá  þeir  til  Arnardak 
komu  fjekk  Jóhannes  Suan  með  nokkrum  mönnum  sjer 
ílutniug    inn    i    Ögur    til  fundar  við  virðuglegan  og  velfor- 

15  standugan    höfðingsmann  Ara    Magnússon   kóngl.   Majtt. 

sýslumann  yíir  ísafjarðarsýslu,  að  forlagi  og  fyrirskipan  sjálfs 

kaptugans  Dominigo,  hver  alt  sitt  málefni  (um  ranga  tekt 

.  að  hann  hjelt)  undir  dómsályktan  velnefnds  valdsmanns  leggja 

ætlaði.     Og  þá  Jóhannes  Suan  hann  f ann  og  þetta  undir- 

20  visað  hafði,  dvaldist  hann  i  Ögri  nokkurn  tima,  þar  til 
þau  engelsku  kóngsskip  komu  hingað  á  Kviarmið  fyrir  utaa 
ísafiarðardiúp,  með  það  franska  skip  og  kaptein  Domi- 
nigo,  hvert  þeir  strax  inntekið  höfðu  eftir  það  að  áður- 
skrifaður  bátur  eður  slúffa  hafði  frá  þeim  farið  og  fyr  var  getið. 

25  Og  þegar  þessi  kóngsskip  voru  komin  á  Kviarmið,  hjelt  Domi- 
nigo  með  bát  til  lands  i  eftirspurn  og  leit  sinna  manna. 
Og  þá  hann  á  land  kom  frjetti  hann  til  þeirra  i  Arnar- 
dal  og  Ögri,  hvar  af  hann  stórum  gladdist,  og  gjörði 
sinum    bróður    Jóhann  Suan    boð    sig   sem  íijótast  á  þau 

30  engelsku  kóngsskip  íinna,  hvað  hann  strax  gjörði  sem 
hann  þessi  boð  fjekk.  Og  að'  þeirra  samfundum  gjörðist 
það  milli  Dominigo  og  kaptuganna,  að  ráðstefna 
og  samfundur  skyldi  haldast  i  Arnardal  á  tilsettum  degi 
um  þessa  skipstekt,  hvar  til  og  einnin  að  boðaður  var  fyr- 

35  nefndur  heiðursmann  AriMagnússon,  til  hvers  og  Jó- 
hannes  Suan  var  aftur  sendur  með  þennan  boðskap.  Og 
þá  tilsettur  samfundardagur  kom,  ferðaðist  Ari  Magnús^ 
son  með  sinum  fylgjurum  til  Arnardals,  hverra  ámeðalvar 


393 

og  Jón  Ólafsson  Indíafar  ei  hinn  siðsti.  Kapteinn 
Húuk  og  kapteinn  Dominigo  með  sínum  fylgjurum 
komu  og  til  þessa  samfundar,  og  var  þá  þetta  málefni  undir 
álit  tekið,  og  kom  þeim  ei  saman  um  myndugleika  þess 
kóngs  Christiáns  4.  passa,  semDominigo  hafði  til  hval-  5 
veiðar  hjer  við  land,  sökum  hans  aldurdóms  og  að  ei  endur- 
nýjaður  var.  Pvi  var  það  sett  til  höfuðsmanns  á  Bessa- 
stöðum  og  skyldi  Jóhann  Suan  uppá  hans  andsvars  hjer 
um  til  Bessastaða  riða  með  skriíi  Ara  Magnússonar, 
hverjum  til  fylgdar  Ari  Magnússon  fjekk  Jón  Ólafs-  10 
son  Indiafar.  Var  svo  slitið  þessari  Amardals  ráð- 
stefnu.  Bauð  svo  kaptugi  Húuk  Ara  Magnússyni  fram 
til  sins  skips  til  veislu,  en  Ari  afsakaði  sig  að  hann  þvi 
ei  við  koma  kynni  sökum  margra  kóngs  erinda  og  brjefa- 
skriftar  til  alþingis,  bæði  um  þetta  efni  og  annað,  sem  15 
gegna  ætti.  Og  að  skilnaði  með  góðan  kærleik  var  Ari 
Magnússon  íiuttur  heim  i  Ögur.  En  kaptugarnir  Húuk 
og  Dominigo,  Jóhann  Suan  og  Jón  Olafsson  fóru 
til  kóngsskipanna,  hvar  þá  stór  veisla  stofnuð  var.  Par 
fann  Jón  Olafsson  sinn  gamla  vin,  kunningja  og  skip-  20 
herra  ísach  Brommet,  með  hverjum  hann  fyrst  i  sinu 
ungdæmi  hjeðan  af  landi  til  Englands  sigldi,  sem  i  upphaíi 
þessarar  lif  shistoriu  J  ó  n  s  Olafssonar  er  umgetið;  þvi  þessi 
skipherra  Isach  lá  með  lóðir  til  fiskiriis  nálægt  þessum 
kóngsskipum;  og  þar  var  hann  til  þessarar  veislu  sóktur.  25 
Urðu  þar  fagnaðarfundir  með  Jóni  og  honum.  Og  að 
þessari  veislu  endaðri  var  Jóhannes  Suan  ogJónOlafs- 
son  til  Arnardals  i  land  aftur  fluttir.  Og  að  skilnaði  gaf 
kapteinn  Trille  Jóni  Ólafssyni  góðar  gjafir,  þar  hann 
var  til  hans  sendur  með  þakklætisbrjef  AraMagnússonar  30 
fyrir  veislutilboðið,  hvar  með  og  einnin  fylgdi  hans  afsökun 
að  ei  til  hans  persónulega  koma  mætti  sökum  viðliggjandi 
sins  herra  kóngs  erinda,  sem  hann  svo  bráðlega  fyrir  þetta 
alþing  eftir  sinni  embættisskyldu  útrjetta  ætti,  hvar  fyrir 
hann  sendi  þennan  velforframaða  mann,  Jón  Olafsson  85 
Ostindíafar  til  hans  herradæmis  með  þetta  brjef,  hvert 
hann  kynni  fyrir  honum  uppá  engelsku  útþýða  og  sig  framar 


394 

persónulega  afsaka  að  hann  greindra  orsaka  vegna  gæti 
hann  ei  í  þetta  sinn  í  eigin  persónu  fundið,  hvert  Jón 
Ólafsson  kaptuga  Tril  afhenti,  útþýddi,  og  sina  sendi- 
mannlega  skyldu  gjörði  Ara  að  afsaka,  svo  sem  honum  til- 

ð  trúað  var,  hvert  brjef  og  þess  innihald  kapteinn  Trille 
með  mikiUi  æru  og  virðingu  upptók,  og  sagðist  þvilíkt  eru- 
semdar  tilskrif  af  nokkrum  ei  fyr  fengið  hafa,  og  sagði  það 
fyrir  kónginn  og  herrana  i  Englandi  koma  skyldi,  hvar 
með    hann    það    hjá   öðrum  sinum  brjefum  i  góða  forvörun 

10  niðurlagði. 


III.  KAR 

Pá  nú  Jóhannes  Suan  og  Jón  Olafsson  voru  af 
þeim  engelsku  kóngsskipum  aftur  til  Arnardals  á  land  komnir, 
fengu    þeir    sjer    þaðan    beinan  flutning  inn  í  Ögur  og  tók 

15  [Jóhann]  Suan  með  sjer  tvo  af  sinum  landsmönnum  þeim 
Frönsku  til  fylgdar  á  þessari  reisu,  sem  og  einnin  sina 
sögu  fyrir  höfuðsmanni  að  sanna,  hvernin  alt  um  skipsins 
tekt  tilgengið  hefði,  ásamt  kóng  Christiáns  4.  passbrjefi 
Dominigo    áður    útgefnu    á   kóngsins    straumum    hjer  við 

20  land,  sem  fyr  sagt  var.  Og  sem  þeir  i  Ögur  komu  hafði 
Ari  Magnússon  tilbúa  látið  hvað  þeir  til  þeirrar  reisu 
með  þurftu,  hesta,  tjald  og  annað.  Og  var  Jón  Olafsson 
forstjóri  þeirrar  ferðar.  Og  reistu  þeir  svo  i  Herrans  nafni 
af  stað  með    brjef    bóndans    Ara    til  höfuðsmannsins,    hver 

25  honum  allar  kringumstæður  þessarar  sendifarar  og  efnis 
undirvisuðu. 

Og  sem  þeir  komu  suður  i  Borgarfjörð  spurðu  þeir 
fyrst  þau  hrygðartiðindi  um  þau  miklu  rán  og  mannskaða, 
sem  skeð  hafði  i  Austfjörðum,  Vestmannaeyjum  og  i  Grinda- 

30  vik  þann  12.  Junii  1627  af  þeim  tyrknesku  reyfurum  og 
ránsmönnum,  sem  fyr  á  vikið  er,  og  þess  meir,  sem  þeir 
suður  á  landið  komu  þá  var  þess  meiri  uggur  og  ótti  á 
landsfólkinu  með  veini  og  grát. 


395 

Kom  Jón  Olafsson  svo  til  Bessastaða,  með  þessa  sína 
f\^lgjara,  og  fann  höfuðsmann  Holgeir  Rosenkranz 
fyrir  alþing,  og  afhenti  honum  brjef  bóndans  Ara,  af  hverju 
liann  vel  merkti  þessara  frönsku  manna  erindi,  og  það  að 
tvö  engelsk  kóngs  striðsskip  voru  fyrir  Vestfjörðum,  hvaraf  5 
hann  varð  stórlega  glaður,  og  hugði  strax  Jón  Olafsson 
aftur  um  hæl  vestur  senda  með  brjef  til  kóngsskipanna,  og 
biðja  þá  suður  fyrir  land  að  halda,  á  móti  þessum  ráns- 
mönnum.  En  um  tekt  á  þvi  franska  skipi  þóttist  hann  ei 
kunna  úr  að  ráða  þar  kóngsins  passa  áhrærði;  því  mundi  það  10 
«fni  til  herradags  [setjast  verða]  fyrir  kónginn  og  rikisins 
ráð,  en  lofaði  þó  þennan  Jóhannes  Suan  i  þessu  efni 
aðstoða  það  gæti,  takandi  svo  þennan  Jóhannes  Suan  og 
hans  fylgjara  til  sín  til  útsiglingar. 

En    af   því  höfuðsmaður  Holgeir  Rosenkranz  hafði  15 
um  þennan  tima  miklu  að  gegna  i  viðurbúningi  i  Seilunni, 
hvar    hann  Ijet  virki  gjöra  á  móti  þessum  ránsmönnum,    ef 
þar  koma  kynnu,  hvar  i  hann  [til]  varnar  skikkaði  alla  þá 
Islenska,  sem  til  Bessastaða  með  sinna  Ijena  afgiftir  komnir 
voru,    með    þeirra    mönnum,    og    vildi   höfuðsmaðiir  engum  20 
burtfararleyfi    gefa    fyr    en  vitnaðist  hvert  þessir  ránsmenn 
hjeldu.     Einnin   hafði    höfuðsmaður  til  sín  i  Seiluna  kallað 
þau  næstu  kaupför,   sem  voru  kaupskip  úr  Keílavik,    annað 
úr    Hafnaríirði,    þriðja   úr  Hóhninum.     Pessi  þrjú  skip  lágu 
til  varnar    með    höfuðsmannsskipinu  í  Seilunni,    með  þeirra  25 
innihafandi  skipsfólki  vel  til  búin.    Svo  og  hafði  hann  tilsett 
um  öU  Suðurnes  strandvakt  að  hafa  og  þessum  ránsmönnum 
landgang  að  vama. 

Og  sem  nú  Jón  Olafsson  hafði  eina  nótt  á  Bessa- 
stöðum  verið  og  átti  aftur  sem  fljótast  vestur  að  ferðast  með  30 
brjef  höfuðsmanns  til  þeirra  engelsku  kaptuga,  sem  fyr  er 
sagt,  kom  sú  fregn  sunnan,  að  þessi  tvö  ræningaskip  væri 
allareiðu  komin  að  Hafnarfirði,  og  ætlaði  að  leggja  inn  á 
Seiluna,  hvar  við  ferð  Jóns  Olafssonar  hindraðist,  og 
f jekk  befalning  að  biða,  þar  til  hann  til  sanns  vissi,  hvernin  35 
afgengi.  En  höfuðsmaður  skikkaði  öUum  vel  vara  á  taka  á 
sinni    bestillingu    til   varnar;    svo  og  var  Jóni  Olafssyni 

26 


396 

og  þeiin  frönsku  bifalaö  i  skansinn  að  fara  og  [á]  sfcykkj- 
unum  vara  að  taka  og  affyra  nær  þyrfti.  En  höfuðsmaöur 
með  sinum  þjenurum  og  mörgum  íslenskum  i  stórum  lát- 
únssöðlum   á  landi  riðu  til  umsjónar  og  aðgætni  með  löng- 

f>  um  stöngum,    svo  sem  hertýgjað  fólk  væri  að  sjá,    þá  sólin 
á  söðulbryggjurnar  skein. 

Og  þá  þeir  á  landi  voru  svo  til  varnar  búnir,  upp- 
byrjuðu  ránsskipin  að  leggja  inn  á  höfnina.  Og  þá  þeir  af 
skipunum  og  skansinum  það  sáu  fýruðu  þeir  nokkrum  stykkj- 

10  um  þeim  á  móti,  og  ránsmenn  i  sama  máta  af  sinum  skip- 
um  á  land  upp.  En  um  þetta  bil,  af  Guðs  tilsettu  ráði, 
bar  annað  reyfaraskipið  uppá  grynningar,  svo  það  stóð,  því 
fjörumikið  orðið  var;  var  það  það  skipið,  sem  það  her- 
tekna   fólk    á  var  og  mestalt  góssið.     Og  þá  hinir  það  sáu 

15  settu  hvorutveggju  út  sina  báta  að  flytja  fólk  og  góss  af 
þvi  standandi  skipi  á  hitt,  það  að  Ijetta,  svo  og  köstuðu 
þeir  út  miklu  tunnugóssi  af  mjöli,  öli  og  annari  votuvöru, 
sem  þyngst  var,  og  þeir  höfðu  á  dönsku  skipum  tekið,  hvað 
mestalt  til  lands  rak,  hvar  á  var  mark  kaupmannsins  B  o  g  a 

20  Nielssonar,  kaupmanns  á  Skutulsíirði,  hvert  Jón  Olafs- 
son  þekti  og  þar  af  vissi  að  Skutulsfjarðarhafnar  skip  mundi 
tekið  vera  af  þessum  ránsmönnum.  Og  sem  þeir  nú  i  þessu 
sjóarsvamli  og  íiutningi  skipanna  á  miUi  voru  Ijetu  þeir  Dönsku 
af  að  skjóta  á  þá,  bæði  af  skipunum  þeim  dönsku  og  skans- 

25  inum  (þvi  miður),  en  íslenskir  vildu  að  að  þeim  sem  mest 
skotið  væri  meðan  þeir  voru  i  þessu  svamli,  hvers  þeir  ei 
ráðið  fengu,  og  þvi  komst  þetta  ránsmannaskip  af  grynning- 
unum  með  aðfallinu,  og  sneru  svo  þessi  ránsskip  bæði  frá 
Seilunni,    og    sigldu    aftur   suður  fyrir  landið,  og  sást  ei  til 

30  þeirra  framar,  fyr  en  þeir  komu  i  Vestmannaeyjar  og  þar 
ræntu  i  Julio  mánuði.  Petta  skeði  skömmum  tima  fyrir 
alþing  að  þessi  skip  fyrir  Seiluna  komu,  og  því  reið  höfuðs- 
maður  og  enginn  þeirra,  er  þann  tima  áBessastöðum  voru 
uppá  alþing  það  sumar  vegna  uggs  og  ótta. 


397 


IV.  KAP. 

Og  sem  þetta  alt  afstaðið  var,  og  Jón  Olafsson  ætlaði 
frá  Bessastöðnm  að  ferðast  aftur  hingað  vestur  með 
brjef  höfuðsmanns  til  þeirra  engelsku  kapteina,  með  hver 
sýslumanninum  Ara  Magnússyni  tilskrifað  og  skikkað  var  5 
hið  fljótasta  til  kóngsskipanna  að  senda,  hvar  sem  til  þeirra 
hjer  vestra  spurðist,  hverjir  af  höfuðsmanni  [beðnir]  voru 
suður  fyrir  landið  sigla,  og  þessa  ránsmenn  upp  að  leita  og 
i  hel  slá  ef  gætu.  En  J  ó  n  i  var  bíf alað  af  höfuðsmanni  nótt 
og  dag  að  ríða  hið  fljótasta;  hvað  Jón  og  gjörði,  og  á  10 
fjórum  eða  fimm  dögum  frá  Bessastöðum  komst  heim  i 
Ögur,  og  þessi  brjef  Ara  Magnússyni  afhenti,  með 
hver  hann  síðan  Jón  Olafsson  til  [þeirra]  engelsku  kap- 
tuga  sendi,  þeim  þau  að  afhenda,  hvað  hann  siðan  trúlega 
gjörði,  og  þeim  þar  um  undirrjettaði  sem  þá  komið  var,  16 
hverju  þeir  vel  tóku  og  sig  til  siglingar  bjuggu  suður  fyrir 
landið  þessa  ránsmenn  að  hitta,  hverra  þeir  þó  ei  varir 
urðu,  og  sigldu  svo  aftur  hingað  vestur  fyrir  landið. 

En    áður   Jón    við    höfuðsmann    á    Bessastöðum  skildi 
bað    hann    hann    við    velvísa    íslands  reiðara  í  Kaupinhafn  20 
tilhlutast,  innbyggjaranna  vegna  í  ísafjarðarsýslu,  nær  fram 
kæmi,  að  þeir  vildu  annað  kaupfar  með  almúgans  nauðsyn 
hingað    á    Skutulsfjarðareyrar  höfn  senda  þetta  sumar  eður 
haust    ahnúgans  vegna,    sem  ei  gætu  aðrar  hafnir  til  kaup- 
skapar    heimsótt;    hvar  um  höfuðsmaður  Holgeir  Rosen-  25 
kranz    lofaði   í    góðri   tilhlutun    að  vera    að   ske  skyldi  ef 
mögulegt  væri,  hvert  sitt  loforð  hann  trúlega  efnt  hafði,  því 
um  haustið  snemma  kom  hingað  á  Skutulsfjarðarhöfn  kaupskip 
með  nauðsynlega  vöru  af  Islands  compagnii  útsent  á  báðar  þessar 
hafnir.    Kaupmenn  hjetu  .  .  .,  þeir  sögðu,    að  höfuðsmaður  30 
og  öll  kaupför  utan  Vestmannaeyja,  Djúpavogs,  Grindavíkur  og 
Skutulsfjarðar  skip,  hefðu  lukkulega  [heim  komist],  og  meintu 
þeir  þau  4  skip  af  Tyrkjum  tekin  verið  hafa.  Einnin  kom  með 

26* 


398 

þessu  danskt  varnarskip,  af  vorum  kóngi  hingaö  sent,  að 
leita  eftir  þessum  ránsmönnum,  en  þeir  urðu  þeirra  í  sjón- 
um  hvergi  varir,  og  þetta  sögðu  þeir  aö  skeð  hefði  af  for- 
lagi  höfuðsmanns  Holgeirs  Rosenkranz.    Svo   og  sögðu 

5  þeir  að  Jóhann  Suan  og  hans  fylgjarar  þeir  Frönsku, 
hefðu  vel  fram  komist,  og  höfuðsmaður  hefði  þeim  sjálfur 
uppá  slotið  fylgt  fyrir  kóngl.  Majest.  og  herrana  og  þeirra  mál- 
efni  framborið,  og  hefði  kóngChristiáni  4.  stórlega  iUa  likað, 
að    Dominigo    og  hans  skip  skyldi  svo  nærri  landi    og    á 

10  hans  straumum  móti  hans  eigin  passa  tekið  hafa  verið 
svo  trássuglega,  og  lofaði  hið  íijótasta  hjer  um  kóng  Jacob^) 
i  Englandi  tilskrifa,  að  Dominigo  og  hans  skip  með  til- 
bæri[legu]  skaðagjaldi  skyldi  aftur  laust  látast,  hvað  og  ári 
siðar    úr    Englandi    spurðist    að    gjört  verið  hefði,  og  kóng 

15  Jacob  hefði  og  þetta  illa  likað,  að  þeir  þá  svo  nærri  landi 
liggjandi  tekið  [hefðu],  á  danska  kóngs  straumum,  hvar  af 
orsakast  hefði  mátt  óeining  kónganna  á  miUi  og  þeirra  undir- 
sáta,  hvar  fyrir  kaptugarnir  Húuk  og  Trille  mættu  kóng 
Jacobs  ógunst,  og  lá  við  að  meiri  skaða  hrept  hefði,  hefði 

20  ei  Dominigo  það  sjálfur  afplánað,  þar  hann  var  sáttur 
með,  að  sitt  skip  og  góss  aftur  fjekk. 


V.  KAP. 

Arið  eftir,  Anno  1628,  kom  samihöfuðsmaður,  Holgeir 
Rosenkranz,  hingað  til  lands  í  Seiluna  á  dönsku  stríðs- 
25  skipi.  Sömuleiðis  voru  og  önnur  tvö  dönsk  varnarskip 
hingað  undir  landið  send,  að  krissa^)  i  sjónum,  og  taka 
þessa  ránsmenn,  ef  þeirra  varir  yröu,  hvað  ei  skeði.  Einnin 
sendi  kóng  Jacob  af  Englandi  til  íslands  2  stríðsskip  sama 


*)  ^á.   rjeði   Karl   1.   ríkjum   á   Englandi   einsog  kunnugt  er,   svo 
þetta  er  misritað. 

')  d.  krydse,  sigla  til  og  frá. 


399 

erindis,  og  að  þeim  engelsku  íiskiduggum  að  gæta.  Pessir 
sögðu  þær  frjettir,  að  á  Englandsstraumum  hefðu  á  þessu 
forári  13  tyrknesk  skip  af  Engelskum  tekin  og  i  sjó  skotin 
verið,  sem  til  íslands  hefðu  fara  ætlað.  En  hvorugt  þess- 
ara  ára  Anno  1628  og  Anno  1629  urðu  varnarskipin  neinna  5 
ránsmanna  varir,  hvorki  i  sjónum  eður  undir  landinu,  hver 
þó  hjer  bæði  þessi  sumur  bæði  dönsk  og  engelsk  [voru], 
og  er  hjer  um  að  þessu  sinni  ei  íleira  að  skrifa. 

Liðu  nú  svo  timar  fram,  að  ei  neitt  sjerlegt  skrifverð- 
ugt  viðbar,  og  var  Jón  Olafsson  hjá  ættfólki  sínu  i  Alfta-  10 
íirði  þess  á  milli  er  hann  var  ei  hjá  Ara  Magnússyni 
eður  öðrum  höfðingmönnum  vel  látinn.  Og  um  þennan 
tima  eggjaði  ættfólk  Jóns  Olafssonar  [hann]  á  að  stað- 
festa  sitt  ráð  með  ektaskaparefnum  og  erlegu  hjónabandi; 
hverjum  þeirra  ráðum  hann  aðhlýddist,  og  i  Guðs  trausti  15 
eftir  forsettu  ráði  leitaði  ektaskaparmála  til  erlegrar  sæmdar- 
stúlku,  Ingibjargar  Olafsdóttur,  hver  eð  þá  til  vistar 
og  veru  var  á  Eyri  við  Seyðisfjörð  hjá  þeim  heiðurshjónum 
Jóni  Magnússyni  yngra  og  Ingveldi  Guðmunds- 
dóttir.  Pessi  Ingibjörg  var  dóttir  Sr.  Olafs  [Sveins-  20 
sonar],  er  haldið  hafði  Stað  i  Súgandafirði,  en  systir  Rand- 
iðar  Ólafsdóttir,  er  Halldór  Olafsson  bróðir  Jóns 
átti.  Og  eftir  góðum  Guðs  vilja  ektaði  hann  tjeða  Ingi- 
björgu,  og  var  þeirra  brauðkaup  haldið  á  Eyri  við  Seyðis- 
fjörð,  og  reistu  þau  svo  bú  um  vorið  á  Tröð  við  Alftafjörð.  25 


VI.  KAP. 

Nú  sem  Jón  Olafsson  var  fyrir  nokkrum  [timagiftur] 
og  sat  í  sinum  búskap,  en  hafði  litla  eður  enga  undirhold- 
ningu  eður  uppheldi  af  sinni  fyrri  kóngl.  Majtt.  þjenustu, 
en  var  bágt  um  að  vinna  vegna  síns  handarskaða  og  veik-  30 
leika,  kom  honum  i  hug  að  freista  við  háyfirvald  og  þá  óst- 
indianisku  reiðara  (i  hvers  þjenustu  hann  þennan  handar- 
skaða  fengið  hafði),  hvort  þeir  vildi  sjer  ei  i  sinni  nauðsyn 


400 

nokkurs  til  lífsuppheldis  unna,  af  sínum  góðum  geðsmunum 
og  sannsýnilegri  guðhræðslu,  hvar  um  hann  fyrir  þá 
auðmjúklega  supliceraði  skrifiega,  og  bað  velvisan  íslands 
compagniins  kaupmann  á  Skutulsfjarðareyri  ...  hjer 
5  um  við  þá  sinna  vegna  i  framkvæmd  vera  og  þeirra 
andsvar  hjer  uppá  sjer  aftur  færa,  hvað  tilsegðu.  Og  eftir 
þvi  þann  tima  svo  tilhagaðist  að  sá  constabel  eður  byssu- 
skytta,  sem  uppá  stykkin  og  skansinn  i  Vestmannaeyjum 
vaktað  hafði,  var  fráfallinn,  og  annan  velforfarinn  mann  til 

10  þess  embættis  i  hans  stað  þurfti  þar  til  að  setja,  þá  var 
Jón  Olafsson  (hver  lengi  áður  kóngsins  byssuskytta  verið 
hafði),  þar  til  af  yfirvaldinu  og  reiðurunum  kjörinn  og 
skikkaður  constabel  eður  byssuskytta  á  skansinum  i  Vest- 
mannaeyjum    vera,    og    allan    stríðstilbúning  þar  vakta,    og 

15  umsjón  hafa;  svo  og  innbyggjurunum  þar  striðsorðu  kenna, 
og  þeim  upp  á  munstring  að  halda  einu  sinni  i  hverri  viku, 
svo  fólkið  liðugari  og  vanari  til  væri,  þá  til  þyrfti  að  taka, 
hverju  öllu  Jón  Olafsson  trúlega  og  kostgæfilega  fram- 
fylgdi,  og  gjörði  þann  tima  hann  til  Vestmannaeyja  kom  og 

20  þar  dvaldist,  svo  sem  vitnisburður  umboðsmannsins  Nielsar 
Clemenssonar  (honum  útgeíinn  þá  þaðan  burt  vjek), 
útvísar  og  inniheldur  um  hans  erlega  höndlun  og  breytni 
með  frómlegu  og  guðrækilegu  dagfari  i  umgengni  við  sjer- 
hvern  meðan  þar  dvaldist,  datum  Anno  1640,  17.  Julii^).    En 

25  fyrir    þessa    sina    þjónustu,    ómak  og  embættistilsjón  skyldi 

hann    hafa    fría    jörð  og  bústað  þar  i  Eyjunum,  án  alls  af- 

gjalds,    item    daglega    mat    og  drykk  i  Dönsku  húsum,    hjá 

umboðsmanni,  og  þar  til  annað  víst  kaup,  árlega  50  vættir. 

tá  nú  Jón  Olafsson  þennan  boðskap  með  kóngsbrjefi 

30  fjekk  bjó  hann  sig  með  kvinnu  og  barni  strax  til  ferðar 
um  sumarið,  og  ofurgaf  svo  sína  bújörð  hjer  Eyrardal,  hvar 
hann  hafði  11  ár  búið,  en  seldi  sina  búshluti  hjer  með  öðru 
þvi  ei  gat  með  sjer  haft  fyrir  hesta  og  annað,  sem  til  ferð- 
arinnar  þurfti,  og  reisti  svo  hjeðan  með  bæn  og  blessan  og 

35  góðum  viðskilnaði.  A  hverri  sinni  suðurreisu  hann  marga 
góða  og  göfuga  höfðingsmenn  heimsótti,  sem  voru  á  meðal 

^)  Vitnisburður  þessi  er  prentaður  hjer  að  aftan  í  viðaukunum. 


401 

annara  I'orleifur  Magnússon  á  Hlíðarenda,  Vigfús 
Oíslason  á  Hvoli^),  Cláus  Eyjúlfsson,  og  aðrir  fleiri, 
hverjir  hann  heiðarlega  meðtóku  og  góðan  greiða  veittu. 
Komst  svo  af  Eyjasandi  með  beinum  flutningi  út  í  Vest- 
mannaeyjar,  og  var  þar  af  umboðsmanni  Niels  Clemens-  5 
syni  vel  tekinn  og  bújörð  fengin  til  heimilisveru  fyrir 
sig  og  sina,  en  hafði  sjálfur  mat  og  drykk  daglega  i 
Dönsku  húsum,  hvar  hann  var  og  oftast  skansinum  og 
stríðstilbúnaðnum  umsjón  og  vöktun  að  veita  eftir  sinni  til- 
trúaðri  embættisskyldu,  en  á  næturnar  var  hann  heima  á  10 
sinum  bústað  hjá  sinni  kvinnu  og  öðru  fólki,  hverri  dag- 
lega  til  hverrar  máltíðar  úr  Dönsku  húsum  sent  var  ein 
kanna  bjórs  og  3  eða  4  brauðkökur.  Fjell  Jóni  Olafs- 
syni  þar  vel  að  vera  i  fyrstunni,  þvi  allir  Ijetu  hann 
vel.  En  hans  kona,  Ingibjörg  Olafsdóttir,  kunni  ei  þar  15 
við  landslag  og  undi  sjer  með  engu  móti  þar  að  vera, 
hvaraf  hún  um  síðir  sturlun  og  langsemi  með  óyndi  [fjekk] ; 
hvar  fyrir  Jón  Olafsson  varð  henni  að  lofa  þaðan  að  vikja 
og  vestur  aftur,  hvað  hann  varð  um  sumarið  eftir  að  fram- 
kvæma,  og  varð  svo  hennar  vegna,  móti  sinum  eigin  vilja  20 
og  ásetningi  i  fyrstu,  þaðan  að  rýma  með  sitt  fólk.  Og 
Ijet  umboðsmaður  upp  á  sinn  eiginn  kostnað  hann  svo  með 
öllu  sinu  á  land  flytja,  og  skrifaði  með  honum  mörgum 
góðum  mönnum  til,  og  bað  þá  honum  styrk,  aðstoð  og  greið- 
skap  að  veita  til  þessarar  hans  vesturferðar,  hvað  þeir  og  25 
gjörðu  gefandi  honum  hesta  og  annað,  sem  hann  til  þeirrar 
ferðar  með  þurfti.  Ferðaðist  hann  svo  með  sitt  fólk  vestur 
i  Alftafjörð,  og  kom  þangað  um  sumarið  eftir  alþing.  Voru 
þá  allar  jarðir  þar  i  sveit  bygðar,  svo  Jón  kunni  það  ár 
þar  ei  bústað  að  fá;  þvi  varð  hann  sjer  vist^rveru  fyrir  30 
sig,  konu  sina  og  barn,  hjá  fólki  sinu  að  útvega,  það  eftir 
var  ársins. 


^)  sýslumaður  í  Rangárvallasýslu,  f  1647. 


402 


VII.   KAR 

Um  haustið  þessa  árs  bar  svo  við,  [að]  Arni  Jónssoiiy 
hvalaskutlari,  er  þá  bjó  í  Hattardal  meira,  ferðaðist  heiman 
og  ætlaði  til  róðra  í  Vigur,  og  fór  út  eftir  Alftaíirði  norð- 
5  antil  og  kom  við  á  Dvergasteini,  þar  þau  voru.  Komlngi- 
björg  Olafsdóttir,  kvinna  Jóns  Olafssonar,  og  bað 
hann  um  ílutning  yíir  undir  Kambnes,  þvi  hún  ætlaði  til 
Eyrar  í  Seyðisíirði  þau  hjón  Jón  Magnússon  og  Ing- 
veldi  Gruðmundsdóttur  að  íinna.     Meintu  menn  hennar 

10  erindi  vera  mundi  að  fá  hjá  þeim  jörð  til  ábýlis  eftirkom- 
andi.  Og  eftir  hennar  umbeiðni  veitti  Arni  henni  far. 
Stje  hún  svo  á  skip  til  Arna,  og  sigldi  hann  svo  hægan 
byr  alt  fram  undan  Tröð  hjá  Súðavík;  þá  kom  garður  í 
seglið    og    sló    skipinu    um  koU,  svo  hvolfdi.     En  Arni  og 

15  hans  hásetar,  fyrir  Guðs  ,  aðstoð,  komust  á  kjöl,  og  voru 
úr  landi  sóktir  og  varð  hjálpað  af  Porkeli  Svartssj^niy 
ábúanda  [á]  Tröð,  og  lífs  á  land  íiuttir.  En  konan  Ingi- 
björg  náðist  látin,  og  hafði  brennivinsílösku  uppbundið 
á  beltið  innan  undir  hempunni,  er  hún  ætlaði  að  gefa  þeim 

20  hjóntim  á  Eyri,  og  var  hún  liðin  svo  á  land  íiutt  til  Traðar, 
og  þar  hennar  likami  til  moldar  búinn,  og  til  Eyrar 
i  Seyöisfirði  til  greftrunar  flutt,  hvar  hún  hvilir.  En  eftir 
þann  garð,  er  skipið  tapaðist,  hafði  hvita  logn  [verið]  alt 
til    kvölds,    hvað    öllum    þótti   undarlegt.     En  að  sögn  var 

25  sagt,  að  Ingibjörgu  þessari  hefði  komið  til  við  eina  konu 
i  Vestmannaeyjum  veturinn  fyr,  svo  þær  deildu,  og 
hafði  þessi  kona  átt  að  segja,  að  hún  mundi  ei  oftsinnis 
hjer  eftir  við  sig  deila,  þvilngibjörg  mundi  aftur  á  Vest- 
fjörðu   komast,    og    þar    i    sjó  drukkna,  hvað  og  skeði  með 

30  þeim  aðburðum,  sem  nú  var  frá  sagt.  En  Arni  og  hans 
hásetar  komust  vel  til  sinnar  heilbrigði  aftur  og  fóru  svo 
sem  þeir  sjer  i  fyrstu  ásett  höfðu.  Var  nú  Jón  Ólafs- 
son  einmana    ekkjumaður  eftir  þessa  sina  fyrri  konu,    með 


403 

sínum  laungetna  syni  Christofor  Boga  um  nokkra  tíma 
þar  eftir,  hver  eð  þann  sama  vetur  andaðist  hálfum  mánuði 
eftir  jól. 


VIII.   KAP. 

Hjer   eftir  að  nokkrum  tima  frá  liðnum  hvarflaði  Jóni  5 
Ólafssyni    aftur    í    hug    sig    að    staðfesta   aftur  i  erlegum 
ektaskap,  og  leitaði  sjer  til  ektamaka  erlegrar  sæmdarstúlku 
forbjargar  Einarsdóttir,  er  þá  var  ráðsstúlka  hjá  Jóni 
forgeirssyni,    er   þann    tima    bjó    á  Uppsölum  í  Seyðis- 
firði,  hvað  eftir  góðum  Guðs  vilja,  stúlkunnar  og  giftingar-  10 
manna    samþykki  fjekk  Jón  Olafsson  þessa  Porbjörgu 
Einarsdóttir  sjer  til  ektakvinnu,    og  reisti  bú  með  henni 
á    Uppsölum    i    Seyðisfirði,    hvar  þau  bjuggu  i  næstu  eftir- 
farandi  5  ár.     Siðan  sig  þaðan  fluttu  til  Eyrardals  við  Alfta- 
fjörð,    hvar  þau  og  bjuggu  i  samfeld  30  ár,    til   sins  dauða-  l^ 
dægurs,  sem  skeði  Anno  1()79. 


IX.  KAP. 

Um  allan  áðurnefndan  tima  sat  sá  virðuglegi  og  við- 
frægi  höfðingsmann  Ari  Magnússon  i  Ogri,  og  hafði 
lögsögn  yfir  Tsafjarðar-  og  Stranda-sýslum,  einnin  umboð  20 
yfir  Stranda,  Tsafjarðar  og  Aðalvikur  kóngl.  Majtt.  jörðum, 
er  svo  kallast,  en  siðar  eftir  Jón  Ólafsson  Færey  Stapa- 
syslu  og  -umboðs  haldara  fjekk  Sr.  Torf  i  Snæbjörnsson^) 
5  Alftafiarðarjarðir,  hverjum  hann  1  ár  í  forljening  hjelt, 
enAri  þær  að  þvi  ári  liðmi  tók  eftir  hann  i  forljening.  25 
Og  um  þann  tima  eður  nokkru  siðar  bygði  hann  Jóni 
Olafssyni  eina  af  þessum  kónglegrar  Majtts.  jörð- 
um  E^'-rardal  við  Alftafjörð  með  1  hundraðs  leigu  og  3 
kúgildum,  hvar  Jón  Olafsson  siðan  allan  sinn  aldur  á  bjó 
til  Guð   hann  burtkallaði  sem  fyr  segir.     En  þessum  Alfta-  30 

1)  pr.  á  Kirkjubóli  1616-1668.     (Sv.  Kíelsson  Prt.  bls  131). 


404 

fjarðar     forljenmgsjörðum     með     öðrum    fleirum    Ari  hjelt 
alla     sína     lífsfcið,     þar    til     Guð      hann     hjeðan     kallaði, 
hvað    eð    skeði    um    haustið    á   þvi   ári  Anno  1652  11.  Oc- 
tobris. 
5  Fjekk    Magnús  Magnússon^)    sama    ár  Alftafjarðar- 

og  Aðalvíkurjarðir  i  forljening  eftir  hann,  hverjum  hann 
enn  nú  heldur.  Um  þennan  tíma  hafði  Jón  Olafsson 
Ostindifar  supplicerað  til  kóngl.  Majtt.  Fridrichs 
3ja    um    þá    kónglegrar   Majtt.    jörð    EyrardaP),    sem  nú  á 

10  bjó,    að    hans    kóngl.  Majtt.   vildi    sjer  hennar  til  uppheldis 

•  um  sína  lífstið  náðuglega  unna  fri  án  afgjalds,  i  sinum 
aldurdómi  og  örvesi,  þar  hann  væri  ei  tilfær  sjer  atvinnu 
að  afla  á  sinni  handbjörg  sökum  þess  handarskaða,  sem 
hann    i    kóngl.   Majtt.  Christiáns  fjórða  þjónustu  fengið 

15  hafði  á  þeirri  óstindianisku  reisu;  uppá  hverja  suplicatiu 
Jón  Olafsson  hafði  ekkert  fyllilegt  svar  öðlast.  Og  þvi 
reisti  Jón  Ólafsson  suður  til  Öxarár  alþingis  herra  Ijens- 
herrann  velburðugan  Heinrik  Bjelke^)  að  finna  hjer  um 
árinu    eftir,    Anno  1653,    og  bað   hann   i  auðmiúkasta  máta 

20  hans  excellens  sig  hjer  um  stoða  hjá  kóngl.  Majtt.  Frid- 
rich  3ja,  hverju  Ijensherrann  honum  lofaði,  hvað  hann  og 
siöan  árinu  eftir  trúlega  framkvæmdi  við  kóngl.  Majtt., 
hvar  um  Ijensherrann  það  ár  um  sumarið  tilskrifaði  sinum 
fullmektugum    fóveta  á  Bessastöðum,    Thómasi  Niculás- 


*)  Sýslumaður  i  vesturhl.  Ísafjarðarsýslu  1652 — 81.  Sjá  formálann. 
Um  hann  hefur  próf  Finnur  Jónsson  skrifað  fyrir  framan  útgáfuna  í 
annál  hans  í  Safni  til  sögu  Islands  IV".  bls.  99—104.  Sjá  líka  Sýslum. 
B.  Ben.  II.  220-224. 

2)  Jón  Indíafari  hefur  sótt  um  þetta  líkl.  1650,  þvi  iil  er  konungs- 
brjef  til  Hinr.  Bjelke,  dags.  10.  Maí  1651,  þar  semkonungur  úrskurðar 
að  Jón  skuli  fá  jörð  í  Alftaíirði.  Brjefið  er  prentað  hjá  Magnúsi 
Ketilssyni  í  Forordninger  og  aabne  Breve  til  Island,  III.  bls.  41—42 
(Útdráttur  í  Norske  Rigsreg.  X,  bls.  210).  —  Einhverjar  vífilengiur 
hafa  þó  orðið  á  málinu,  því  víst  er  það,  að  Jón  fiekk  ekki  jörðina  fyr 
en  1654,  einsog  hjer  segir  á  eftir. 

')  Hinn  alkunni  höfuðsmaður  og  ríkisaðmíráll  (1615—83).  Æfi 
hans  má  lesa  meðal  annars  í  Hirðstjóraannál  Jóns  prófasts  Halldórs- 
sonar  (Safn  t.  s.  Ísl.  II,  bls.  745—752). 


405 

syni^),  svohljóðandi,  að  til  sín  komið  væri  kónglegt  missive 
að  Jón  Olafsson  Ostindifar  skyldi  þeirri  kóngl.  Majtt. 
jörð  Eyrardal  við  Álftafjörð  frí  og  frjálslega  njóta  sína 
lífstið  með  þeim  þremur  kúgildum,  þar  með  til  leigaburðar 
standa,  án  alls  eftirgjalds;  þvi  skikkar  Ijensherrann  fóvet-  5 
anum  Thómasi  að  láta  hann  þessarar  jarðar  eftir  þessu 
missive  njótandi  verða,  og  það  irin  i  kóngl.  Majtt.  jarðabók 
færa,  sem  og  einnin  það  skriflega  undirvisa  þeim  Alfta- 
fjarðarjarðir  i  forljening  hefði,  og  skyldi  árlega  í  hans  af- 
gift  til  Bessastaða  þar  fyrir  kvittast  þrir  rikisdalir  meðan  10 
Jón  Olafsson  lifði,  en  eftir  hans  afgang  skyldi  greind 
jörð  Eyrardalur  falla  aftur  til  umboðsins,  og  umboðshald- 
arinn  megi  hana  þá  undir  sitt  umboð  eftir  sinni  festu  frjáls- 
lega  aftur  meðtaka  af  eríingjum  Jóns,  og  þar  eftir  árlega 
til  Bessastaða  fuUri  afgift  svara,  sem  er  fjórtán  rikisdali  eitt  15 
ort.  Og  þetta  Ijensherrans  brjefs  innihald  tilskrifaði  fóvet- 
inn  Thómas  Niculásson  Magnúsi  Magnússyni,  er 
þessar  jarðir  þá  i  forljening  hafði,  hver  honum  greinda  jörð 
i  tje  Ijet  eftir  áðursögðu  Ijensherrans  og  fóvetans  brjefum, 
bverri  jörðu  Jón  Olafsson  siðan  til  alls  ágóða,  bæði  til  20 
hvalreka  og  annars,  frjálslega  hjelt  til  ábúðar  og  byggingar 
i  tuttugu  ár.  Um  hvem  tima  ár  eftir  ár  Jón  og  hans 
kvinna  PorbjörgEinarsdóttir  gjörðust  veik  eftir  aldur- 
dóms  hætti,  svo  þeirra  skilgetinn  sonur  Olafur  Jóns- 
son  hlaut  fyrir  þeim  að  vinna  með  sinni  hálfsystir  Por-  26 
björgu  Porsteinsdóttir,  hverja  hans  móðir  Porbjörg 
átti  við  öðrum  manui,  áður  en  Jóni  Olafss^^ni  giftist. 

En  þá  hans  elliburðir  meir  og  meir  á  jukust,  svo  hann 
gat  ei  með  höndunum  þjónað,  tók  hann  ungar  stúlkur  og 
pilta  til  kenslu  á  bók  að  læra  að  lesa  og  skrifa,  sem  og  30 
áður  fyrri  á  veturnar  meðan  i  sínum  búskap  var.  Pvi 
þessi  maður  var  þar  til  náttúraður  alt  frá  sinum 
barndómi,     sem   lesa    má    framan     til    i    þessari    bók,    svo 


^)  Hann  var  miður  þokkaður  á  Íslandi.  Sjá  um  hann  áðurgr.  rit 
í  Safni  til  s.  ísl.  11,  bls.  752—53  og  Ríkisrjettindi  íslands  eftir  Jón 
í*orkelsson  og  Einar  Arnórsson,  bls.  128 — 140. 


406 

margur  góður  maður  og  kvennpersóna  eru  fyrir  hans  til- 
sögn  [vel  iðkuðj  i  bóklegum  mentum  og  góðum  siðum,  sem 
hann  sínum  skólabörnum  i  ungdómi  tilhjelt,  með  kristilegum 
aga  og  umvöndun,  [og]  eru  nú  orðnar  góðar  og  guðhræddar 

5  persónur.  Pví  þessi  maður,  Jón  Ólafsson,  var  ráðsvinnur^ 
frómur  og  guðhræddur,  siðavandur  maður  i  sinni  umgengni, 
svo  og  stóð  hann  vel  og  trúlega  i  sínu  hreppstjórnarembætti 
mestallan  þann  tíma,  meðan  i  búskap  var.  En  eftir  þvi  a5 
elliburðir  meir  og  meir  á  þau  hjón  jukust,    og  eftir  náttúr- 

10  legan  sjúkdóm  kallaði  Guð  þessa  hans  kvinnu,  Porbjörgu 
Einarsdóttir  til  sinna  náða  burt  af  þessum  auma  heimi, 
Var  þá  Jón  Olafsson  einmana  ekkjumaður  eftir,  hana 
þreyjandi  i  sinum  aldurdómi  í  tvö  ár,  og  var  siðan  að  og 
var  þá  við  og  við  veikur,  þar  til  hann  um  vorið  tók  sótt,  úr 

15  hverri  hann  sætlega  í  Guði  burtsofnaði  með  bæn  og  ákalli 
til  sins  Endurlausnara,  Anno  1679  deginum  fyrir  krossmessu 
um  vorið^),    á  síns  aldurs  ári  áttatugasta  og  sjöunda. 


^)  o:  2.  Maí. 


ORÐAMUNUR. 


Einsog  getið  er  um  í  fonnálanum  er  hjer  einungis  tekinn  helsti 
orðamunurinn,  og  því  nær  eingöngu  úr  aðalhandritunum.  Hjer 
merkja: 

B  =  Handritas.  Bókmfjel.  92,  40. 

C  =  Hdr.  Landsbókasafnsins  405,  4*^. 

Ö  =  Ögursbók,  Ny  kgl.  Saml.  2076,  4*. 

D  =  Hdr.  Landsbókasafnsins  723,  4^ 

E  =  Hdr.  í  Árna  Magnússonar  safni  959,  4®. 

]^ar  sem  annara  handrita  er  getið  eru  þau  nefnd  með  númerum 
þeim,  er  tíðkast  í  skrám  bókasafna  þeirra,  er  þau  finnast  í.  Sbr.  for- 
málann.     Stærri  og  fyrri  talan  merkir  blaðsíðu,  minni  og  síðari  línu. 


1*  sitt,  bætt  við  í  C.  l^*  óskar,  beiðist  C.  —  3.  Inngangsbrjefiö 
finst  aðeins  í  ÖCE  og  2076  b,  auk  hinnar  þýðingarlausu  afskriftar  í 
617.  —  3*  furðanlegar,  föðurlegar  Ö.  —  3^  velgjörðir  Ö,  styðst  við  orða- 
lagið  í  C,  dásemdir  2076  b.  —  Frá  og  með  orðunum  „Elskulegir  vinir** 
og  til  orðanna  „veitt  hefir"  í  1.  6  er  öðruvísi  í  C;  þar  stendur:  Mjög 
furðanlegar  eru  þær  óteljanlegar  velgjörðir  míns  góða  Guðs,  hverjar 
hans  guðdómleg  gæska  mjer  svo  furðanlega  veitt  og  auðsýnt  hefur.  — 
3'  í  sveíhi  og  vöku,  vantar  í  C.  —  3^°  þjóða,  C  2076  b,  manna  Ö.  — 
4'  mörgum,  áheyrendum  C.  —  4^^  Guðs,  ÖC,  yðar  2076  b.  —  4^*  lífs  og 
sálar,  C  hefur  endirinn  þannig:  „sálar  og  líís,  í  Jesú  nafni.  Amen. 
Jón  Ólafsson  með  eigin  hendi".  Mjer  þykir  samt  h'klegra  að  textinn 
í  Ögursbók  sje  hjer  upprunalegri,  og  hef  því  fylgt  honum.  —  tJndir- 
skriftina  vantar  í  E.  —  5^  Hjer  byrjast  æfisagan  B.  —  6^^  sá . . .  Magnús- 
sona,  B,  vantar  í  Ö.  —  8^®  sumars  og  krossmessu,  þessi  staður  í  C  og 
617  sýnir  meðal  annars  að  C  er  eldra;  í  C  er  textinn  svona  og  ber 
saman  við  eldri  handritin,  en  i  617  stendur:  „um  sumarið  um  kross- 
messu".  —  8'*  Andrjesarmessu,  Marteinsmessu  B.  —  9^^  flotna  B, 
flosna  ÖC.  —  9^3  flæði  og  BÖ,  flæði  of  C.  —  lO^^  aldir  alda  Ö,  aUar 
aldir  BC.  —  lO^^  hægri  ÖB,  vinstri  C.  —  lO'*  áeggjan  Ö,  ávísan  B.  — 
ipo  og  bónda,  bæta  BC  við,  sl.  í  Ö.  —  IV^  eður . . .  skepnu,  sl.  Ö.  -  11" 


408 

skikkan  og,  bætir  C  við.  —  ll^^  vinnuhjón,  vinnuþjón  B.  —  12'  í*á, 
sl.  E;  skrifaðist  datum,  bætt  við  í  C.  —  12^  hinn  mikla,  þessi  orð  og 
út  kapítulann  vantar  í  B.  —  12»  ár  1661,  bætt  viö  i  C.  —  Trúels, 
nafnið  er  ritað  Traculus  í  BÖ,  Trochulus  C,  í  dönsku  þýðingunni  Ny 
kgl.  Sml.  2077  a  4®  Troilus ;  þetta  er  sjálfsagt  danska  nafnið  „Troels" 
(ísl.  Porgils),  Jeg  hef  því  sett  „Trúels"  í  textann,  því  svo  rituðu  Is- 
lendingar  á  þeim  timum  vanalega  danska  nafnið.  —  12*  er  síðasti,. 
þessi  orð  og  út  kapítulann  vantar  í  Ö,  og  líklega  hafa  þau  ekki  staðið 
í  frumriti  Jóns,  en  eru  einsog  fleira  i  C  skotið  inn  af  einhverjum 
fróðum  manni  öðrum.  Konráð  íslendingur  er  h'klega  af  ætt  J ó n s 
íslendings  og  Dýrfinnu  Gisladóttur,  sbr.  Sýslumannaæfir  Boga 
Benediktssonar  II,  bls.  14  og  496 — 497,  og  athugasemd  Jóns  Pjeturs- 
sonar  við  fyrra  staðinn.  —  13»^  hugleiddi  . . .  hljóðtal  BC,  okkar  hljóð- 
skraf  heyrði  Ö.  —  14^2  700,  7  C.  -  15^'  kölluðu  C,  kölsuðu  BÖ.  - 
16»  efri,  prentviUa  i  textanum  fyrir  „eftri**,  B,  aftari  C,  efri  Ö.  —  16" 
Hollandi  BC,  Skotlandi  Ö.  —  16*«  móðunni,  höfninni  C;  hinumegin 
og  gegnt  borginni  C,  sl.  ÖB.  —  16»»  Sæmund,  stundum  er  nafnið  í  B 
skrifað  Semund.  Að  nafnfallsendingin  ekki  er  skrifuð  með  virðist  líka 
styrkja  tilgátu  mína,  að  hjer  sje  um  enska  naínið  Simon  að  ræða.  — 
17'*  misjafnt  BC,  mislynt  Ö.  —  17«'  og. .  .mist,  C.  sl.  ÖB.  —  17^«  stál- 
hamri  BC,  járnhamri  Ö.  —  18"  Brommet,  Bremet  ÖB,  Bromel  C.  — 
20^'  8V0. .  .hagaðiÖ,  við  einn  framandi  sjer  svo  hagaði  B.  —  2P^  Vil- 
helm  ÖC,  Vilhjálm  B.  —  22'*  Kvinsborg,  Kvinzborg  B.  —  22"  bljesu 
ÖC,  bljesu  fagurt  B.  —  22*5  tvær,  sl.  B.  —  22*9  margslags  vara, 
þarfleg  vara  margslags  B.  —  23°  kokksins,  C,  kokks  BÖ.  —  23'**  sjálf 
Ö,  er  sjálf  snerust  C;  steikunum  Ö,  stykkjunum  B,  steikinni  C.  — 
23»^  til...ganga  Ö,  Ijetst  vilja  sakramentis  B.  -  23»'  gyll^nrðum  Ö, 
gullyrðum  B.  —  25"  í  þeim  C,  í  þann  ÖB.  -  26'^  5,  þeir  5  B.  —  26'» 
18  BD,  15  C,  80  Ö.  —  27^  Júnímánuði  C,  nýmánuði  BDÖ.  —  27» 
Mandaus,  svo  er  hann  víðast  kallaður  í  hdr.  á  öðrum  stöðum,  og  því 
hef  jeg  sett  hjer  þá  mynd  nafnsins;  á  þessum  stað  er  nafnið  í  BCDÖ 
ritað  Manda.  —  27'^  eyða,  hjer  bæta  ÖD  við  „og  eg  fyr  á  minst  hefí",. 
þessi  orð  standa  ekki  í  BC,  og  auk  þess  er  það  rangt  að  áður  sje 
getið  um  það  atvik.  —  28^*  luktri  höfn,  BCD  Buckhöfn  0-  —  30^  frá 
C,  sl.  BÖD.  -  8020  til  betalings  BC,  sl.  ÖD.  —  31'*  junkursins,  ÖCD, 
týjunkursins  B.  —  33'»  þegar  . .  .  unnir,  þessi  orð  vantar  í  BCD.  fau 
eru  líkl.  athugagrein,  sem  hafa  verið  skrifuð  á  spássíuna,  en  sá  sem 
hefur  skrifað  Ögursbók  hefur  tekið  þau  inn  í  textann.  —  33»^^^^  qj. 
.  .Kaupinhafn,  B,  sl.  Ö,  stytt  en  sömu  meiningar  i  CD.  —  35^"^«  það  . . 
kirkja  BC,  sl.  ÖD.  —  35«'  M.  Hr.  m.,  þannig  i  B,  M.  Herra  M.,  Ö,.M. 
H.  m.  C,  í  D  er  eyða  fyrir  nafninu.  —  36*  gáfna,  tilgáta  mín,  gjafa  B, 
gáfa  C,  bama  Ö,  þessi  orðamunur  virðist  benda  á  að  í  frumr.  hafi 
staðið  „gáfna".  —  37'^  járngjörð  BC,  gjörð  ÖD.  —  37^^  Trafn,  nafnið 
er  stundum  ritað  Tran.  —  38"-'»  og  . . .  erfð,  sl.  Ö.  —  38*«  Marín  BD, 
María  ÖC.  —  39^**  pungum  ÖBD,  reikningspeningum  C.  —  41*»  borið 
og,  BC,  sl.  ÖD.  —  43»o  hver,  tilgáta  mín  fyrir  „hann"  ÖC,  „sem" 
BD,    likl.    hefur   í    frumritinu    staðið    óglögt    skammstöfun   af  orðinu 


! 


409 

4ð»»  Maurus,  BC,  Mauritz  D,  Marcus  Ö.  —  45*8  kompáus  og  BC,  sl. 
ÖD.  —  47*  og  um  koll  BC,  sakaði  ei  en  það  fór  um  koll  Ö,  byltist 
það  um '  koU  D.  —  47«  voru  B,  sl.  ÖCD.  -  53^  í  voru  Ö,  voru  C, 
vuoxu[!]  B,  uxu  D.  —  61^  Korsor,  Korsor  C,  Corzor  BD,  Kortz  E, 
Kortsson  Ö.  -  62«  ofarlega  ÖDCE,  ovarlegaB[o:  óvarlega?]  —  62^^'^ 
nokkurt  . . .  þýðast   ÖE,  nokkurt  . . .  þiggja  B,  nokkurt  . . .  þekkjast  CD. 

—  62*0  í  8,  getgáta  mín,  18  ÖCDE,  8  B;  það  er  harðla  ólíklegt  að 
hann  hafi  verið  hermaður  í  18  ár  áður  en  hann  varð  byssuskytta  og 
er  því  líkl.  talan  rjett  í  B.  —  68*  brygði  ÖED,  byrgði  BC.  —  68*«  var 
. .  Önnu  BC,  lá  . . .  kvinnu  Ö,  svaf  . . .  kvinnu  D.  —  72*  Bleking,  tilg. 
fyrir  Bleyren  B,  Beiern  Ö,  Alech  C,  Bleiren  D,  Beiren  E.  —  72'^ 
Nafnið  Lauritz  er  ritað  í  CD  svona  á  þessum  stað,  annars  á  ýmsa 
vegu:  Laurus,  Larus,  Laurz,  Lortz  osfr.  —  72*^  inntappa  ÖCE,  inn- 
pakka  BD.  —  73«  bera  B,  auðsjáanl.  rjett,  gefa  ÖECD.  —  74^0  og  . . . 
meir,  sl.  B.  —  74"  hjer  um,  hjer  endar  bl.  38  í  B,  og  vantar  svo  eitt 
blað  í  það  hdr.  —  74^»  Samúel,  Emanúel  C.  —  74«*  leirhnyðju  2076  b  C, 
reyrhnyðju  ÖE.  —  74'^  leirform,  reyrform  Ö.  —  74*®  vel  sem  eg  E, 
vel  1  ^  [!]  2076  b,  sem  eg  CÖ.  —  14:^^  kopar  eða  það  sem,  . . .  ætlað 
2076  b  koparinn  sem  . .  .ætlaður  CÖ.  —  75^*  kóngi,  hjer  byrjar  B  aftur. 

—  78*8  Gjöglarar,  tilg.  fyrir  geiglarar  C,  Bigglarar  ÖBDE.  Máske  ætti 
þó  heldur  að  lesa  hjer:  Giglarar.  —  79*  barnið,  b.  Jesús  BD.  —  79^® 
TJldrich,  nafnið  er  í  hdr.  ýmisl.  ritað,  en  jeg  hef  valið  algengasta  rit- 
háttinn  í  þeim.  —  80^*  refelbusk,  refiJbusk  C,  sem  er  rjettara  hjer  en 
BÖ.  sem  hafa  „refeltusk^  -  80«^  Gedling  BCDE,  Gillding  Ö.  —  81" 
og  •  •  fy^S^  C'  öll  hans  herraleg  fylgd  Ö,  og  öll  hans  herrafj^gd  E, 
með  allri  sinni  fylgd  B,  með  sinni  fylgd  D.  Leshátturinn  í  B  og  D 
og  orðið  „herraleg"  í  Ö  benda  á,  að  hjer  hafa  ef  til  vill  orðin  í  1.  15 
verið  tekin  upp  aftur  í  ógáti  af  sumum  skrifurunum;  líkl.  er  þá  C 
nánast  því  rjetta  og  hef  jeg  því  fylgt  því  hdr.  hjer.  —  81^^  þeim  BD, 
þeim  6  C,  þess  ÖE.  —  ^^^**  baldýruðum,  stundum  ritað  hjer  og  ann- 
arsstaðar  „bardýruðum'^.  —  83*'  óguðlegustu  ÖCE,  ógurlegustu  BD.  — 
83*^  hjólbörum  C,  hjólkorum  BÖ,  sl.  DE.  —  86'  vamir,  vamarverjur 
B.  -  88*  þar  til  launa,  sl.  B.  —  88^»  og,  eða  D,  og  væri  B.  —  Kaíi- 
anum  88**— 89*«  er  sleppt  í  E.  —  89'^  vaktskrifarinn  ÖD,  vaktmeistar- 
inn  BC.  —  90'  rúndel,  orðið  er  í  hdr.  ýmist  ritað  svo  eða  þá  „rúndeil" 
og  „rúndjel**.  —  90*«  og  bestu  vinum,  sl.  ÖD.  —  92«^~*®  þann . . .  var  DC, 
þar. .  .var  Ö,  þar  til  einn  mann  inn,  sem  sendur  var  í  mína  vakt  á 
meðan  B.  —  93^«-"  Eg...yfir,  sl.  B.  -  94*'  Lynbeck  BD,  Linbech 
ÖE,  sl.  C,  —  9426  iiafni  hans  góðvild,  tilgáta  mín;  hafi  hans  g.  DÖ, 
hafi  hans  g.  hafnað  B,  hafi  hans  g.  reynt  E.  —  95*^"*^  minni  hendi 
ÖCDE,  manna  höndum  B.  —  95'*  inni  var  B,  sl.  Ö,  að  bjó  C,  bjó 
D.  —  96«  og  . . .  soldátar,  sl.  B.  —  96«  Orðið  hópmann  er  í  hdr.  sum- 
staðar  skrifað  „hofinann".  —  96*"  honum  ÖCE,  sl.  BD.  —  97^*  Lolliks, 
Lalix  BDE,  Lach  C;  jeg  hef  siðan  sannfærst  um  að  tilgáta  mín  er 
óþörf,  því  að  víau  er  sií  hugsun  rjett  hjá  mjer,  að  það  sje  átt  við  danska 
nafnið  á  fólki  frá  Lálandi  (Laalike,  Lollik),  en  Jón  Lidíafari  hefur 
vafalaust  íslenskaö  það  „Lálik",   og  ætti  því  að  rita  „Láliks"  í  text- 


410 

anum.  A  Lálandi  kvað  þann  dag  i  dag  tíðkast  lík  nafnvenja  sum- 
staðar.  —  97^8  Sindingahjeraði  BDE.  Sníðingahjeraði  Ö,  Gyrðingahjer- 
aöi  C.  —  98«*^-"  varð. .  .þjentum,  sl.  B.  —  100«  úr  Austursjónum,  „og 
ýmsum  löndum"  bætir  E  við,  og  sleppir  svo  kaíianum  hjeðan  og  til 
orðsins  „ósekja"  101^^—  10P~^  ei  fyrir  meir  B,  vafal.  rjett,  fyr  meir 
ÖDC.  —  101 1«  sú  stóra  flagg  BDC,  sú  stóra  íiaug  Ö.  —  104^*  öl  og 
fæðslu  DE,  alfæðslu  Ö,  öl  og  fæði  C,  öl  og  mat  B.  —  108"  sem,  hjer 
byrjar  eyða  í  D.  —  109'  Winter  C,  Vintur  Ö,  eyða  í  B.  —  109^«  á 
BE,  af  ÖC.  —  11021  jsfú,  hier  byrjar  D  aftur.  -  111^5  sekk  litlum  B, 
6  litlum  pungum  Ö.  —  113^-2  Yíirskriftina  vantar  í  Ö.  —  114'  lux- 
gutur,  luxgufiFur  B,  lúxguíFur  D,  laxgufur  Ö,  lagsbwar  C,  sbr.  at- 
hugasemd  við  þennan  stað  í  viðaukunum  hjer  að  aftan.  —  116*'  svo 
..í,  sl.  B.  —  122^*  fínn  maður,  tilgáta  mín,  fyrn  maður  BCD,  fyrir- 
maður  Ö.  —  124«^  loliegri  ÖE,  háloflegri  D,  Ijúflegri  BC.  —  1242^  Græn- 
lands,    í    hdr.  sumstaðar  ritað  Grenlands  og  Grynlands.  —  125^^  Rúss 

BD,  Rúls  Ö.  sl.  CE.  -  125^^  Skoster,  Skostor  B.  -  1272^  falkónur  C, 
kalkónur  BÖ.  —  128^^  gullbaldýruðu  D,  annars  er  þetta  orð  sumstaðar 
í  hdr.  ritað  „bardýruðu".  —  128^^  víns  . .  juku  DE,  öls,  matar  og  víns 
stórum    á   juku  B,    öls  og  matar  mikið  við  juku  Ö.  —  ISO^^  sína  fíólu 

BE,  sitt  fíól  ÖD.  —  13P3  sjálfum  mjög,  sl.  BDC.  —  135«  harpónajárni 
D,  harpónujárni  B,  harpóni  járni  Ö.  —  135^*^  á,  með  styttsta  hætti  um, 
l)ætir  B  við.  —  138^^  Noregur  náðist,  tilgáta  mín:  Noreg  náðist  B. 
Noreg  náðum  D,  vjer  náðum  Noregi  ÖE,  til  Noregs  náðist  C.  —  138^^ 
tilviljan,  tilfallandi  veiki  B.  —  144^2  Falk  B,  Falke  ÖDCE.  —  146'* 
með  ..  á  burt,  sl.  B;  hætti  eður,  sl.  D.  — 146^6  bljúgu  BE,  bjúgu  CDÖ. 

-  148^0  þá  hina  D,  hina  BE,  þá  Ö.  —  1493*^  vissi  DC,  segi  B,  sagði 
Ö.  —  1502«  með  þeim,  sl.  BD.  —  152^*^  sanngjarnlegu  ÖD,  sannarlegu 
B.  —  153"  og  dýrum  B,  og  svo  dýrum  C,  sl.  ÖDE.  —  1572»  ^5  ^^ka, 
tilgáta  mín:  að  taka  Ö,  að  sjer  að  taka  E,  að  innkaupa  C,  að  kaupa 
B,  orðsaka  D.  —  159  Kaflanum  um  Zacharías  er  sleppt  í  E.  —  165^* 
Holstis  ÖD,  Holst  BC.  —  166'  sængurstað,  sæmdarstað  B.  —  166*' 
bruggaði  B,  bruggað  D,  bruggandi  Ö.  —  169^°  báðu,  hjer  bætir  B  við; 
hverra  bæna  hann  naut  —  172^  standa  . . .  tilbaka  D,  standa  sv^o 
drambsamlega  standa  sjer  tilbaka  B,  stóð  á  bak  til  við  kóng  dramb- 
samlega  Ö.  —  172»*  sem  einn  hundur,  BC,  sl.  0»  sem  drambsamur 
hundur  D.  —  172^1  því  B,  þvi  að  ÖD.  —  IW^  minnst  BD,  minnsta 
ÖCE.  —  l^ö^"  óstutt  BD,  stutt  Ö,  öfugt  C.  —  176»  sjö,  hdr.  'sex'  sem 
hlýtur  að  vera  misritað  fyrir  „sjö".  —  176»*'  Björgvinsborgar,  í  hdr.  BD 
er  nafnið  víða  ritað  Bjargvin.  —  177^  Boye,  þannig  ritað  í  C,  BÖ  hafa 
Bogie,  BogeD.  —  177"  Spes  tilg.  fyrir  Fides  í  hdr.;  máske  hefur  það 
orð  verið  líka  misritað  í  frumritinu ;  sum  hdr.  greina  bæði  skipin  með 
að  kalla  annað  Fides  en  hitt  Fidis,  en  slíkt  nær  engri  átt.  —  Að  tvö 
skip  í  flotanum  hafi  heitið  eins  er  mjög  ólíklegt.  —  178'  hjerum.  Ö 
bætir  við:  að  þessu  sinni.  —  1782«  ökrum,  B  bætir  við:  að  sinni  akur- 
vinnu.  -  179"  Bjelke  ÖC,   Bjalke  BD.  —  179«»  af  honum  ÖE,  sl.  BD. 

—  18022  en  B,  er  ÖD.  —  181«  fengið,  gengið  C.  —  ISV"  uppdragast 
ÖC,  uppdagast  B.  -  181«i  Bordon  ÖBDE,  Berben  C.  —  182"-2»  á  . . 
æfi,   sl.   B.  —  18316  utan  . .  afhleypt,   sl.  B.  —  1863*  fyrri  ÖCE,    fyrsta 


411 

BD,  parti  sl.  B.  —  186«-'^  tilskikkan,  og  tilhlutun,  bætir  B  við.  Orðin 
„Hjer  ...  part"  einungis  í  Ö.  —  187^*  Colmucki  B,  Colmucke  D,  Col- 
muchi  ÖC.  —  188«*  ofbjóðs  DÖ,  ofboðs  B.  —  190^*-^»  ^g  . . .  upplyki, 
sl.  B.  —  190^®  og  . . .  eg  D,  og  hann  . . .  eg  Ö,  en  haon  spurði  hvað 
íyrir  einn  eg  B.  —  192^8  Demant  DCE,  Dement  B,  Semat  Ö.  —  193*» 
undir  . . .  hendi,  sl.  B.  —  193«*  örbenjar  ÖD,  örvar  B.  —  194^0  Caput 
de  Leo,  Caput  de  Feo  B.  —  194"  sínum  BDÖ,  sínum  sjúku  2076  b, 
sínum  mönnum  EC.  —  194«^  eftir  . . .  viðlá,  sl.  B.  —  1942^  vissu  C, 
2076  b,  sl.  ÖDB,  grunuðu  E;  þetta  orð  hefur  vafalaust  vantað  í  frum- 
ritið.  —  195*  en  C,  h'kl.  rjett,  sl.  Ö,  sem  BD.  —  1963-*  að  . .  .væri,  sl. 
B.  —  1971»-«'^  sá. .  .Knappstop  B,  Ö  hefur  hjer  aðeins  orðið  „Stop".  —  198*^ 
atvikaðist  C,  útvikaðist  B,  útvíkkaðist  Ö.  —  199^°  svefnherbergis,  silfur' 
herbergis  Ö.  —  200»  nokkurs  grass  ösku  D,  nokkri  grasösku  Ö,  nokkurs- 
konar  grasösku  B.  —  200^^  kvortjel  eður  B,  sl.  ÖD.  —  201  ^'^  í  nokkru  B,  mjög 
ÖC,  sl.  D.  —  201^*  Síam,  víða  ritað  Sían  í  hdr.  einsog  í  bók  flans  Nansens, 
og  væri  raáske  rjettast  að  halda  Jþeim  rithætti  alstaðar.  —  202*  Ter- 
nasseri  E,  Tranafer  B,  Ternassari  D,  Ternaseri  Ö,  jeg  hef  hjer  heldið 
rithætti   Ehdr.,    sem    er   rjettastur.    —    203^^    Claus,    ÖDE,    flans  BC. 

—  204^*  er,  sl.  hdr.  en  nauðsynlegt  meiningar  vegna  —  205^^  taxter- 
aðir  BC,  tracceraðir  D,  tacceraðir  Ö.  —  206*  flvers..er,  sl.  B.  —  206»^ 
fylgd  og  aðstoð  sl.  B.  -  207^-3  til  lífs . . . þóknan,  sl.  B.  —  208^  sem. . . 
vestan-útnyrðing,  sl.  B.  —  208^  reyndum  vjer  til,  boneruðum  svo  B.  — 
209**^  Lammers,  ritað  í  hdr.  á  ýmsa  vegu  Lammers  D,  Bonn!  B,  Lemer 
Ö  osfr.  —  20930  180  D,  100  BÖ,  150  C.  —  210^^  atkerisstrengurinn  B, 
vafal.  rjett,  atkerishringurinn  ÖDCE.  -  21V^  82  BD,  18  Ö.  —  211*»-*^ 
og  .  .  .  leikinn,  í  stað  þessa  kaíia  hefur  B  aðeins:  og  tók  til  sig  svo 
í  Ijós  að  leiða  að  mótlæti  tæki  í  vöxt  að  fara.  —  2113*^—»^  Pá  . . .  gleði 
sl.  B.  —  2133  til  agna,  sl.  B.  —  213^»  Plemen  C,  Clemen  ÖDB.  —  213" 
flantoD  Ö,  flantún  B,  flaton  C,  Hanthon  DE.  —  214*-»  Vilhjam  Draco 

B,  Vilhjalm  Drack  Ö,  Vilhelm  Draco  C,  Vilhjalm  Draco  D.  —  214" 
suðvestan  ÖD,  suðaustan  B.  —  215^°  glissandi  ÖD,  glossandi  B.  — 
216-^  landnorðurs  ÖD,  útnorðurs  B.  —  216«  3500  ÖDE,  3800  B.  —  218i» 
útskrifa  D,  uppskrifa  Ö,  útskýra  eður  skrifa  B.  —  219*^  kieldinafiski, 
Chieidinufishi  D,  Chieldinufiski  Ö,  keildýnufiski  B.  —  220^«  flabkanna 
D,  flakkanna  Ö.  —  221'«  mánudegi  ÖE,  likl.  rjett,  mánaðardegi  BCD. 

-  223^8  eitt...má,  sl.  B.  —  223^9  14,  4  B.  -  224^8  sjóöldu  Ö,  sjóólgu 
D,  sjáarólgu  B.  —  224*^  Jansson  D,  'Jensson  B,  Jónsson  Ö.  —  225^* 
þ&r  Ö,  líkl.  rjett,  því  BD.  —  225**-*3  hans  . . .  Amen,  sl.  B.  —  226^-" 
og  hann  . . .  hendur,  sl.  B.  —  226^^  tapass  D,  popass  C,  tapúss  B, 
tapús  Ö.  —  226*^  Bajador,  Bonador  B.  —  228*~^  og  sig  . . .  gleymast, 
sl.  B.  —  229^3  málfet,  málfaðmur  B.  —  229*^  Johan  de  Genti  Ö,  Jehan 
de  Gante  D,  Johum  De  Gnate  B.  —  233*^  crobgans  Ö,  corbgans  D, 
crotigans  B.  —  233^«  fjórða  lagi  ÖD,  fjörunni  lá  B.  —  233*^  pihvin  eður 
pichvin  D,  pihuin  eður  puchiuin  (?)  B,  pihum  eða  pichvin  Ö.  —  233*« 
og...æður,  sl.  B.  —  2W^  skiötte  ÖC,  skiutu  B,  sl.  D.  —  235^ simpher- 
phei,  sempherphei  B.  —  236«  glistu  BC,  listu  D,  litu  Ö.  —  237^3  þrjú 

C,  rjett,    einsog    sjá    má    á    því    sem   á    eftir   fer,    tvö    BDÖ.  —  239^* 

27 


412 

mórskur,  morskur  ÖD,  norskur  B.  —  241^  fótafari  B,  fótafarg  ÖDE, 
fótaferð  C.  —  242**  voru,  hjer  hefur  2076  b  á  eftir  orðin  „að  vjer  vor- 
um  nærri  komnir  að  spreng",  sem  vantar  í  hinum  hdr.  —  244^~^  Preto . .  . 
Belul  D,  Petro  Jóhann  eður  Jóhann  Belul  B,  Jóhann  Presbíter  0.  — 
244^*  í  vil  falla  D,  í  vil  blása  Ö,  vilja  falla  B.  —  245^«  og . . .  lands  sl. 
B.  —  248*«  treagel  B  (?),  treazel  D,  treagrit  Ö.  —  250^3  veður  B,  undur 
D,  vindur  Ö.  —  258''  riviere  E,  rofere  ÖD,  sl.  BC.  —  253^2  nær  DE, 
sl.  BÖ.  —  254^2  geyma  ÖD,  ganga  B.  —  255^^  Narsinga,  Nausynga  B, 
en  nafnið  ritað  rjett  þar  í  næstu  línu  sem  nafn  á  borginni.  —  Annars 
eru  nöfnin  i  þessum  kafla  eðlilega  mjög  afbökuð,  en  jeg  hef  leiðrjett 
þau  íiest  eftir  bók  Nansens,  sem  Jþau  eru  tekin  úr.  —  258^  grófgröni, 
groífgren,  Hans  Nansen,  grapgrone  B,  grasgrone  Ö,  grafgræni  D.  — 
258^3  grófgrön,  hjer  er  orðið  í  B  ritað  „grofgrön".  —  259^  Gallicia, 
Gallatia  hjá  HN.  —  259^  Rodes,  Rodyss  HN.  —  2591^  Damascum, 
Damascena  HN.  —  260^9  Hess,  nafnið  stundum  i  hdr.  ritað  Hetz.  — 
263®  fór. .  .kastalans,  fóru  vorir  kaupmenn  til  lands  og  kaptuginn  til 
kastalans  B.  —  264i<>  Herra,  tilgáta  mín  fyrir  „hjet"  i  ÖDB,  í  frum- 
ritinu  hefur  líklega  staðið  „h",  sem  ýmist  má  lesa  „hjet"  eða  „Herra". 
—  270^^  móru  B,  njóru  ÖDE.  —  271^  sjómanna,  tilg.  sjómann  D,  sjó- 
menn  ÖB.  —  27p3  carhanske,  í  hdr.  stundum  ritað  carcanske,  carco- 
niske  (ÖB),  caroniske  D  (t.  d.  á  bls.  293^'').  —  277^  fantasi  C,  fantate 
BD,  sl.  Ö.  —  28P-1<>  á.  .gafli  ÖD,  á  miðju  gólfi  B.  -  287^«  glampbirtu, 
eða:  glámbirtu  BD?  glamp  burtu  Ö.  —  288'^'  Prægier,  Prager  BDCÖ; 
þetta  orð  hefur  höf.  auðsjáanlega  borið  fram  sem  Prajer,  sbr.  athuga- 
semdina   neðanmáls.  —  290'^  málaferli  D,  misferli  B.  —  290^"   smeigt 

D,  smikt  BÖ  (=  d.  smykket?).  —  293^«  símitrer,  symitren  B.  —  296^ 
2^2  hundrað  Ö,  og  líkl.  á  líka  að  lesa  töluna  í  B  svo ;  22  hundruð  hund- 
raða  D.  —  296^^  cadmeda,  cadmada  Ö.  —  297^^  eimyrja,  ein  myrja 
BD.  —  298^*  sjái  þjer  ekki  B,  sjest  ekki  DC,  ájá  menn  ekki  Ö.  —  302«^ 
Sivile,  nafnið  ritað  oftast  svo  í  BD  en  stundum  Siveli,  Syvile  C,  Such 
Ö,  Sveli  E.  —  302=^1  jafníiatur  BD,  jafnan  flatur  Ö.  —  305«  til  kastalans 
B,  frá  kastalanum  ÖD.  —  305»^  1624  E  rjett,  1614  BCDÖ.  —  308*  og  í 
ÖD,  eður  B.  -  Slö^^  eður  journal,  sl.  Ö  eður  jackanal  B.  —  315^« 
glæpamann  ÖD,  galdramann  B.  —  322^'  þeir,  þeir  allir  hdr.,  en  þar 
sem  allir  kemur  rjett  á  eftir  er  það  óþarft  á  öðrum  hvorum  staðnum, 
og  hef  jeg  þvi  slept  því  hjer.  —  324^*  sem  ei  önduðust,  hjer  endar 
kaflinn  í  D,  og  er  svo  eyða  í  því  hdr.  aftur  að  orðunum  á  bls.  325'' 
„eftir  fóru  indíaniskir  kaupmenn  allir".  —  326^^  bandaði  BC,  bann- 
aði  DE,  bannaði  mjer  Ö.  —  327^^  að  venda,  að  vjer  hlutum  að  venda 
hdr.,  en  þar  sem  „urðum"  stendur  á  undan  verða  þessi  orð  óþörf  og 
meiningarlaus,  og  hef  jeg  því  felt  þau  úr.  —  328^^  sjö  fólksmyndir, 
vafasamt   hvort  í  B  og  og  D  stendur  „sjófólks  eða  sjö  fólks;   sjófólks 

E.  —  3391*  eilendur  B,  eylendur  D,  eylenskur  ÖE.  —  340«  fenggati  BE, 
fýrgati  ÖD,— 34020  viðleita  vildi  Ö,  viðleitaði  B,  viidi  leita  D.  —  34P« 
Sixtus,  svo  hjet  hann,  í  hdr.  er  hann  kallaður  ýmist  Siggus,  Sigs  eöa 
Sigfús;  í  frumhdr.  Jóns  Indíafara  hefur  líkl.  staöið  Sixtus  rjett,  en 
ógreinilega   skrifað.  —  34P®   Arntz,   nafnið    er   í   hdr.   ritað  á  marga 


413 

vegu :  Arnts,  Arneth,  Amtz,  osfr.  —  342^^  móni,  tilg.  móu  ÖDBE,  tnow 
C.  -  344*  80  BD,  30  Ö,  talan  er  mjög  ólíkleg.  —  3443i  sá  D,  sl.  BÖ.  —  347*8 
hljóp  á  BE,  hljóp  ÖD.  —  350^  öllum  óvitanlega  C,sl.  DÖ.  —  351*-^siðvenju 
og  dansvísu  ÖDE,  vísu  og  danslátum  B,  dansvísuC.  —  352^4  kjöUur  BÖCE, 
kjöUtur  D.  —  3ð2'3  mersusegl  C,  marsegl  ÖBDE.  —  353"  From  B, 
Frome  ÖDE.  —  354^^  Herrans,  sl.  BD.  —  355^  lífatkerskaðalstrengur 
BE,  lífatkerskaðalshringur  ÖD.  —  356^  Mutten  B,  Muttem  D,  Multen 
ÖE.  -  35728  oss  og  BE,  sl.  DÖ.  —  359«  Guð,  sl.  B.  -  3592»  nokkurs 
slags  D,  nokkurs  annars  slags  Ö,  nokkur  skip  eður  þjóðir  B.  —  360" 
sem  var  hjörtur,  sl.  B.  —  360*0  gripanna  ÖE,  gripina  BD.  —  36P^ 
sekkjaðir,  tilgáta  mín  fyrir  „serkjaðir"  ÖDB.  —  362^**  og. .  .meir  ÖE, 
sl.  BD.  —  363^~*  útgengið  . . .  nefndist,  þessi  staður  er  mjög  aíiagaður 
í  handritunum;  C  er  hjer  skást:  „úr  horginni  hafði  útgengið  er  þar 
lá,  sá  eð  Johel  eður  Jochel  nefndist";  hin  hdr.  sleppa  öll  orðunum 
„úr  borgÍDni,  er  þar  lá",  og  bæði  C  og  hin  hdr.  nefna  manninn  Jóhel, 
en  á  því,  sem  á  eftir  fer,  er  auðsjeð  að  það  er  bæjarnafnið.  Jeg  hef 
|)7Í  tekið  upp  viðbótina  úr  C,  en  breytt  „sá"  í  „sú",  og  hygg  jeg  að 
svo  muni  hafa  staðið  í  frumritinu.  —  363^*^  þráskjótandi  BC,  þar 
skjótandi  ÖDE.  —  363^*  hæringshússu  BC,  bússu  ÖD.  —  363^»  að  mestu 
leyti  C,  að  næsta  leyti  BD,  sl.  ÖE   —  364^5  upptugði  ÖD,  upptögg  B. 

—  366^8-  Cornelis,  tilg.  Comelie  B,  Cornelius  D.  —  368»  efst  ÖD,  eins 

B.  —  386**  En  DE,  og  B,  sl.  Ö.  —  369^«  Giæers  ÖB,  GræersD,  Gvers 

C.  —  36935  ny tum  ÖE,  yrðum  B,  værum  D.  —  369^8  ^ftir  orðinu  ,,vikur" 
er  í  Ö  með  nýlegri  hendi  skrifað  út  í  spássíuna  „31.  kap.";  engin 
kapitulaskiffci  í  BCDE.  —  370*°  írlenskum  B,  írskum  D,  innlenskura  Ö. 

—  370*»  Cork,  Corch  C,  Cortz  BD,  Corts  ÖE.  —  370*«  Stúart  C,  St.  ÖD. 
-  371  neðanmálsgr.  2.    Jeg    býst  við  að  innskotskafli  þessi  sje  varla 

úr  hinu  upprunalega  frumriti  Jóns  Indíafara.  Að  Jþeir  hafí  farið  52 
menn  á  stórbát  skipsins  til  Cork  frá  Youghal  er  ótrúlegt.  En  hugs- 
anlegt  væri  þó  að  jarlinn  hefði  boðið  Jþeim  til  Lismore,  herraseturs 
er  hann  átti  uppi  í  landi  í  litlum  bæ  samnefndum  við  Blackwater- 
tijótið,  og  gæti  orðin  „upp  til  Cork"  bent  á  það.  En  liklega  er  þetta 
þó  heldur  tilbúningur  einhvers,    sem   hefur  viljað  skreyta  frásögnina. 

—  ^^l^''  kvennmönnum  Ö,  kvinnum  BC,  kvennfólki  D.  —  372^^  snemma 
sl.  ÖD.  —  373^-^  og  Danmörk.  .siðvenja  er  BC,  sl.  ÖDE,  h'klega  er 
þessi  kafli  innsettur  af  Magnúsi  Magnússyni.  —  373»  undandrógust  D, 
hin  hdr.  umskrifa  þetta  öðruvisi.  —  373^^  með  það  B,  sl.  D,  væntu 
þess  Ö.  —  373*^—**  og  . . .  kunnugur  BC,  nema  hvað  C  sleppir  orðinu 
„maður";  sl.  ÖDE.  —  374«  helti  svo  úr  Ö,  hjelt  svo  upp  úr  B.  —  375» 
þessi  vondi  maður  BC,  sl.  ÖE,  sjálfur  D.  —  378**  taxta,  hjer  við  bæta 
BC:  „sem  var  þ&r  til  600  ríkisdala  með  kistu  og  öllu  því  í  henni  var", 
en  sleppa  aftur  á  móti  setningunni  „en  . . .  í  henni  var"  á  eftir  1.  27—28. 
Líklega  hefur  í  frumritinu  þessi  setning  staðið  út  á  spássíu,  og  því 
hafa  afskrifararnir  sett  hana  inn  á  ýmsum  stöðum.  Talan  600  hefur 
líklega  verið  ytst  í  h'nu,  seinasta  núllið  verið  ómáð  af  þegar  Magnús 
Magnússon  afskrifaði,  en  verið  máð  af  þegar  Ögursbók  og  D  voru 
skrifaðar.     En    setningiu    á   betur   við  á  síðari  staðnum,    og  því  held 

27* 


414 

jeg  henni  þar,  —  3782^  600  BC,  líkl.  r.iett,  60  ÖDE.  -  379^3  10,  hjer  er 
eyða  fyrir  orðinu  í  BDÖ;  C  iimskrifar  að  vanda;  í  frumhdr.  hefur 
orðið  verið  máð  eða  vantað.  —  379^®"^''  svo  hljóðaði. .  .fylgir  Ö,  svo 
hjóðander  [!]  sem  eftir  fylgir  í  íslensku  útlagt  B.  —  380^  elskelige  Ö, 
Elsku  kiæraB.—  380'^RegeringennÖ,  Regering  erB.  —380^^  Framar  ÖED, 
far  með  BC.  —  381^  hverra . . .  var.  innskot  í  B.  —  38 P^  mína  full- 
makt.  m.  f.  til  þessa.  Sagan  er  á  enda,  E;  í  D  kemur  svo  stuttur  út- 
dráttur  á  íslensku,  og  þar  á  eftir  er  ritað  með  nýlegrihendi:  „Vantar 
niðurlag  2.  hluta,  svo  1  hlað";  B  hefur  orðin:  „svo  hljóðandi  sem 
eftirfylgir  úr  dönsku  á  íslensku  útlagða.  —  382^  Kiendes,  Kendest  B. 

—  382»  her,  sl.  Ö;  vitterligt,  vitterlegt  B.  —  382^  och  Ö,  og  B.  —  382*og 
luduoner,  sl.  Ö.  —  382^  self,  sl.  Ö ;  til  stede  Ö,  til  staðer  B;  huis . . .  Tilkom- 
mer,  tvíritað  í  B.  —  382»  paa,  tilg.,  pa  B,  udi  Ö.  —  382"  haand  Ö,  hand  B. 

—  382"og^«  paa  Ö,  ritað  „á"  í  B.  —  382^*  ikke  Ö,  ekkj  B;  knappe  Ö, 
kneppe  B.  —  382^5  brod  Ö,  hraud  B.  —  382^7  ydmyg  B,  ydmigist  Ö; 
lader  Ö,  lauder  B.  —  382^8  fuHdmegtig  Ö,  fullmegtid  B.  Sofren  B, 
Sofrin  Ö.  —  382^9  Hudelse  Ö,  lydelse  B.  —  3822»  Gemitt  Ö,  gemott  B. 

—  383^  andsvare  Ö,  andsvara  B.  —  383^  Christeleg  B,  den  christenn  Ö.  — 
383»  vriggelig  Ö,  tryggelegre  B.  —  383^  haand  Ö,  hand  B.  -  383*  Kioben- 
haffn,  tilg.  Kaupinnhafnn  B,  Kiobenhavn  Ö.  —  383^  Islender,  sl.  Ö, 
hjer  endar  Ö  með  undirskriftinni.  —  383^^  greindra  2076  b,  hjer  eyða 
fyrir  orði  í  B,  og  með  nýlegri  hendi  skrifað  í  hana  „6  þúsund  dala", 
í  C  er  skrifað  „6000  dala".  —  384»  afliðnu,  tilgáta  fyrir  „á  liðnu  BC, 
liðnu  2076  b.  —  385.  Kapítulayfirskriftina  vantar  í  B.  —  385^  3  vikur 
C,  rjett,  6  vikur  B.  —  386«  sagði  þessu  668,  rotið  af  í  B.  —  3862»  ör- 
kumsl  C,  örkylms  B.  —  387»  á. .  .fjekk  C,  2076  b,  rotið  af  í  B.  —  387»  fyr 
C,  rotið  af  í  B.  —  387^5  Sixt,  Sigs  B.  —  387««-27  töku. .  .þarbeggja 
þeirra,  2076  b,  skorin  af  lína  í  B.  —  388^8  4  pör  sokka  2076  b,  skorið  af 
ÍB.  —  389^2-13  af.  .tók,  C,  rotið  í  B.  —  390»  bróður,  hjer  er  í  B  ritað 
á  eftir  með  annari  hendi:  „Halldór  áttihennar  systur  Randíði".  —  391^» 
þessara,  við  þessara  B.  —  391*"  Dominigo,  ritað  hjer  í  BDomminigo; 
franska  myndin  er  Dominique.  —  392**^  nokkurn  C,  rotið  af  í  B  — 
392»*  slúffa,  slofua  B.  —  392^*^  finna,  hið  fijótasta  finna  B,  sem  auðsýni- 
lega  er  misritun,  þar  sem  „fljótast"  er  komið  áður.  —  393^^  ætti,  óvíst 
hvort  hjer  á  að  lesa  „ætti"  eða  „ætlaði"  i  B.  —  393^^  Brommet,  ritað  hjer 
Brymul  í  B.  —  393»«  í  land..fluttir  C,  rotið  af  í  B.  —  394^0  árstalið 
1627  úti  á  spássíunni  í  B.  —  ^^ð*-^^'  ei  kunna  668,  C,  rotið  af  í  B; 
þvi  668,  rotið  af  í  B.  —  395"  setjast  verða  2076  b,  þessi  orð  eða  eitt- 
hvað  líkt  þeim  eru  nauðsynleg  meiningarinnar  vegna,  en  vantar  í  B.  — 
395^8  til  17,  sl.  B.  -  39534  jóns,  Jón  B.  —  396^  á  17,  sl.  B.  —  396»  látúns-,  ritað 
latungs  í  B.  —  396^1  mundi,  mundu  B.  -  396^8-29  og. .  .Seilunni  668,  rotið 
af  í  B.  —  396'*  á,  tvíritað  í  B.  —  397^  vestur  C,  vestur  aftur  B.  —  397' 
beðnir  C,  sl.  B  en  er  nauðsynlegt  meiningar  vegna.  —  397^'  þeirra,  668, 
2076  b,  sl.  B.  —  397^"  Kaupmenn  hjetu,  hjer  er  í  B  eyða  fyrir  nöfn- 
unum.  —  397*3  heim  komist  C,  vantar  í  B,  en  eitthvað  þess  háttar 
þarf  þó  að  vera  þar.  -  398'-»  fylgt. .  .málefni,  668,  rotið  í  B.  —  398'« 
hefðu,  sl.  B.  —  399'  af,   hefðu  af  B,  en  misritun,   þar  sem  „heföu"  er 


415 

rjett  á  undan.  —  399'  voru,  sl,  B,  en  nauðsynl.  meiningar  vegna; 
viö  landið  voru  C,  eftir  leituðu  668.  —  399"  hann  C,  sl.  B.  —  399*<> 
Sveinssonar,  í  B  hefur  verið  eyða  fyrir  nafninu,  og  i  hana  skrifað 
með  nýlegri  hendi  „Jónssonar",  sem  er  rangt,  sbr.  1.  athugasemdina 
á  bls.  390.  —  399"  fjörð . .  .vorið  668,  rotið  í  B.  —  399^^  tíma  giftur, 
668,  eyða  í  B.  —  40(P  velvísan,  velvisa  B ;  eyða  fyrir  nafninu  í  næstu  línu. 

—  400®  velforfarinn  668,  velforinn  !  B.  —  400^*  liðugari,  misritað  liðugar  í 
B.  —  400-®  Clemenssonar,  nafnið  ritar  hann  siálfur  svo  í  skjalinu,  sem  er 
prentað  hjer  aðaftan,  enhjer  og  á  nokkrum  stöðum  í  B  er  nafniðritað 
Clemusson(ar).  —  401^^  fjekk,  17,  sl.  B.  —  401^«  annað  668,  rotið  í  B.  —  402* 
að,  668,  sl.  B.  —  402"  á,  2076  b,  sl.  B.  -  402i»-2o  á  beltið . . .  Eyri  og  66S,  rotið 
í  B.  —  402«»  verið  668,  sl.  B.  -  403^«  -dægurs,  -dægur  B.  -  403^5  tók, 
tók  þær  B.  —  403^6  bygði  hann,  hann  bygði  B.  —  404«  [kalljaði, 
hvað  . . .  Anno,  skorið  ofan  af  h'nu  í  B,  og  sjást  aðeins  neðri  hlutar 
stafanna,  en  líklega  á  þo  svo  að  lesa,  að  þvi  er  ráða  má  af  C  og  668. 

—  404*°  excellens,  ritað  exilen[s]  i  B.  —  404**  Thómasi,  ritað  Tummase 
hjer  og  víðar  í  B.  —  405^  missive  668  rotið  í  B.  —  405^^  elliburðir . .  .jukust, 
668,  rotið  í  B.  —  406*  vel  iðkuð  C,  hjer  vantar  sögnina  í  B,  upptuktuð 
2076  b.  —  406*  og  eru  C,  er  B.  —  406^'  og  var  siðan  að,  þessi  orð 
eru  óljós,  annaðhvort  er  þetta  vestfirskt  orðatiltæki,  og  þýðir  þá 
„vera  að"  sama  sem  að  vera  nærri  því  í  kör,  vera  við  rúmið,  eða  þá 
þetta  er  byrjun  á  setningu,  sem  höf.  hefur  ekki  haldið  lengra  áfram, 
en  gleymt  að  strika  út.  Afskrifaramir  virðast  hafa  skilið  þessi  orð  á 
fyrra  veginn,  þannig  hefur  2076  b:  „(i  sínum  aidurdómi)  nær  í  kör 
um  tvö  ár  mjög  veikur",  C:  „(í  2  ár,)  og  var  nær  því  í  kör  (við  og 
við  veikleika  vegna)",  og  668:  (í  sínum  aldurdómi)  nær  í  tvö  ár  í 
kör,  (og  var  Jþá  við  og  við  veikur)".  —  406"  sjöunda,  „ári"  bætir  B 
við,  en  þar  sem  það  er  bersýnileg  tvíritun,  sleppi  eg  því  hjer. 


VIDAUKAR. 


I. 

UM  PJETUR  SKYTTU  OG  ÆTT  HANS. 

Menn  greinir  á  hver  niaður  Pjetur  Skytta  hafi  verið.  og 
hvorki  Espólín  nje  Jón  Halldórsson  nefna  hann  sem  hirð- 
stjóra  með  því  nafni.  En  þó  má  telja  víst  að  hann  sje  annað- 
hvort  sami  maðurinn  og  Pjetur  Trúlsson,  hirðstjóri  á  íslandí 
1493 — J495  eða  þá  Pjetur  Kláusson,  hirðstjóri  á  íslandi  1497 
— 1498;  þykir  mjer  líklegra  að  það  sje  Pjetur  Kláusson,  föður- 
nafnsins  vegna,  því  Trúls  (Troels)  er  danskt  nafn  en  ekki 
þýskt,  en  maðurinn  ættaður  frá  Hamborg.  —  I  ættartölubókum 
er  honum  stundum  blandað  saman  við  Pjetur  skyttu  Thomas- 
son  umboðsmann  á  Bessastöðum  1587 — 1589. 

I  brjefi  til  útgefandans  dags  25.  sept.  1907  kemur  Dr.  Jón 
forkelsson  landsskjalavörður  fram  með  skýringu  á  flækjum 
þessum.     Hljóðar  sá  kafli  brjefsins  svo: 

„Ættartölubækur  telja  svo,  að  Pétur  skytta  Thomasson, 
sem  umboðsmaður  var  á  Bessastöðum  1587 — 1589,  ætti  Ástríði 
Sigmundardóttur,  systur  Jóns  lögmanns,  sem  er  uppkominn 
maður  1476  og  deyr  1520;  telja  þær  Astríði  dána  1588,  og 
getur  þetta  á  eingan  hátt  staðizt.  Börn  þeirra  Péturs  og 
Astríðar  eru  talin  mörg,  og  meðal  þeirra  Jacob,  sem  umboðs- 
maður  var  í  Vestmannaeyjum  um  1620  og  opt  er  getið  í 
ferðabók  Síra  Ólafs  Egilssonar;  Jacob  Ijezt  1641.  SystirJacobs 
og  dóttir  Péturs  og  Astríðar  er  svo  talin  Marín  langamma 
Jóns  Indíafara.  En  þetta  er  alt  jafn-ómögulegt.  Það  er  ómögu- 
að  Jacob  Pétursson  hafi  verið  langömmubróðir,  og  Pétur 
Thomasson,  sem  umboðsmaður  var  1587 — 1589,  og  Astríður, 
sem  dó  1588,  hafi  verið  langalangafi  og  langalangamma  Jóns 
Indíafara,  sem  fæddur  var  1593. 

Hinsvegar  held  eg  megi  greiða  úr  þessu  svona: 

Pétur  skytta  var  einn  af  fylgurum  Diðriks  Pinings  1484 
og  þá  í  yfirreið  með  honum  hér  á  landi  (Fornbrjefasafn  VII, 
12 — 14).  Hafi  hann  staðnæmzt  hér  á  landi,  gæti  hann  tímans 
vegna  hafa  átt  systur  Jóns  lögmanns  Sigmundssonar,  og  mætti 


417 

hún  vel  hafa  heitið  Ástríður,  þó  að  ekki  finnist  hennar  getið 
í  bréfum.  Pétur  þessi  skytta  gæti  vel  verið  annaðhvort  sami 
maður  og  Pétur  Trúlsson,  sem  hér  var  hirðstjóri  1493 — 1495, 
ellegar  Pétur  Kláusson,  sem  hirðstjóri  var  1497. 

Marín  Pétursdóttir  ætti  því  að  vera  fædd  á  árunum  c. 
1494—1497.  Hana  átti  síra  Helgi  sonur  síra  Jóns  svenska 
Matthíassonar.  Síra  Jón  dó  1567,  og  ber  flestum  saman  um, 
að  hann  hafi  þá  verið  fjörgamall  maður,  og  gæti  hann  vel  hafa 
verið  fæddur  um  Jíkt  leyti  og  Jón  biskup  Arason,  c.  1484, 
eða  jafnvel  c.  1480.  Þegar  hann  kom  til  íslands  1530  gæti 
hann  því  hafa  verið  46—50  ára  gamall  og  Helgi  sonur  hans 
verið  svo  sem  uppkominn,  svo  að  miseldri  hans  og  Marínar 
hefði  ekki  þurft  að  vera  ýkjamikið.  Ekki  vita  menn  að  svo 
komnu,  hvar  Helgi  var  prestur. 

Hildur  Helgadóttir,  dóttir  þeirra  og  amma  Jóns  Indía- 
fara,  gæti  því  verið  fædd  c.  1535.  Hennar  maður  hét  Þor- 
steinii  Sveinsson. 

ÓlöfÞorsteinsdóttir,  dóttir  Hildar,  kona  Olafs  Jóns- 
sonar  á  Svarthamri  og  móðir  Jóns  Indíafara,  gæti  þá  verið 
fædd  c.  1560—1565 — 1570,  og  þá  kæmi  alt  vel  heim  við  það,  að 

Jón  Indíafari  sonur  hennur  er  fæddur  1593.  — " 

Þessi  tilgáta  Dr.  Jóns  er  mjög  líkleg  og  þekki  jeg  enga 
betri.  Þegar  frásögn  Jóns  Indíafara  er  borin  saman  við  Hirð- 
stjóraannál  Jóns  Halldórssonar  (Safn  t.  s.  ísl.  II,  bls.  661 — 62) 
sjest,  að  ef  Pjetur  Skytta  og  Pjetur  Trúlsson  er  sami  maður- 
inn,  hefir  hann  likl.  verið  myrtur  á  föstunni  1496  eða  1497;  en 
ef  það  er  Pjetur  Kláusson  verður  vígið  á  föstunni  1498  eða 
1499;  um  Benedikt  Hersten  (Histen),  eftirmann  hius  síðara  er 
fyrst  getið  1499  um  sumarið.  Marín  hefur  líklega  verið  fædd 
áður  en  faðir  hennar  var  veginn ;  það  lítur  líka  út  fyrir  að  þeir 
synir  Pjeturs,  Hannes  og  Melchior,  hafi  þá  verið  stálpaðir.  En  það 
sem  mjer  þykir  þó  ólíklegt,  er  að  Síra  Helgi  Jónsson  Matthías- 
sonar  og  Marín  Pjetursdóttir  hafi  verið  gifl.  Skyldi  það  ekki  vera 
blandað  málum,  og  vera  einhver  annar  Síra  Helgi  Jónsson? 
Úr  því  sje  jeg  mjer  ekki  fært  að  greiða  sem  stendur,  en  til- 
gáta  Dr.  Jóns  verður  að  vera  bæði  mjer  og  öðrum  fullnægjandi, 
fyrst  um  sinn,  þángað  til  ef  eitthvað  kann  að  koma  fram,  er 
skýri  málið  betur. 


418 


11. 
NIÐJATAL  JONS  ÓLAFSSONAR  INDÍAFARA. 

Hr.  Jóhann  Kristjánsson  ættfræðingur  í  Reykjavík 
hefur  gjört  mjer  þann  greiða  að  semja  niðjatal  Jóns  Indíafara, 
og  eru  þar  taldir  afkomendur  hans  á  íslandi  og  ættin  rakin 
niður  til  núlifandi  manna.  Aðalheimildarrit  hans  hefur  verið 
ættartölubók  Ólafs  Guðmundssonar  Snókdalíns  (f  1842),  eigin- 
handarrit,  eign  Hannesar  ritstjóra  Þorsteinssonar.  Hann  hefur 
og  stuðst  við  ýmsar  greinar  í  „Þjóðviljanum"  þar  sem  vest- 
íirskra  ætta  er  getið.  Annars  eru  miklir  erfiðleikar  á  rann- 
sókn  ætta  úr  ísafjarðarsýslu,  því  næstum  því  allar  prest- 
þjónustubækur  þaðan  eru  annaðhvort  eyðilagðar  með  öllu  eða 
ókomnar  til  Landsskjalasafnsins ;  því  er  óvíða  hægt  að  rekja 
ættina  niður  til  nútímans. 

Að  því  er  snertir  ættkvísl  þá,  er  flutst  hefur  til  Dan- 
merkur  og  þaðan  til  Astralíu  og  víðar,  hefur  frú  cand.  mag. 
Ása  Rohde,  sem  sjálf  er  af  þeirri  ætt,  góðfúslega  samið  skrá 
yfir  hana  og  gefið  mjer  ýmsar  upplýsingar  um  lífsstöður  og 
vistarverur  þeirra  manna,  er  þar  er  getið.  Hef  jeg  svo  skeytt 
saman  á  sínum  stað  islensku  og  dönsku  ættkvíslina. 


Son   Jón   Ólafssonar  Indíafara,    og  seinni  konu  hans  For- 
bjargar  Einarsdóttur^)  var: 

Óiafur   Jónsson    á    Kambsnesi    í   Alftafirði,    átti    fyr   Halldóru 

Einarsdóttur,  börn  þeirra: 

I.    Jón  Olafsson  átti  Valgerði  Gilbertsdóttur,  þau  voru  barnlaus. 

II.    Arnfríður  Olafsdóttir  kona  Halldórs  Bjarnasonar;  barnlaus. 

III.    Magnús  Ólafsson    á  Osi  í  Bolungavík,   átti  Guðrúnu  Ara- 

dóttur,  Sigmundssonar,  Jónssonar  í  Önundarfirði,  Gunnars- 

sonar;  börn  þeirra: 


*)  Ólafur  Snókdalín  telur  forbjörgu  konu  Jóns  Indíafara  Eyjólfs- 
dóttur  Ólafssonar  Bjarnasonar  og  að  móðir  Eyjólfs  hafi  verið  Guðný 
dóttir  Bjama  (Björnssonar)  og  Guðrúnar  laundóttur  Jóns  i  Svalbarði 
Magnússonar  i  Skriðu  I*orkelssonar. 


419^ 

A.  Bjarni  Magoússon  á  Osi  í  Bolungavík,  átti  fyr  Sesselju 
Björnsdóttur  á  Gili,  Ketilssonar;  börn  þeirra: 

a.  Kolbeinn  Bjarnason  á  Seljalandi  í  Skutilsfiröi,  átti  Guð- 
rúnu  Jónsdóttur  á  Hafrafelli,  Jónssonar  í  Tungu  í 
Skutilsfirði,  Sigurðssonar  á  Seljalandi  í  Skutilsfirði; 
börn  þeirra: 

aa.    Jón    Kolbeinsson   seinni    maður  Sigríðar  Magnús- 

dóttur  frá  Breiðabóli. 
bb.  Hildur  Kolbeinsdóttir  (fædd  2.  Mars  1786)   átti  Ja- 

kob  son  „Ianarunga"-Gvendar,    Bjarnasonar,    Hall- 

varðssonar  úr  Trjekyllisvík. 

b.  Bjarni  Bjarnason  (fæddur  um  1753)  á  Geirastöðum,  átti 
Ingibjörgu  (f.  um  1755)  ísleifsdóttur  í  Tungu  í  Skutils- 
firði,  Sigmundssonar,  Isleifssonar;  börn  þeirra: 

aa.    Bjarni. 

bb.  Sigurður. 

cc.    Ingibjörg. 

dd.  Guðrún. 
Seiniii  kona  Bjarna  Magnússonar  var  Ragnhildur  Jóns- 
dóttir  prests   í  Stað  í  Aðalvík,    Einarssonar  prests  sama- 
staðar,  Olafssonar  á  Sljettu  Guðmundssonar;  barnlaus. 

B.  Ólafur  Magnússon  (f.  um  1729,  d.  9.  Mars  1785)  bóndi  á 
Hafrafelli  í  Skutilsfirði,  átti  Þorgerði  Bjarnadóttur ;  börn 
þeirra : 

a.  Jón  Ólafsson  á  Hafrafelli,  átti  Helgu  Sigmundsdóttur, 
Magiiússonar  (sjá  síðar);  son  þeirra: 

aa.    Jóakim  (fæddur  24.  Ágúst  1793). 

b.  Sesselja  Ólafsdóttir,  átti  fyr  Sigmund  í  Tungu  í  Skut- 
ilsfirði,  Loftsson  á  Seljalandi,  Þórðarsonar;  börnþeirra: 
aa.   Loftur. 

bb.  Isak. 
cc.    Olafur. 
dd.   Guðrún. 

Síðar  átti  Sesselja  Jón  Brynjólfsson,  Jónssonar; 
þ.  b.: 
ee.   Ragnhildur. 

c.  Ólafur  Olafsson,  átti  Guðrúnu  Egilsdóttur,  Þórðarsonar 
í  Engidal,  Pálssonar  á  Lónseyri,  Þormóðssonar  í  Æðey, 


420 

Tómassonar  prests  á  Snæfjöllum,  Þórðarsonar  (B.  Ben. 
Smæf.  II,  323). 
d.    Kristín  Ólafsdóttir. 

C.  Sigmundur  Magnússon  á  Gili  í  Bolungavík,    átti  Guðrúnu 
Guðmundsdóttur;  börn  þeirra: 

a.  Jón  Sigmundsson  á  Stakkhamri,  átti  Valgerði  Björns- 
dóttur,  Jónssonar. 

b.  Helga  Sigmundsdóttir,  kona  Jóns  Olafssonar,  Magnús- 
sonar  (sjá  að  framan). 

c.  Sara  Sigmundsdóttir,  átti  Sigfús  Egilsson  „drengtetur", 
dóttir  þeirra: 

aa.     Sara. 

d.  Guðrún  Sigmundsdóttir,  kona  Guðlaugs  Jónssonar. 
Laundóttir  Guðrúnar  með  Jenens  Latzen  [sicj : 

aa.     Herdís  (f  1789). 

D.  Ari  Magnússon    á    Fæti    í    Álftafirði,    átti    Guðrúnu   Jóns- 
dóttur,  Gizurssonar;  börn  þeirra: 

a.  Jón  Arason  (fæddur  um  1750)  í  Hattardal,  átti  fyr 
Arnfriði  Jónsdóttur  fálkafangara  á  Uppsölum  í  Eyrar- 
sveit,  Arnasouar,  Halldórssonar  prests  í  Arnesi  (d. 
1734),  Magnússonar  prófasts  á  Stað  í  Steingrímsfirði 
(d.   1707)  Einarssonar;  dóttir  þeirra: 

aa.     Arnfríður  Jónsdóttir. 

Seinni  kona  Jóns  Arasonar  var  (19.  Júní  1784) 
Geirlaug  Halldórsdóttir  á  Seljalandi  i  Skutilsfirði,  Páls- 
sonar  í  Kvíanesi  í  Súgandaíirði  Jónssonar  í  Kvíanesi, 
Egilssonar  í  Kvíanesi,  Sveinssonar,  Andrjessonar  (B. 
Ben.  Smæf.  II,  577);  börn  þeirra: 
bb.   Arnfríður  Jónsdóttir,  átti  (1804)  Þórarinn  í  Þernuvík, 

Jónsson  íÞernuvík,  ÞórarinssonaráLátrum,Jónsson- 

ar,  Þórarinssonar,  Gíslasonar  prests  í  Vatnsfirði  (d. 

1660),  Einarssonar  prófasts  íEydölum,  Sigurðssonar. 

b.  Hallur  Arason  átti  Margrjeti  Jónsdóttur,  systur  Arn- 
íríðar,  fyrri  konu  Jóns  bróður  lians. 

c.  Jóhann    Arason    átti    Astríði  Jónsdóttur,  systur  þeirra 
Arnfríðar  og  Margrjetar,  er  bræður  hans  áttu;  s.  þ. : 
aa.     Magnús. 

d.  Gísli  Arason  í  Fremri-Hnífsdal,  (fæddur  um  1752),  átti 
Margrjeti    (f    um    1752)    Ásgeirsdótlur  prests  í  Álfta- 


m 

firði,  Þórðarsonar  í  Bæ,  Þorkelssonar  á  Kjallaksstöðum, 
Jónssonar  samastaðar,  Jónssonar  í  Stóradal,  Magnús- 
sonar  á  Reykjum  íTungusveit,  Björnssonar;  börn  þeirra: 
aa.    Guðrún  (f.  um  1783)  kona  Þórðar  Jónssonar,  Þórð- 

arssonar  í  Engidal,  Pálssonar  á  Lónse)  ri,  Þormóðs- 

sonar  í  Æðey,  Tómassonar  (B.  Ben.  Smæf.  II,  323) ; 

barn  þeirra: 

aaa.     Kristján. 
bb.  Jóhanna    Gísladóttir    (f.    um    1785)    kona    Bárðar 

Brynjólfssonar  á  Grundarhóli  í  Bolungavík,  Tómas- 

sonar. 
cc.    Elízabet  Gísladóttir  (fædd  10.  Okt.  1786). 
e.    Magnús  Arason,  átti  Guðfinnu  Hallgrímsdóttur,  Jónssonar 
á  Vigri    í    Ögursveit,  Sigurðssonar,  Jónssonar,  Einars- 
sonar  í  Stóru-Hvestu,  Gíslasonar. 

E.  Halldóra  Magnúsdóttir  kona  Jóns  Ólafssonar  í  Mýrdal,  þau 
voru  barnlaus,  en  laundóttir  hennar  með  Einari  Jónssyni, 
Gíslasonar  var: 

a.    Ásný  Einarsdóttir,  átti  laundóttur  með  Jóni  Sigfússyni 
á  Gili  í  Bolungavík,  Hákonarsonar  samastaðar,  Bjarna- 
sonar,  Ketilssonar,  er  hjet: 
aa.     Jóhanna. 

F.  Signý  Magnúsdóttir  fyrri  kona  Jóns  Sigmundssonar  í  Hnífs- 
dal;  son  þeirra: 

a.    Jón  Jónsson  átti  Vigdísi  ísleifsdóttur,   barnlaus. 

G.  Sigurfljóð  Magnúsdóttir,  átti  launbarn  meðMagnúsi^myglu". 
H.  Pjetur   Magnússon    í    Búð    í    Hnífsdal    (fæddur    um    1730, 

dáinn  19.  Jan.  1809),  átti  Elízabet  Tyrfingsdóttur,  Bjarna- 
sonar,  Tyrfingssonar,  Jónssonar,  Kálfarssonar  (B.  Ben.  Smæf. 
II,  578);  börn  þeirra: 

a.  Tyrfingur  Pjetursson  á  Seljalandi,  átti  (1804)  Ingibjörgu 
Jónsdóttur  Gíslasonar;  barnlaus. 

b.  Bjarni  Pjetursson  á  Svarthamri,  átti  (1792)  Elínu  111- 
ugadóttur  prests  á  Kirkjubóli  (d.  1782),  Jónssonar  í 
Skinnalóni  á  Sljettu,  Porsteinssonar  (Þjóðv.  VIH,  122) ; 
börn  þeirra: 

aa.    Póra    Bjarnadóttir    (f.    14.    Des.    1793)  kona  Jóns 
Jónssonar  á  Svarthamri;  börn  þeirra: 
aaa.    Friðgerður. 


422 

bbb.   Elizabet. 
ccc.    Steinunn. 
ddd.   Kristjana. 
eee.    Halldóra. 
fff.      Elín. 
bb.   Elías  Bjarnason    (fæddur  80.  Maí  1797),    átti  Mar- 
grjeti  Einarsdóttur  i  Arnardal,  Asgrimssonar  sama- 
staðar,  Bárðarsonar  samastaðar,  IUugasonar,  Guð- 
mundssonar,    Illugasonar,    Guðmundssonar,    IUuga- 
sonar,  Guðmundssonar  úr  Reykjadal. 
cc.    Elín  Bjarnadóttir  kona  Jóns  Teitssonar  skipara  úr 
Flatey. 
c.    Guðrún    Pjetursdóttir    (fædd    um    1768)    átti    Hinrik    í 
Fremri-Hnifsdal  og  Seljalandi  (f.  um  1761),  Sigurðssonar 
i  Fremri-Hnifsdal,  Pálssonar  (Smæf.  II,  323);  börn  þeirra: 
aa.   Hildur    Hinriksdóttir    (f.  14.  Sept.  1788)  átti  Guð- 
mund  Jónsson  á  Seljalandi;  son  þeirra: 
aaa.  Halldór  Guðmundsson  (í.  um  1811)  átti  Mar- 
grjeti    Porbergsdóttur,    Hjaltasonar    prests    á 
Kirkjubóli    (d.  1840)    Þorbergssonar   prests  á 
Eyri    við    Skutilsfjörð    (d.    1784)  Einarssonar 
(Timar.  J.  P.  1,  20);  börn  þeirra: 

1.  Guðmundur. 

2.  Sigríður. 

bb.  Jón  Hinriksson  (f.  3.  Okt.  1789). 
cc.    Pjetur    Hinriksson    (f.    2.   Des.    1792)    átti    Sigríði 
Hallsdóttur;  barn  þeirra: 
aaa.    Guðrún. 
dd.    Sigurður    Hinriksson    á    Seljalandi    (f.  1794),    átti 
Málmfríði  Jónsdóttur  frá  Gelti;  börn  þeirra: 
aaa.   Hinrik  Sigurðson  kaupmaður  á  ísafirði. 
bbb.  Guðbjörg  Sigurðardóttir  (fædd  18.  Okt.  1826, 
dó  21.  Sept.   1906)  kona  Páls  útvegsbónda  á 
Isafirði,   Guðmundssonar  óðalsbónda  í  Amar- 
dal,  Pálssonar;  börn  þeirra: 

1.  Kristín  Pálsdóttir  kona  Halldórs  Halldórs- 
sonar  kaupmanns,  fóru  til  Ameriku. 

2.  Sigríður    Pálsdóttir    kona    Samúels  (d.  3. 
Marz  1905)  á  Naustum  í  Skutilsfirði,  Hall- 


423 

dórssoiiar  f  Árbæ,  Þórðarsonar,  Halldórs- 
sonar  (Þjóðv.  XIX,  48);  börn  þeirra: 
Rannveig  kona  Jóns  Hróbjartssonar  versl- 
unarstjóra    á    Isafirði,  Halldór,  Páll  (d.  9. 
Júlí  1907),  Kristján  og  Bjarney. 
ccc.    Kristín  Sigurðardóttir  átti  Halldór  í  Tungu  í 
Bolungavík,  Magnússonar  samastaðar,    Arna- 
sonar    á    Hóli    í    Bolungavík,   Magnússonar  í 
Meirihlíð,      Sigmundssonar,      Sæmundssonar 
(Smæf.  II,  2í24);  son  þeirra: 
1.    Magnús  Halldórsson. 
ddd.  Guðrún  Sigurðardóttir,  átti  fyr  Hannes  prest 
á    Stað    í    Grunnavík,    er   druknaði    18.  Des. 
1851,    Arnórsson    prests    í   Vatnsfirði,    Jóns- 
sonar    (B.  Ben.  Smæf.  III,    503);  börn  þeirra 
(sbr.  Pjóðv.  Vm,  134): 

1.  Jóhannes  Hannesson  hreppstjóri  á  Botni 
í  Súgandafirði,  kvæntur  Guðrúnu  Ólafs- 
dóttur  frá  Griðum  í  Önundarfirði. 

2.  Sigurður  Hannesson  stýrimaður,  dó  í 
Kaupmannahöfn  ókv.  og  bl. 

3.  Petrína  Hannesdóttir  ógift  og  bl. 

Guðrún  Sigurðardóttir  átti  síðar  Friðrik 
Verner  Gíslason  (d.  3.  Apríl  1899)  bónda 
á  Kvíanesi  í  Súgandafirði  áttu  7  börn  á  lífi 
1899;  þar  á  meðal: 

4.  Petrína  Friðriksdóttir  kona  Jóns  Tómas- 
sonaráÚIfsá  í  Skutilsfirði(Þjóðv.  VIII,  147). 

eee.    Margrjet  Sigurðardóttir  kona  Jens  á  Isafirði, 
Guðmundssonar  skutlara  í  Vigri,    Guðmunds- 
sonar  á  Kúlu  í  Arnarfirði,  Arasonar  (B.  Ben. 
Smæf.  III,  450). 
ee.    Hinrik  Hinriksson  (f.  1796);  dóttir  hans: 

aaa.   Elízabet. 
ff.     Elízabet  Hinriksdóttir    (fædd    23.    Júlí  1797)    kona 

Jóhanns  Jónssonar  úr  Alftafirði;  börn  þeirra: 

aaa.   Dagmey  Jóhannsdóttir  kona  Otúels  á  Skarði 
á    SnæQallaströnd,   Vagnssonar    í   Dynjanda, 


424 


Ebenezerssonar,  JónssonaríTjaldanesi,  Sveins- 

sonar  (B.  Ben.  Sniæf.  II,  391);  barn  þeirra: 

1.    Ebenezer. 
bbb.  Valgerður  Jóhannsdóttir. 
ccc.   Hinrik. 
ddd.  Guðrún. 
eee.  Hildur. 
tff.     Helgi. 
ggg.  Jón. 
gg.   Tyrfingur  Hinriksson   (fæddur    18.  Sept.   1799)  átti 
Ástu  Jónsdóttur,    Bjarnasonar   í  Æðey,    Jónssonar 
hrekks  íÆðey.Einarssonar,  Gunnlaugssonar  (B.Ben. 
Smæf.  III,  451;  b.  þ.: 
aaa.   Sigurður  Tyrfiugsson. 
bbb.  Oddur  Tyrfingsson    bóndi   á  Hafrafelli  í  Bol- 

ungavík    (d.    1882),    átti    Eleónóru    Kristínu 

Pjetursdóttur;  börn  þeirra: 

1.  Guðmundur  Helgi  Oddsson  (f.  6.  Des.  1855, 
d.  1.  Sept.  1907)  bóndi  á  Hafrafelli,  átti 
(10.  Sept.  1877)  Ólöfu  Sveinsdóttur  (Þjóðv. 
21,  183);  börn  þeirra:  Oddur,  Ólafur 
Elías,  Halldór,  Magnús,  Sveinn,  Kristín 
Eleónóra^  Guðmundur  Helgi. 

2.  Pjetur  Oddsson  kaupmaður  í  Bolungavík, 
kvæntur  Guðnýju  Bjarnadóttur ;  börn  þeirra 
voru  5,  4  dætur  og  1  sonur  er  hjet  Olafur 
Helgi  (d.  6.Ágústl907;  Þjóðv.  XXI,  165). 

3.  Rannveig  Oddsdóttir  kona  Rósmundar 
Jónssonar  í  Tungu  í  Skutilsfirði  (rjóðv. 
XXI,  183). 

ccc.    Halldór  Tyrfingsson. 

ddd.   Sigríður  Tyrfingsdóttir. 

eee.    Guðmundur  Tyrfingsson. 

fff.  Hildur  Tyrfingsdóttir  (f.  1832,  d.  22.  Febr. 
1899)  Ijósmóðir  í  Ögurhreppi  (Þjóðv.  VIII,  100 
launson  hennar  með  Einari  hreppstjóra  á  Hvíta- 
nesi,  Hálfdanarsyni  prests  á  Eyri  í  Skutils- 
firði  (d.  1865)  Einarssonar  (Tímar.  J.  P.  4, 
13)  var 


425 

1.  Ásgeir  Einarsson  (f.  7.  Marz  1869,  d. 
'/i  1905)  bóndi  í  Hvítanesi  í  Ögursveit, 
átti  (1896)  Halldóru  Pjetursdótlur  bónda 
á  Kleifum  í  Skötufirði,  Halldórssonar  (Pjóðv. 
XIX,  67),  b.þ.:  Kristín  Álfheiður,  Pórunn, 
Kristján,  Gunnhildur,  Petrína  Sigríður. 
Annar  launson  Hildar  Tyrfingsdóttur: 

2.  Guðjón  Jónsson  skipstjóri  á  Isafirði  (Þjóðv. 
VIII,  100). 

d.  Sigríður  Pjetursdóttir  kona  Jóns  Jónssonar  á  Hrauni  í 
Hnífsdal;  b.  þ.: 

aa.   María  Jónsdóttir   átti  Guðmund  Bjarnason  á  Ósi  í 

Bolungavík;  b.  þ. : 

aaa.    Pálmi. 

bbb.   Eiríkur. 

ccc.    Friðrik. 

ddd.  Guðmundur. 

eee.    Matthildur. 

fff.      Ólöf 
bb.   Kristjana  Jónsdóttir    kona    Jóns  Guðmundssonar  í 

Búð  í  Hnífsdal;  börn  þeirra: 

aaa.    Guðnmndur. 

bbb.  Valgerður. 

ccc.    Jón. 

ddd.  Sigríður. 

eee.    ívar. 
cc.    Sigurborg  Jónsdóttir  kona  Pálma  Asmundssonar  á 

Gili  í  Bolungavík;  börn  þeirra: 

aaa.    Tyrfingur. 

bbb.   Guðrún. 

ccc.    Einar. 

ddd.  Helga. 
dd.  Pórður  Jónsson. 

e.  Valgerður  Pjetursdóttir  (d.  1808)  átti  fyr  (10.  Apríl 
1790)  Ernst  Matthías  Heidemann  (d.  1799),  kaupmann 
í  Isafirði,  Grundarfirði  og  Ólafsvík;  b.  þ.: 

aa.   Juliana  Katrín  (f.  27.  Des.  1789). 

bb.-  Anna  Katrín  (f.  28.  Nóv.  1790,  f  1874). 

cc.   Elízabet  (f.  6.  Marz  1792,  f  22.  Júlí  1796). 


426 


Seinni  maður  Valgerðar  var  Holger  Peter  Clausen, 
kaupmaður;  son  þeirra: 

dd.  Hans    Arreboe    Clausen    (f.    15.   Júlí  1806,    d.  27. 

Mars  1891)  etatsráð,  stórkaupmaður  í  Kaupmanna- 

höfn,    átti    1880   Asu  Óladóttur  Sandholts  borgara 

í  Reykjavík,  Egilssonar  borgara  í  Reykjavík,  Helga- 

sonar  í  Sandhólum  á  Tjörnesi,   Egilssonar,  Helga- 

sonar  (f.  16.  Okt.  1815,  d.   15.  Jan.  1899);  b.  þ.: 

aaa.   Holger  Peter  Clausen    (f.  1.  Agúst  1831,    d. 

29.  Maí  1901)  síðast  kaupmaður  í  Reykjavík, 

átti    fyr    enska   konu   Harriott  Barbara  Cook 

(f.  1837).     Peirra  börn : 

1.  Hans  Arreboe,  blaðamaður  í  Melbourne  í 
Ástralíu  (f.  14.  Maí  1859),  giftur  Esther 
Schytte  (f.  1860)  dóttur  málafærslumanns 
Schytte  og  konu  hans,  fæddrar  Höflfding. 

2.  Amy  Taylor  (f.  26.  Ág.  1860),  gift  Hermann 
Christesen  (f.  1850)  áður  verksmiðjueiganda, 
nú  jarðeiganda  nálægt  Melbourne. 

3.  Vigand  Barker  (f.  1863),  gullnemi  í  Vestur- 
Ástralíu. 

4.  Olga  Emily  (f.  9.  Sept.  1866),  ritstjóri 
blaðsins  „Norden"  í  Melbourne. 

Síðari  kona  H.  P.  Clausens  var  Guðrún 
Þorkelsdóttir  prests  á  Staðarstað  (d.  1891) 
Eyjólfssonar;  börn  þeirra: 

1.  Ragnheiður  (f.  24.  Ág.  1879),  átti  Benedikt 
Jónsson  verzlunarmann  í  Reykjavík;  b.  þ.: 
Guðrún  Olga. 

2.  Jóhannes  (f.  4.  Júlí  1882). 

3.  Porkell  (f.  26.  Nóv.  1884). 

4.  Óskar  (f.  7.  Febr.  1887). 

5.  Axel  (f.  30.  Apríl  1888). 

6.  Ása  (f.  21.  Nóv.  1889). 

7.  Arreboe  (f.  5.  Sept.  1892). 

8.  Herluff  (f.  28.  Des.  1896). 

9.  Hulda  (f.  3.  Apríl  1898). 

Laundóttir  Holgers  Clausens  með  Ásdísi 
Lýðsdóttur  í  Olafsvík,  Hálfdanarsonar: 


427 


10.    Geirþrúður  (f.  9.  Sept.  1872),  kona  Helga 

ZoégakaupmannsíReykjavík;  börn  þeirra: 

Jósephína    Antonía    (f.    30.    Júlí    1893), 

Guðriín  (f.  21.Ág.  1894),  Ásta  (f.  27.0kt. 

1895),    Geir  (f.  1.  Nóv.  1896),    Hildur  (f. 

3.   Apríl    1898),    Einar  (f   17.  Ág.   1900), 

Kristján  og  Helgi  (f.  25.  Júlí  1904). 

bbb.   Harriet  (f.  9.  Jan.  1842),  gift  Joh.  Henrik  Emil 

Zöylner  eand.  jur.,  fyrrum  stórkaupmanni,  nú 

vogarmeistara  í   Khöfn.,    syni  C.  F.  Zöylners 

(t  1866)  prests  i  Alsted  og  Fjenneslev;  þ.  b.: 

1.  Agnete  (f  22.  Ág.  1871),  gift  William 
Bendix  (f  17.  Febr.  1865)  stórkaupmanni 
í  Khöfn.  Börn:  Jörgen  Ulrik  (f.  27.  Júlí 
1892),  Tyge  Zöylner  (f.  5.  Marz  1894). 

2.  Asa  (f.  3.  Júní  1874),  cand.  mag.,  gift  Jo- 
hah  Gudmann  Rohde  málara  (f  1.  Nóv. 
1856);  þeirra  börn :  Gabriele  (f  7.  Sept. 
1904),  Abelone  (f.   11.  Apríl  1908). 

3.  Carl  (f.  16.  Maí  1875),  kaupmaður  í  Khöfn., 
giftur  Jutta  Birgitte  Meyer  (f  15.  Des. 
1880);  þeirra  börn:  Hans  Christian  (f  2. 
Júní  1902),  Ruth  (f  18.  Jan.  1904),  Grete 
(f  24.  Nóv.  1908). 

4.  Maria  (f.  4.  Júlí  1876),  á  verzlunarskrif- 
stofu  í  Khöfn. 

5.  Inger  (f  21.  Júlí  1877),  gift  Dr.  phil.  Tommy 
Bonnesen  (f.  27.  Marz  1873),  skólastjóra 
við  Borgerdydskolen  í  Khöfn.,  syni  Bonne- 
sens  vínsala  (f  1892). 

6.  Johanne  (f.  3.  Okt.  1879),  á  verzlunar- 
skrifstofu  í  Khöfn. 

7.  Christian,  cand.  phii.  (f  31.  Jan.  1883), 
áður  járnbrautarmaður  í  Buenos  Ayres  í 
Argentina,  nú  verzlunarmaður  í  New  York. 

ccc.  Vigand  (f  11.  Maí  1844,  d.  16.  Febr.  1903),  hans 
kona  Anna  Nöhr  (f  1901);  hann  var  fyrst 
leikandi  í  Danmörk,  síðan  faktor  fyrir  föður 
sinn  á  íslandi.    Börn  þeirra: 

28 


428 

1.  Eva  (f.  1870)  gift  James  Lee,  stjórnarráðs- 
skrifara  í  Melbourne. 

2.  Astrid  (f.  1873),  í  Ameríku. 

3.  Poul  (f.   1874),  bóndi  í  Ástralíu. 

Seinni   kona  Ólafs  í  Kambsnesi,    Jónssonar  Indíafara, 
Ólafssonar,  var  Olöf  Arnadóttir;  b.  þ. : 
IV.  Jón  Ólafsson  yngri,  átti  Margrjeti  Svartsdóttur  á  Látrum, 
Þórðarsonar,  Svartssonar;  börn  þeirra: 
A.   Svartur  Ólafsson,  átti   Önnu  Þormóðsdóttur  í  Múlakoti, 
Arasonar,  Þormóðssonar  lögrjettumanns  (B.  Ben.  Smæf. 
I,  504),  Arasonar,  b.  þ. : 

a.  Ólafur  Svartsson  (f.  um  1755)  á  Bakka  í  Hnífsdal, 
svo  Sljettu  í  Aðalvík,  átti  fyr  (19.  Júní  1785)  Elínu 
(f.  um  1764)  Halldórsdóttur,  systur  Geirlaugar  seinni 
konu  Jóns  Arasonar  (bls.  420);  börn  þeirra: 

aa.  Margrjet  Ólafsdóttir  (f.  3.  Ágúst  1786)  átti 
Jóh  Jónsson  í  Hnífsdal,  Jónssonar  samastaðar, 
Jónssonar  samastaðar,  Sveinssonar  á  Kirkjubóli, 
Jónssonar,  Jónssonar  í  Gjörfurdal,  Jónssonar, 
Guðmundssonar  1  Króksfirði,  Einarssonar  prests 
á  Stað  á  Reykjanesi,  Guðmundssonar ;  þau  voru 
barnlaus. 

bb.    Ingibjörg  Olafsdóttir. 

cc.    Jón  Ólafsson. 

dd.   Halldóra  Ólafsdóttir. 

Seinni    kona    Ólafs    Svartssonar   var    Ingibjörg 

Jón^dóttir,  Þorvaldssonar;  bl. 

b.  Margrjet  Svartsdóttir  átti  fyr  Halldór  Loftsson  á 
Seljalandi,  Þórðarsonar;  son  þeirra : 

aa.    ísak  Halldórsson. 

Margrjet    Svartsdóttir   átti    síðar   Jón   Jónsson, 
Porleifssonar. 

c.  Jón  Svartsson  (f.  um  1761)  átti  Arnfríði  Ólafsdóttur. 

B.  Ólafur  Jónsson. 

C.  Halldóra  Jónsdóttir. 

V.  Þorbjörg    Ólafsdóttir     átti    Martein    Pjetursson    danskan; 
dóttir  þeirra: 

A.  Guðfinna,    átti   launson  með  Olafi  Bjarnasyni,  Magnús- 
sonar. 


429 

a.  Björn  á  Seli,  átti  Sigríði. 
VI.  Halldór  Ólafssori    átti    Guðrúnu  Sigíusdóttur,  Sigfússonar, 

Sveinssonar,  Andrjessonar,  b.  þ. : 

A.  Hlaðgerður. 
VII.  Guðný  Ólafsdóttir,  launson  hennar: 

A.  Arni. 


m. 
Þjóðsögur  um  jón  ólafsson  indíafara. 

(Ritaðar  af  kennara  Karli  Finnbogasyni  eftir  frásögn  Jóns  Jónssonar 
blinda  frá  Mýlaugsstöðum.) 

Jón  Indíafari  var  með  Kristjáni  4.  Danakonungi.  Einhverju 
sinni  átti  konungur  orustu  við  Svía,  og  fylgdust  þeir  Jón  að. 
Bardaganum  kom  svo,  að  Danir  Ijetu  undan  síga.  Gengu  Svíar 
hart  fram  og  sóttu  að  konungi.  Einn  þeirra  hjó  til  hans  og 
kom  höggið  á  eyrað.  Sneiddist  eyrað  nokkuð,  en  konungur 
fjell  í  ómegin.  Jón  var  þar  nær  staddur  og  lagði  Svíann  þegar 
í  gegn.  Síðan  þreif  hann  til  konungs  og  kom  honum  undan  á 
óhultari  stað.  Par  var  hann  hjá  honum  þangað  til  af  honum 
rann  ómeginið.  Eftir  þetta  hafði  konungur  meiri  mætur  á 
honum  en  öðrum  mönnum. 

Einhverju  sinni  kom  konungur  að  máli  við  Jón  og  mælti 
á  þessa  leið:  „Eg  hefi  sent  tvö  skip  til  Indía  hvort  eftir 
annað,  en  þau  hafa  aldrei  aftur  komið.  Felhir  mjer  það  þungt, 
því  margt  mætti  þaðan  flytja  til  vor,  sem  ekki  er  auðfengið  í 
Evrópu.  Hef  eg  því  afráðið  að  senda  þangað  hið  þriðja  skip, 
ef  eg  fengi  þann  að  formanni,  er  fyrir  þvi  væri  trúandi.  Vildi 
eg  nú  biðja  þig  að  færa  skipið,  því  engan  veit  eg  hentari  til 
slikra  stórræða  í  ríki  minu."  Jón  tók  vel  máli  konungs,  og 
lofaði  förinni.  Voru  þá  valdir  sterkustu  menn  og  mestir  fyrir 
sjer  í  Danaveldi.  Pað  voru  flest  Norðmenn,  og  hjeldu  nú  af 
stað  11  saman.  Sóttist  þeim  ferðin  greiðlega,  og  drukku  sjer 
til  dægrastyttingar.  Boruðu  þeir  gat  á  tunnubotnana,  en 
lijeldu  síðan  á  tunnunum  og  drukku  úr  gatinu.  Sagði  Jón  að 
sjer    hefði    þótt    það  skömm  mikil,  að  þeir  voru  allir  sterkari 

28* 


430 

honum,  því  þeir  hjeldu  tunnunni  milli  handa  sjer  meðan  þeir 
drukku  án  þess  að  hún  kæmi  við  bringu  þeim,  en  Jón  varð 
að  styðja  henni  að  bringunni.  Þó  bar  hann  jafnan  hærra  hlut 
ef  í  glímu  kom  eða  ryskingar.  Á  heimleið  komu  þeir  við  á 
Góðrarvonarhöfða.  Skorti  þá  eitthvað,  og  fór  Jón  á  land  til 
kaupa.  Par  kvaðst  hann  hafa  sjeð  Ijótasta  menn  og  illmann- 
legasta  á  æfi  sinni.  Hann  gekk  inn  í  búð  eina  og  lauk  erind- 
um  sínum.  Par  var  margt  manna,  og  höfðu  flestir  glerskefta 
hnífa.  Þóttist  hann  sjá,  að  þeir  væru  svo  gjörðir,  til  þess  að 
brjóta  mætti  fljótlega  af  þeim  skaftið,  þegar  blaðinu  hefði 
verið  stungið  inn,  og  væru  þá  hættulegustu  morðvopn.  Þegar 
Jón  gekk  út,  fylgdi  honum  annar  maður  og  hafði  þriggjapela- 
flösku  í  hendi.  Talaði  hann  tii  hans  vinsamlega  og  gekk  með 
honum  á  leið  til  skips.  En  er  þeir  nálguðust  skipið  hóf  ná- 
ungi  þessi  flöskuna  á  loft  og  sló  henni  á  gagnauga  Jóni.  FjeJl 
hann  þegar  í  rot,  en  er  hann  reis  úr  því  aftur,  sá  hann  að 
maðurinn  lá  þar  hjá  honum  og  var  hálsbrotinn.  „Guð  einn  veit 
hver  drap  hann.  Eg  held  helst  að  eg  hafi  gert  það,  því  mig 
rankar  við  að  eg  þrifi  til  hans  um  leið  og  hann  reiddi  að  mjer 
flöskuna",  sagði  Jón  síðar.  Eftir  þetta  hjeldu  þeir  heim.  og 
náðu  heilu  og  höldnu  til  Danmerkur.  En  konungur  tók  þeim 
fegins  hendi. 

Pegar  Jón  var  á  áttræðisaldri,  átti  hann  eitt  sinn  leið  um 
Ölfus,  og  gisti  þar  á  bæ  einum.  Um  nóttina  kviknaði  í  bæn- 
um,  og  komst  alt  í  uppnám.  Jón  vaknaði  við,  og  varð  skjótt 
áskynja  orsakanna.  Hann  þreif  stígvjel  sín  og  kápu  og  óð 
síðan  um  eldana  einsog  berserkur.  Varð  honum  betur  ágengt 
en  öðrum  yngri  að  bjarga  mönnum  og  munum  úr  eldinum. 
Pegar  alt  fólkið  var  út  komið,  og  bærinn  að  mestu  brunninn, 
stóð  Jón  og  húsfreyja  í  nánd  við  búrið.  Fjell  þá  niður  þekjan 
búrsins,  og  sást  í  skyrsá  mikinn  —  tveggja  tunnu  ílát,  gegn- 
um  reykjarmökkinn  og  rústina.  Þá  segir  konan:  „Fle.st  fer 
nú  að  einu  fyrir  mjer  og  mínum!  Þetta  ílát  var  alveg  fult  af 
ágætu  skyri  og  besta  slátrinu  sem  eg  átti,  en  það  fer  for- 
görðum  einsog  annað."  Jóni  reis  hugur  við  að  slíkt  góðmeti 
skyldi  að  engu  verða,  enda  fann  hann  að  konan  saknaði  sá- 
arins  innilega.  Hann  brá  sjer  inn  yfir  vegginn,  þreif  sáinn 
báðum    höndum    og    setti    hann    upp    á    vegginn,   axlarháann. 


431 

„Takið  nú  við,  drengir  góðir,  ekki  miður  en  rjett  er,"  sagði 
hann  um  leið  og  tiann  hljóp  út  yfir  vegginn  og  hristi  af  sjer 
rykið. 


IV. 

VITNISBURÐUR  NÍELS  CLEMENSSONAR  UMBOÐSMANNS 

í  VESTMANNAEYJUM. 

(Prentaður  eftir  B-hdr.     Sbr.  lýsinguna  á  því  hdr.  í  formálanum. 
Endir  skjalsins  afbakaður.) 

Eptter  som  Jon  Olafsson  hafuer  her  vdy  Vestpen  0e  for- 
töfuet  paa  ett  árs  tyd  og  agtter  sig  Nu  met  guds  hielp  at 
forfoye  sig  Nu  herfra  og  Vester  til  sinne  Venner  og  Kunninger, 
Og  eftter  dij  at  hand  er  af  mig  begerendis  faaein  Ord  huor- 
leidis  hand  sig  her  vdy  Vestpen  0y  hafuer  forholldet  sig  I  Myd- 
ler  tyd  hand  haífuer  her  veret,  da  er  dette  den  vidnnesburd  som 
eg  hanem  gyffuer  og  kand  her  iche  I  mod  vere,  at  fornefnde 
Jon  Olafsson  haffuer  forholldid  sig  her  fromachttig  Erligenn  og 
vel  Til  Ord  og  Giernninger,  so  at  Jeg  haffuer  Icke  andet  af 
hanem  fornummit  end  at  hand  maa  vere  og  faare  huor  hand 
vil  Obehyndret  I  alle  Maader  aff  huer  Mand  Og  er  jeg  ven- 
ligenn  begerendis  at  huor  forneffnde  Jon  Olafsson  er  betorttid[!j 
er  Jeg  alle  Erlige  Mend  hanem  at  befordre  til  det^)  beste 
sligt  Igen  at  forskylde  I  lyge  Maader  eller  andre^)  huor  jeg 
kand  giore  og  forskylde. 

Skreffuet  I  Vestpen  0  denn   17.  July  1640. 

Nyels  Clemensson  Eh. 


^)  tvíritað  í  hdr. 

2)  hjer  eyöa  fyrir  orði  í  hdr. 


432 


ATHUGASEMDIR  OG  LEIÐRJETTINGAR. 

Bls.  5  neðanmálsgr.  I*aö  kann  að  virðast  rangt  í  fljótu  bragði  að 
fæðingurdagur  Jóns  Indíafara  verði  7.  Nóv.  1593  ef  talið  er  eftir  nýjum 
stíl^  þar  sem  '  það  er  víst  að  1.  sunnudagur  eftir  AUraheilagramessu 
1593  er  4.  Nóv.  í  gl.  stíl  en  10  daga  mismunur  á  stílunum  um  þetta 
leyti,  svo  þk  ætti  fæðingardagur  hans  að  teljast  eftir  nýjum  stíl  14. 
Nóv.  sem  það  ár  er  annar  sunnudagur  eftir  Allraheilagramessu  og  svo 
verður  líka  að  telja  ef  maður  heldur  sjer  við  mánaðardaginn  4.  Nóv. 
—  En  haldi  maður  sjer  við  það,  að  fæðingardaginn  beri  upp  á  fyrsta 
sunnudag  eftir  AUraheilagramessu  1593  og  reikni  eftir  nýja  stíl 
verður  hann  7.  Nóv.  einsog  hjer  er  sagt. 

7^*  til  Hamborgar,  þýskusletta  (zu  Hamburg)  =  í  Hamborg. 
Líkar  þýskuslettur  koma  oft  fyrir  hjá  Jóni  Ólafsyni,  þannig  t.  d. 
bls.  23^5  til  Lundún,  o.  sv.  fr. 

8^^  Píning,  veturinn  1600—1601;  Espólín  kallar  þennan  vetur 
Lurk  eða  f  jóf. 

12^^  mæti,  d.  mat,  holl.  maet,  e.  mate,  eiginlega  „fjelagi",  „að- 
stoðarmaður'',  oft  notað  um  þann,  sem  gengur  e-m  næstur  í  sömu 
stöðu;  hjer  hefur  h'kl.  „mætið"  verið  stýrimaður.  —  „Bátmeistari'*  er 
víst  sama  og  d.  „Baadsmand",  bátstjóri,  sem  líka  hefur  umsjón  yfir 
skipreiða. 

13^^  vatursegl,  d.  Vatersejl,  „þríhyrnt  segl,  sem  stimdum  er  við- 
haft  og  sett  neðarlega"  (Konr.  Gísl.) 

13^^  mersusegl,  d.  Mærssejl,  ,,ferhyrnt  segl  næst  fyrir  ofan 
siglupallinn  (pallsegl)".     (Konr.  Gísl.) 

15^^  lífskip,  eiginlega  er  þetta  orð  notað  um  skip  til  persónulegra 
afnota  einhvers  höfðingja  („iífskip  konungs"),  en  hjer  táknar  það 
vafalaust  „varðskip"  eða  toUgæsluskip. 

16^  stafferað  =  prýtt,  d.  staífere,  af  mið-lágþýsku  orði  stafFeren, 
sem  aftur  er  komið  úr  fr.  estofíer,  étoff'er. 


433 

19^**  prjámur,  e.  prame,  hoU.  praam,  d.  Pram,  ísl.  prammur 
(karlk.)  og  prammi. 

22^  Grafsund  =  Gravresend. 

22"  trómet,  á  þátíðardönsku  Tromet,  Trommete,  af  miðháþ.  orði 
trumet,  á  nútíðardönsku  Trompet,  lúður. 

22"^  fartugar  =  farþegar. 

24—25.  MjTidin  er  tekin  hjer  eftir  mynd  framan  við  J.  R.  Green,  A 
short  history  oí  the  English  people;  Vol.  3.  London  1893;  frummyndin 
er  geymd  í  Magdalen  College  í  Camhridge. 

27^-  Veigat.     Sbr.  neðanmálsgr.  1.  við  bls.  103. 

27^**  Kaptuginn.  Sbr.  bls.  181,  neðanmálsgr.  2. 

28^^  músskyttur,  líka  ritað  múskveittur,  músskittur,  mús- 
skvettur  =  d.  Musket,  af  fr.  mousquet,  stór  handbyssa. 

29'  pússmenterí  =  kögurvefnaður,  dreglagiörð,  d.  Possement- 
arbejde,  úr  fr.  passementerie. 

29"  berideri  og  stallknekt,  d.  Berider  og  Staldknægt, 
tamningarmaður  og  hesthúsþjónn. 

30*"  lossamenti,  d.  og  fr,  logement  (nú  sjaldg.),  =  leiguherbergi, 
húsnæði. 

30*^  dravant,  d.  Drabant,  lífvörður. 

31*  silfurpopp,  d.  Selvpop,  silfurkeravörður. 

31^  regimente,  þetta  orð  hefur  tvær  merkingar,  sumpart  „her- 
þjónusta"  (vera  undir  r.  =  vera  í  herþjónustu),  sumpart  herdeild, 
(í  nútíðardönsku  Regiment). 

32.  Myndin  er  tekin  úr  hinu  merkilega  riti  eftir  Joachim 
Arentsehe:  Ein  Buch  .  .  ,  wie  ein  Zeughausz  .  .  .  gehalten  werden 
sol  .  .  .  Kph.  1578. 

38^*  ordíneraður  =  vígður  (d,  ordinere). 

35^*  M.  Hr.  m.,  sbr.  orðamuninn.  fað  er  óvíst  hvað  þessir  stafir 
eiga  að  þýða.  Líklega  er  fyrsta  m-ið  =  meistari,  Sjálfsagt  er  átt  við 
einhvern  báskólakennara  eða  prest, 

35-^  hoffrakt,  hjer  =  ríkilæti,  skraut,  einkum  í  klæðaburði;  á 
eldri  d.  hoffart, 

36^  afsettum  skóm  =  d.  Afsætsko,  skór  með  háum  hælum. 

37^  vippu,  líklega  er  hjer  ekkiátt  við  þesskonar  vippugálga  sem 
getið  er  um  í  neðanmálsgreininni,  heldur  við  þá  sem  lýst  er  og  mynd 
er  af  á  bls.  106. 

37*'  Truncen;  að  því  er  RC  segja  stóð  sú  bygging  enn  1862,  en 
var  svo  rifin  niður  þegar  Gammelholm  var  úthlutað  til  húsagjörðar. 

44*^  lempe,  lempni,  hægð,  vægð,  lipurð. 

4435  undir  sverð,  það  þótti  smánarlegri  dauðdagi  að  vera 
hengdur  en  hálshögginn. 

48*^  blokkhús,  d.  Blokhus  „vígi  gjört  af  timburstokkum" 
(Konr.  Gísl.) 

50*®  vinstaup,  staup  er  hjerogvíða  annarsstaðar  í  bókinni  notað 
til  að  tákna  „stob",  mæliker,  sem  tók  ýmist  4,  8  eða  12  merkur. 


434 

5P  veitur,  þýðing  þessa  orðs  er  Ijós,  lijer  er  „á  veitur"  =  ^í 
fórur",  en  uppruninn  óljós;  líkl.  er  „veita"  þó  upprunalega  =  engi, 
einkum  engi,  sem  vatni  er  veitt  á,  og  í  ísl.  alþýðumáli  er  orðið  oft  þann 
-dag  i  dag  brúkað  um  mýrlendi  og  jafnvel  forarbleytu.  —  Sjá  orða- 
bækur  Björns  Halldórssonar,  Fritzners,  Eir.  Jónssonar  undir  þessi  orði. 
—  Að  eitthvað  „komi  á  veitur"  e-s  er  þá  einsog  að  það  komi  inn  á 
engi  eða  landareign  hans  og  hefur  sjáifsagt  upprunalega  verið  notað 
um  gripi. 

bV  prófoss,  á  þeim  tímum  var  prófossinn  einskonar  umsjónar- 
maður  við  herdeildirnar ;  hann  gat  tekið  menn  fasta  fyrir  yfirsjónir 
af  eigin  ramleik  og  var  opinber  ákærandi  við  hermannarjettinn.  Síðar 
á  timum  minkaði  valdið  og  tignin.  Nú  þýðir  orðið  á  dönsku  oftast 
nær  „böðull". 

51^^  Grábeinar,  Próf.  B.  M.  Olsen  hefur  bent  mjer  á  að  líkl.  eigi 
að  skilja  þetta  svo,  að  menn  fyrsta  árið  í  herþjónustu  hafi  verið  kallaðir 
þannig.  —  I  Noregi  eru  úlfar  kallaðir  „Graaben",  á  Jótlandi  sauðir  og  lýs. 

52-^  strika,  d.  stryge,  taka  ofan  íiaggið  einsog  kveðju  og  heiðurs- 
merki. 

52^^  rosenobel,  sjá  2.  neðanmgr.  við  bls.  127. 

53^  oratiu,  ræðu,  lat.  oratio.  —  53"  ásetning,  þessi  staður  or 
nokkuð  óljós,  en  líkl.  er  svo  að  skilja  að  Metta  á  að  hafa  komist  á 
snoðir  um  að  konungur  haíi  ásett  sjer  að  refsa  henni  eitthvað. 

55^^  prófors,  afdráttarlaust. 

56^^  uppþrekt,  þetta  er  danska  orðið  „trække  op",  sem  er  notað 
um  þegar  varðmenn  ganga  til  varðar  í  fylkingu  („Vagten  trækker  op"). 

56^«  liður  ==  d.  Geled,  (fylkingar)  röð. 

57*^  skildvakt,  Skildvagt  á  dönsku  er  bæði  notað  um  varðmann- 
inn  sjálfan  og  athöfnina  að  vera  á  verði;  staa  S.  (standa  s.)  =  vera 
á  verði. 

60°  próberast,  d.  probere,  reyna. 

6P  renteríið,  hjer  =  ríkisfjárhirslan. 

6P  fenggötin,  d.  Fænghul,  púðurgat  á  byssum. 

61-°  pússeri,  d.  Pudseri,  brellur. 

63^*  útafgöngu,  bjóða  til  ú.  =  skora  á  hólm. 

67^*  grassera  (sjá  prentv.),  d.  grassere,  geysa. 

68^^  hann  og  þeirra  hálærðu,  raeiningin  er:  hann  [o:  týhús- 
rjetturinn],  sem  átti  að  fjalla  um  mál  Jóns,  ef  hann  var  ákærður,  og 
[rjettifr]  þeirra  hálærðu  [o:  háskólaráðið,  sem  átti  að  dæma  Finu, 
sem  var  stúdent,  og  mundi  hafa  tekið  máistað  hans,  þar  aem  hann 
var  saldaus]. 

70^  Hann  kvað  sá  visari  vera  =z  hann  sagðist  ekki  vera  svo 
heimskur  að  fara  að  hjálpa  Jóni,  þó  hann  færi  í  áflog  út  úr  þessu. 

72^^  bringja,  d.  bringe,  færa,  hjer  =  koma,  vestfirskt  orð;  sbr. 
vestf.  bringingarbátur  =  uppskipunarbátur. 

78'^^  kvaksalver  =z  skottulæknir. 

78**  Gjöglarar  =  loddarar. 


435 

78^  comedi,  d.  Komedie,  vanal.  =  gleðileikur,  hjer  =  sjónleikiir 
yfir  höfuð. 

80**  orðið  „og"  stendur  í  bestu  hdr.  en  er  óþarft  og  ætti  að  falla  burt. 

80**rýtarakompagníið  =  riddaraliðssveitin  (rýtari  =  d.  Rytter, 
reiðmaður,  riddari). 

80^*  nýdregin,  Próf.  B.  M.  Ólsen  hefur  bent  mjer  á,  að  hjer  eigi 
líklega  að  lesa  nýdrifiu  (n.  drift  =  nýfallin  mjöll),  og  hyggjeghann 
hafi  rjett  að  mæla. 

31«o— 21  gefinn  fýr^  gefa  fýr  =  d.  give  Fyr,  skjóta,  hleypa  af 
byssunum. 

8P^  trómetaríi  =  lúðurþeytarar. 

82^^  skalmeyar,  d.  Skalmej  (þ.  Schalmei,  af  lat.  calamus,  reyr), 
einskonar  blásturshljóðfæri,  „smalapípa". 

83'®  popelslagari  =  bumbuslagi. 

87^^  fanticera,  á  nút.  dönsku  fantasere  =  tala  í  höfuðórum. 

88*"  á  sínum  skildbekk  að  standa  =  standa  á  verði;  skild- 
bekkur  =  bekkur  þar  sem  varðmenn  sitja. 

88-^  uppþ  rekkjast.  sbr.  ath.  við  56^^ 

90^'  hópmanninn,  sbr.  oiðamuninn;  á  þátíðardönsku  Hopmand, 
=  höfuðsmaður,  hjer  =  kastalastjóri. 

92*4  af  skildbekkuum  =  af  verði  sbr.  ath.  v.  882«. 

101*  Grjónklukka,  þegar  Svíar  tóku  Krónborg  flattu  þeirþessa 
klukku  til  Stokkhólms  og  þar  er  hún  nú. 

lOl^'  máttu  láta  sín  segl  í  toppi  standa,  o:  þurftu  ekki  að 
lægja  toppseglið  til  virðiugarmerkis  og  kveðju. 

109'**  eðlaknapar,  ungir  menn  af  aðalsættum,  þ.  Edelknaben. 

112^'  músskittum,  sjá  ath.  við  bls.  28'^ 

114^  felfrossskinn,  sjá  ath.  við  bls.  243:  —  á  ísl.  hefur  dýrið 
verið  kallað  fjallfress. 

114^  luxgufur,  jeg  er  hjerumbil  viss  um  að  í  frumriti  Jóns  hefur 
ekki  staðið  luxgufur.  —  Jeg  sá  síðar,  eftir  að  þessi  staður  var  prent- 
aður,  að  allur  kaflinn  um  Rússland  er  tekinn  úr  Compendium  Cosmo- 
graphiæ  Hans  Nansens.  í  útgáfunni  1646,  sem  hann  hefur  farið  eftir 
(ábr.  formálann)  er  þessi  staður  svona  „Aíf  disse  Lande  foris  i  andre 
Laude,  Hor.  Harap,  Vox,  Tallig,  Elandszhuder,  andre  Huder,  Sobel, 
Maard,  Feldfrads,  Refskind,  Wllfskind,  Lux,  Otter,  Bewer  .  .  ." 
o.  sv.  sfr.  Annaðhvort  hefur  nú  Jón  i  frumritinu  skrifað  „otrar**  (eöa 
oturskiun)  mjög  ógreinilega,  eða  þá  tvískrifað  orðið  „Bewer",  sem  vel 
gat  afbakast  í  =  Gufur,  einkum  hafi  það  á  fyrra  staðnum  verið  skrifað 
„Bevur'*,  og  dregist  saman  við  orðið  „lux**  næst  á  undan,  og  þykir  mjer 
síðari  tilgátan  líklegri.  Af  vangá  hef  jeg  lesið  skakkt  í  afskrift  minni 
af  þessum  stað  í  C,  og  því  tilfært  „luxhúfur"  i  ath.  sem  leshátt  þar, 
en  svo  er  eigi,  og  hef  jeg  í  orðamuninum  tilfært  rjettan  leshátt  þess 
handrits. 

119^  corum,  guðsþjónusta  með  söng  (lat.  chorus,  d.  Kor,  sem  nú 
er  vanal.  í  merkingunni  söngflokkur). 

120^^  Calaman,  Próf.  B.  M.  Olsen  hefur  bent  mjer  á  að  hjer  mani 


436 

líkl.  átt  við  Sölmundarfjörö,  sem  í  daglegu  tali  er  kallaður  Sölmundi; 
það  er  bygð  í  Austurey  við  Skálaíjörð  austanverðan.  A  kortinu  í 
bók  N.  Andersens,  Færeerne  1600—1709  er  bygðin  kölluð  Solmunde. 
T*aðan  er  Lambhagi  í  áttina  „út  með  sjó"  (1.  11),  og  Hggur  þó  ekki 
við  sama  fjörð  heldur  við  Lambavík,  en  þar  er  aðeins  mjótt  eiði  milli 
fjarðanna,  og  mjög  eðlilegt  að  Jón  gæti  haldið  að  Lambhagi  heyrði 
til  Skálafjarðarbygðunum. 

120^^1ögmaðurinnMichael,  hann  var  ekki  lögmaður  en  lögrj  ettu- 
maður,  sjá  áðurgr.  rit  N.  Andersens  bls.  192,  lögmaður  í  Færeyjum  var 
þá  Zakarías  formóðsson  á  Eiði  (s.  rit,  bls.  210). 

122^*  limhlaupa,  o:  sá  sem  hleypur  undan  liminu(o:  vendinum), 
hræddur  (Próf.  B.  M.  Olsen  hefur  bent  mjer  á  þessa  skýringu). 

125"  respit  =  frest,  d.  Respit,  af  forn-fr.  orði  respit  (lat.  respectus). 

126-^  Thómas  Smiðs  Bæ  =  SirThomas  Smiths  Bay;  svo  var  áður 
nefndur  fjörður  sá,  sem  nú  er  vanal.  kaliaöur  Wijde  Bay  (Sir  Wm. 
Martin  Conway,  The  íirst  Cj  ossing  of  Spitsbergen,  London  1897,  bls.  297). 

131'^^  brimmár  er  vestfirskt  orð  z=  straumönd  (anas  histrionica), 
líka  kölluð  brimönd  og  brimdúfa,  að  því  er  próf.  B.  M.  Ólsen  hefur 
frætt  mig  á. 

132^^  harpónerinn  =  skutlarinn,  d.  Harpunér. 

135^^  cameratis,  d.  Kammerat.  fjelagi. 

137^  tran  =  d.  Tran,  lýsi. 

138^^  börs,  hjer  =  sjóð,  d.  Börs,  fr.  bourse. 

14425  Brockenhús,  RC.  halda  að  þetta  orð  sje  ekki  notað  sem 
staðarheiti,  heldur  sje  svo  kallað  strangt  fangelsi  yfir  höfuð.  Kafnið 
sje  svo  dregið  af  fangavist  Ejlers  Brockenhuus  á  Dragsholm.  En  Jón 
Indiafari  talar  altaf  um  það  sem  sjerstakan  stað,  og  bls.  158^^  segist 
hann  hafa  verið  í  fangelsi  „í  þremur  stöðum",  nfi.  Brockenhus,  Blá- 
turni  og  týhúsinu,  og  tekur  það  af  öll  tvímæli,  að  mjer  finnst.  Hitt 
er  annað  mál  að  það  er  óvíst  hvar  fangelsi  þetta  hefur  legið. 

5^4920  Boye  Lauritssen.  íslenska  karlmannsnafnið  Bogi  er  ekki 
annað  en  danska  nafnið  Boje  eða  Boye  umskrifað  á  islensku;  það  á 
ekkert  skiit  við  -bogi  í  Finnbogi,  Húnbogi  osfr.,  því  þar  hefur  orðið 
'bogi'  sína  vanalega  merkingu,  skotvopnið  bógi.  En  Boje  mun  upp- 
runalega  vera  komið  úr  lágþýsku,  og  er  líklega,  að  því  er  menn 
halda,  einsog  svo  mörg  önnur  mannanöfn,  úr  barnamáli  (bö,  gæiunafn 
fyrir  bróðir,  og  -je  deminutivending,  sbr.  Kaj(e)  af  Karl).  Hugsast 
getur  og  að  það  sje  skylt  frisneska  orðinu  boi,  boy,  á  ensku  boy  =: 
drengur.  —  Christofor  Boye  (sjá  hjer  síðar)  segir  Jón  að  hafi  verið 
enskur  að  ætt,  og  máske  hefur  þá  ættarnafn  hans  verið  'Boy'.  En  af 
því  oiðið  Boje  hljómaði  eins  í  íslenskum  eyrum  og  'bogi'  var  eðlilegt 
að  það  yrði  skilið  og  ritað  svo.  Nafnið  mun  fyrst  komið  til  Vest- 
fjarða  með  dönskum  kaupmönnum,  og  enn  mun  það  tíðast  í  sjerstökum 
vestfirskum  og  breiðfírskum  ættum. 

155''^  eftirlegumaður.  Svo  voru  kallaðir  verslunarmenn  er  voru 
akildir  eftir  á  Islandi  tii  að  annast  verslanirnar,  en  ekki  sigldu  sam- 
sumars  aftur,  einsog  siður  var  flestra  átlendra  verslunarmanna. 


437 

158^^  þar  sem,  vafalaust  hjer  dönskusletta  =  dersom,  o:  ef. 

170*  vindaugum  =  gluggum,  d.  Yindue. 

173^^  forskona  =  hlífa,  d.  forskaane. 

174'  höybátsmaður  =  hábátsmaður,  d.  HJefjbaadsmand. 

175^"  óstutt,  líklega  á  hjer  heldur  að  iesa  „stutt"  einsog  sum  hdr. 
líka  hafa, 

J7721— 2s  stafferuð,  sjá  ath.hjer  í  viðbætinum  við  bls.16*;  bolsaner 
sjá  1.  ath.  neðanm.  bls.  48. 

179®  skutul,  sjá  3.  athugas.  neðanmáls  bls.  219. 

180^^  credentsker,  líklega  er  hjer  aðeins  átt  við  stórt  drykk- 
jarker,  en  upprunalega  voru  svo  kölluð  einskonar  tildrykkjuker,  sem 
voru  notuð  í  heldri  veislum  við  tildrykkjur,  svo  og  þegar  matreiðslu- 
menn  eða  veislustjórar  brögðuðu  á  drykk  áður  til  að  sýna  að  alt 
væri  ósaknæmt.  —  Rosenobel  sjá  2.  ath.  v.  bls.  127. 

181^®  Lessey  =  Hljesey,  d.  Læse. 

188^2  riktugheit,  o:  rjettindi. 

188^®  því  hanu  hvorki  í  önnur  lönd  sinni  sigling  hjeldi, 
meiningin  ér  að  hann  þessvegna  hefði  nóga  hentugleika  til  að  reka 
verslun  á  Indlandi. 

188^6  víða  utanlandshöndlanir  =  höndlanir    víða   utanlands. 

19823  palats  =  höll,  d.  Palads. 

199*  klenodí  (hjer  í  flt)  =  dýrgripir,  d,  Klenodie. 

199^^  túrkos,  gimsteinn,  sem  er  ýmist  bláleitur  eða  grænleitur,  e. 
turkois,  turquoise,  þ.  turkis,  d.  Tyrkis, 

199^^  kattauga,  e.  cats  eye,  svo  nefnist  hörð  og  hálfgagnsæ  kvarts- 
tegund,  sem  bregður  á  ýmsum  litum,  líkt  og  í  auga  á  ketti,  eftir  því 
hvernig  Ijós  fellur  á. 

200^  caton,  d.  Katun,  e.  cotton,  bómuUarvefnaður. 

200^^  compagnii,  svo  nefnir  Jón  01.  vanalega  danska  versluuar- 
fjelagið  „Det  Dansk-Ostindiske  Compagni"  er  stofnað  var  1616  til  að 
reka  versiun  á  Indlandi. 

20P^  pagógur,  síðara  „g"  ið  hefur  líkl.  ekki  heyrst  i  frb.  Jón 
hefur  h'kl.  borið  fram  „pagóur". 

20126—27  bíkvæmni  ígjen  =:::  aðstoð  til  endurgialds. 

207®  móðunni,  hjer  =  höfninni. 

208,  3.  neðanmgr.  1.  15  frá  ísafirði,  er  ekki  nákvæmt.  Issefjord 
er  hjer  auðvitað  í  merkingunni  ísafjarðardjúp,  því  áður  á  tímum  var 
alt  djúpið  kallað  svo,  en  ekki  eingöngu  insti  fjörður  þess,  einsog  nú. 
Af  þessari  máls-  venju  skilst  nafn  kaupstaðarins  í  Skutulsíirði. 

213"  Hanton,  máske  er  hjer  þó  ekki  átt  við  sjálfan  bæinn  Ply- 
mouth,  heldur  við  Devonport,  er  liggur  rjett  á  móti;  þeir  bæirerunú 
vaxnir  saman. 

217^2  nátthús  =  d.  Nathus,  „leiðarsteinskompa  (á  hafskipi)" 
(Konr.  Gisl.). 

220®  ranzon,  hjer,  skamtur;  hjer  hefur  Jónblandað  saman  dönsku 
orðunumRanson,  lausnargjald,  ogRation,  skamtur,  bæði  uppr.úr  frönsku. 

22430  pjetur  Van  Bergen;  hugsanlegt  er  at  Jón  hafimismintog 


438 

að  Jþað  liafi  verið  Pjetur  Van  Bergen,  sem  hljóp  frá  stýrinú  en  Peder 
Jensen  frá  Khöfn,  sem  bjargaði.  I*á  skilst  líka  betur  hversvegna 
maðurinn  fjekk  að  halda  lífinu,  því  að  byssuskyttur  munu  naumast 
hafa  verið  of  margar.    Próf.  B.  M.  Ólsen  hefur  bent  mjer  á  þetta  atriði. 

2279—10  Qg  at];^  2.  Alcorem.  fað  er  líkl.  rangt,  sem  jeghefgetið 
til  að  hjer  sje  átt  við  sækúna,  halicore.  Jeg  hef  síðar  i  bókum  um 
elstu  ferðir  Portúgalsmanna  í  þeim  höfum  sjeð  getið  um  fisk  með 
líku  nafni,  og  býst  við  hjer  sje  átt  viö  hann  nfi.  albacores,  (alba- 
chores,  albicores),  sem  er  af  hundfiskakyni  (d.  Tunfisk),  og  er  orðið 
notað  um  ýmsar  tegundir,  einkum  unga  fiska,  en  mest  um  þá  er 
nátfcúrufræðingar  nefna  orcynus  alalonga.  Mynd  af  þessum  fiski  frá 
þeim  tímum  er  prentuð  í  Collection  des  ouvrages  anciens  concernant 
Madagascar  I;  Paris  1904,  bls.  10  bis,  sjá  h'ka  sama  bindi  bls    162. 

228®  journal  =  dagbók,  lánað  í  d.  úr  frönsku. 

23P^  12  eða  13  vikur  —  á  nýársnótt  eru  liðnar  rúmar  14  vikur 
frá  jafndægrum. 

232^~^°  nor-ðan-  og  sunnanvindar,  staðvindarnir  í  Jndlandshafi 
blása  í  6  mánuði  (Nóvember— Mars)  hjerumbil  úr  norðausturátt,  en  í 
aðra  sex  næstu  mánuðina  (Apríl — Október)  úr  suðvesturátt. 

237^®  substantia,  lat.  —  efni,  hjer  eÍDÍ  til  að  búa  til  blek  úr. 

238^^  kráka,  d.  Krake,  stórt  fiutningaskip. 

241i^sem  trómetspípur.  —  Skyldihjer  veraátt  við  þarategund  þá, 
er  á  frönsku  er  kölluð  tromb(s)  af  ættinni  Laminariacea  (Ecklonia 
buccinalis,  Agardh)  ? 

248^  gyllinistykki,  d.  Gyldenstykke,  úr  þ.  Goldstúck,  „einskonar 
guUfjallað  rósasilki".     (Konr.  Gísl.) 

254^^  karnat,  hjer  —  þak,  himinn. 

258^*^  sá  stóri  Gam;  Cam^Khán,  tyrkn.  orð,  sem  upprunal.  þýðir 
„höfðingi";  það  var  einkum  notað  sem  tignarheiti  fyrir  afkomendur 
Dsjengis-khans  og  líka  í  Norðurálfu  oft  haft  um  Kínverjakeisara. 
Nú  er  það  orð  algengur  titill  i  ýmsum  Austurlöndum. 

276.  Myndin  er  tekin  úr  J.  Fergusson,  History  of  Indian  and 
Eastern  Architecture ;  London  1876. 

284^  nertugum  =  laglegum,  vestfirskt  orð. 

300'  fyrir  300  árum;  Vasco  da  Gama  fann  1498  sjóleiðina  fyrir 
Góðrarvonarhöfða  til  Indlands. 

305*^  passionem,  passionis  sunnudagur  er  5.  sunnudagur  í  föstunni 
(líka  kallaður  Judica). 

317^^  manier  =  d.  Manér,  háttur,  lag. 

319^5  caponiska  hana  =  geldhana,  d.  Kapun,  lat.  capo. 

32P3  40,000,  líklega  er  þessi  tala  nokkuö  ýkt. 

331^'  rector  og,  hjer  á  sjálfsagt  að  standa:  með  rector  og. 

334^  desmerketti,  d.  Desmerkat,  ísl.  desköttur  (viverra  civetta); 
dýr  þessi  hafa  kirtil  nálægt  bakraufinni,    og  er  í  honum  ilmandi  efni. 

340"  vör  tekið,  „vör"  er  tak  með  ár  eða  eitt  tíik  sundmanns, 
„taka  vör"  er  því  0:  „taka  sundtök". 


439 

352^®  fj  órby rgt  —  þríbyrgð,  líklega  er  rjettara  að  rita  „fjórbyrt  — 
þríbyrð"  því  orðið  mun  skylt  „borð"  í  merkingunni  „lag"  (=  þrefaldur, 
fjórfaldur).     Sbr.  Fritzner  undir  orðinu  tvíbyrður. 

353'^—^®  strika  =  d.  stryge,  hjer  =  fella  niður. 

354^*  fixeraðist,  d.  íiksere,  gera  gis  að. 

363^*  hæringsbússa  =  síldarskúta. 

363^^  þyrmdi  báðum,  meÍDÍngin  er,  að  hann  hætti  kappsigling- 
unni,  sem  stofnaði  báðum  í  voða. 

365"  taxeraðir,  hjer  =  útvaldir,  teknir. 


REGISTUR. 


(I  registur  þetta  eru  tekin  aðeins  nöfnin  úr  sjálíri  sögunni  og  athuga- 
semdunum  neðanmáls,  en  ekki  úr  viðaukunum  fyrir  aftan  bókina.) 

A.    Mannanöfn. 


Aalborg,  Niels  Mikkelsen,  prestur, 

168. 
Adam  Billau,  sjá  tíúlow^  Adam. 
Adolph  (Grabov),  sjá  Grabow. 
Adrían,  Flæmingi,  854. 
Adriansen,  Jakob,  stýrimaður,  212, 

351,  367. 
Agamemnon,    þjónn    Jóns    Olafs- 

sonar,  812. 
Akason,  sjá  Níels. 
Albert  Skiel,  sjá  Skeel,  A. 
Aibert,  stýrimaður,  214—215. 
Alchmar,  sjá  Alkmar. 
Alkmar,  Pjetur,  byssuskytta,  209, 

849,  852,  853. 
Ambrósíus,  danskur  maður,  80. 
Andersen,  Bernt,  byssuskytta,  208, 

209,  265,  365. 
Andrjes,  sjómaður,  286. 
Andrjes,  skipsti'óri,  8, 
Andrjes,Stóri,  sjáKnudsen,  Anders. 
Andrjes  vefari,  67. 
Andrjes    Bentsvinger,     sjá    Bent- 

svinger. 
Andrjes  Hansson,  kokkur,  209. 
Andrjes  Holst,  sjá  Holst. 
Andrjes  Jónsson,  timburmaður,  353, 
Andrjes  Michelsson,  assistent,  209, 

367. 
Andrjes  Muler,  sjá  Muler. 
Andrjes  Níelsson,    brytameðhjálp- 

ari,  209. 


AndrjesÓlafsson,  byssuskytta,  209, 

281,  837,  389,  362,  870. 
Andrjes     Sandvik,     sjá    Sandvík, 

Andrjes. 
Andrjes  Söfrensson,  farmaður,  164. 
Andrjesson,  sjá  Jens,  Pjetur,  Rand- 

ulf,  Stefán,  Söfren, 
Anna,  kona  Hannesar  skraddara,  45. 
Anna,  kona  Jakobs  veitin^amanns, 

66,  68 
Anna  Holst,  sjá  Holst. 
Antonius,  kapteinn,  82. 
Antonius  skraddari,  800,  310,  311. 
Arabar,  274. 

Arason,  sjá  Jón,  Magnús. 
Arendal,  Pjetur,  byssuskytta,  300, 

313,  314,  833. 
Ari  Magnússon  í  Ögri,  sýslumaður, 

54,   888,  890,  892-395,  397,  897, 

403,  404. 
Armgordt,  sjá  Svale,  Ermegaard. 
Arnason,    sjá  Daði,    Halldór,  Jón, 

Páll,  Sæmundur. 
Arndal,  sjá  Arendal,  Pjetur. 
ArDgrímsdóttir,  sjá  Hildur. 
Arngrímur   Jónsson  Vídalín  hinn 

lærði,  7. 
Arni  Jónsson  hvalaskutlari,  402. 
Arni  Narfason  á  Narfeyri,  191. 
Arntz,  bartskeri,  341,  348,  350,  351. 
Arreboe,  Anders  Christensen,  skáld 

og  prestur,  síðar  biskup,  36, 179 — 

180. 


441 


Ástríður  Sigmundardóttir  6,  7. 
Athrumbus  þvottamaður  267,  283. 
Augustinus,  sjá  Sand,  Aug. 
BaltazaT  sonur  Pjeturs  Scliytt,  sjá 

Melchior. 
Baltsar  Lynbeck,  sjá  Lynbeck. 
Barabbas  ræningi  169. 
Barthel,  sjá  Gundersen,  Bertill. 
Bartholomeus,  Henrich,  bartskeri, 

208,  209,  239,  308,  304. 
Baskar  124,  125,  132,  133-35,  137, 

139,  357. 
Bengalianar  274. 
Bent(e)  Andrjesson,  sjá  Andersen, 

Bernt. 
Bentsvinger,   Andrjes,   yfii'smiður, 

157. 
Bernet  Berns,  skipstjóri,  sjá  Berns. 
Berns  Bernet,  skipstjóri,  127. 
Bernt  Andrjesson,    sjá   Andersen, 

Bernt. 
Bem(e)t  Berntsson,  byssuskytta,  62. 
Bersabe,      kona     Maurusar     knif- 

smiðs,  45. 
Bersabe  Tvidd,  sjáTwidd,Bersabe. 
Bhrae[!J,  Walther,  kapteinn,  105— 

106. 
BiUau,  sjá  BíUow. 
Birgitta    Lauritzdóttir,     húsmóðir 

Jóns  Indíaíara,  141,  149. 
Bjarnadóttir,  sjá  ?órunn. 
Bjelke,  Henrik,  höfuðsmaður,   404 

-405. 
Bjelke,  Jens,  kanslari,  48,  179. 
Bjöni  Hanuesson  Eggertssonar,  34. 
Björn  Magnússon,  sýslumaður,  388. 
Blasius  Muler,  sjá  Muler,  Blasius. 
Bogi,  sjá  Boye. 

Bogi  Níelsson,  sjá  Nielsen,  Boye. 
Boshou  wer,  Marcelis  de,  sendiherra 

Ceylonskeisara    187—188,    190— 

191,  194-195, 
Bóthildur,  móðir  Ketils,  10. 
Bóthildur,  kona  Jóns  farmanns,  62. 
Boye,  Christofor  Hansen,  kapteinn, 


177.  181-183,  204,  205,  212,  218, 

222,  231,  234,  238,  247,  261,  265, 

302-305,  324-325, 337, 341-347, 

350-352,  354,  356—360,  362, 364, 

365,  370,  377,  378,  383,  387. 
Boye   Lauritzson,    sjá   Lauritzen, 

Boye. 
Bra  =  Bhrae,  Walther. 
Brahma,  guðsheiti,  277. 
Brandt,  Jens,  systurson  J.  Daaes, 

109,  115. 
Brems,     Lauritz,    lautinant,     109, 

112,  115-116 
Bríit  f  órðardóttir  5. 
Bromhead,  sjá  Brommet. 
Brommet,  Isach    (=  Bromhead?), 

12-18,  393. 
Brynjólfur  Sveiasson,  biskup,  6,  34. 
Buss,  Hans,    fyrirliði  við  týhúsið, 

145,  150. 
Butz,  sjá  Buss. 
Butzmand,  Henrik,  fyrirliði  við  tý- 

húsið,  145,  150. 
Búskaiar,     Búskaier,     Búskaiskir, 

Búskavier  =  Baskar, 
Bulow,  Adam,  (24).  27,  28,  29. 
Böðvar  Jónsson,  pr.  í  Ileykholti,34. 
Böðvarsson,  sjá  Finnur. 
Bergesen,  Gunder,  prófoss,  208. 
Calicuti),    hershöfðingi,     321—324, 

326-328,  332. 
Campane  (Campaine),    Claes,  vík- 

ingur  365-366,  368. 
Carolus  Stuart,  sjá  Karl  I. 
Caspar,  sjá  Kaspar. 
Cather,  Jóhann,  skipstjóri,  349. 
Catthei,  sjá  Kristján. 
Ceneradt  Adassin,  sjá  Senerata. 
Chelinger  274, 

Christian,  Christián,  sjá  Kristján. 
Christín,  sjá  Kristín. 
Christofor,  sjá  Kristófer. 
Christofor  Bogi,  sjá  Boye. 
Chrístofor  S^eink,  sjá  Schwenke. 
Claus,  Cláus,  sjá  Kláus. 


')  orð  sem  ekki  finnast  hjer  rituö  með  C  standa  undir  K. 


442 


Clausen,  Franz,  smiður,  223. 

Clemensson,  sjá  Níels. 

Cock,  Simon.  16,  17. 

Compan,  Compane,  sjá  Campan. 

Cork,  Richard  Boyle,  jarl  af,    370 

-371. 
Cornelis,  trumbslagari,  366. 
Cornelius,  timburmaður.  310-311. 
Coten,  Arnt  van,  sjá  Kolden. 
Crappé,    Rollant,     æðsti    fyrirliði 

Dana  á  Indlandi,    189,    190,   195 

-202,  325-335,  337-338. 
Cunningham,   John.    Ijensmaður  í 

Vardö,  109-110,  115. 
Dá,  sjá  Daa. 
Daa,  Jorgen,    aðmíráll,    45,    102— 

106,  108-109,  112,  114-123. 
Daae,  Herluf,  höfuðsmaður,  126. 
Daði    Arnason    Oddsonar    (rangl. 

nefndur  Daði  Jónsson  í  sögunni) 

140. 
Daði  Jónsson,  sjá  Daði  Arnason. 
Damsgaard,  Mels,  konstabel,  127, 

128,  138. 
Daníel,  HoUendingur,  22—23. 
Danir  12,  21,  27,  68,  103,  105,  106, 

192-193,  195,  201,  238,  248,255, 

274,  303,  363,  370,  371,  373. 
Danskir  =  Danir. 
Davíð,  fyrirliði  Baska,  133. 
Davíð  konungur  163. 
Davíð,  prestur  í  Khöfn,  53. 
Davidsen,  Mads,  próvíantmeistari, 

71. 
Daviðsson,  sjá  Kristján. 
Demant,  víkingur,  192. 
Diðrik  smiður,  44. 
Dirichsen,  Claus,  stýrimaöur,  208, 

209. 
Djivilei,  sjá  Sivile. 
Dods,  John,  kaupmaður,  309. 
Dominigo,     skipstjóri,    391  —  393, 

398. 
Draco,  sjá  Drake. 
Drageyri,  sjá  Drager. 
Drager,  Peter,    byssuskytta,   58 — 

59,  61. 


Drake,    Sir  Francis,    farmaður  og 

víkingur  213,  214  (rangl.  nefndur 

Vilhjam  Draco). 
Dreyer,     Niels    Olsen,    konstabel, 

177,  208,  209,  261-263,  337. 
Egilsson,  sjá  Olafur,  Sigmundur. 
Egyptar  274. 

Einar,  Eyíirðingur,  69—70. 
Einarsdóttir,  sjá  I'orbjörg. 
Einvold  Styge,  sjá  Stygge,  Enevold. 
Eiríkur  Grubbe,  sjá  Grubbe. 
Eiríkur  Lange,  sjá  Lange. 
Eiríkur  Smiður  269. 
Elín,  húsmóðir  Jóns  Indíaf ,  29,  30. 
Elín[a],  kona  Marteins  málara,  66, 
Elísabet,    Englandsdrotning,    213, 

214. 
Elísabet,  vefarakona,  169 — 170. 
Elísabet,      þjónustukona    hjá    M. 

Parsberg,  86. 
Elísabet  Giæer,  sjá  Gayer. 
Engelskir  =  Englendingar. 
Englendingar  14,  21,  27,  130,  131, 

132,  135,  136,  238,  242,  244,  274, 

333,  370,  372,  373. 
Ernst  Pricker,  kapteinn,  sjáPricker. 
Eyvindsson,  sjá  Jón. 
Eyvindur    Jónsson,    bóndi    undir 

Hlíð,  8. 
Falk,  Jóhann,  sjómaður,  357. 
Falk,  Pjetur,  fyrirliði  við  týhúsið, 

144-145,  150. 
Fawkes,  Guy,  27. 
Filippus     Sigmundur,     biskup    af 

Verden    (rangl.   nefndur   (erki-) 

biskup  af  Bremen),  79—85,  155, 
Finnar  109,  110,  116,  121. 
Finnur    Böðvarsson,    stúdent,    34, 

66-69. 
Finsensætt  34. 
Flæmingjar  224. 
Frakkar  198,  238,  251. 
Franz  smiður  252. 
Frans  Andrjesson,  sjómaður,  223. 
Franz  Mönting,  sjá  Mönting. 
Franzson,  sjá  Pjetur. 
Friderich,  sjá  Friðrik. 


443 


Friðrik  II.  Danakonungur,  5,  (32), 

37,  165,  166. 
Friðrik  konungsson(síðarFriðrik  III. . 

konungur),  79-81,  84,  161,  175, 

404. 
Friðrik,  spámaður,  185. 
Friðrik  Frijs,  sjá  Frijs,  Fr. 
Friis,  Barbara  Wittrup,  kanslara- 

frú,  165. 
Friis,  Chr.,  kanslari,  46,  107,  165. 
Friis,  Friðrik,  126. 
Friis,  Leon,  byssuskytta,  122. 
Friis,  Mette  Hardenberg,  46,  53. 
Friis,  Niels  Petersen,  byssuskytta, 

208,  209,  242. 
Jí'rom(me),     Claus,      timburmaður, 

219,  235,  245,  310,  353. 
Færey,  sjá  Jón  Olaftson. 
Gabríel  Krús,  sjá  Kruse,  Enevold. 
Gamlason,  sjá  Porkell. 
Ganesha,  guðsheiti,  277. 
Gayer,    Elísabet,     skipstjórakona 

369. 
Gsijer,  William,  skipstjóri,  369. 
Gedling,  Söfren,  merkismaður,  80. 
Gerdtsen,  Niels,    kaupmaður,   208 

-209,  219,  367. 
Gjedde,    Ove,    aðmíráll,    72,  189— 

204,  238. 
Gísladóttir,  sjá  Guðríður. 
Gíslason,  sjá  Hinrik,  Vigfás. 
Gísli  Hákonarson,  lögmaður,   388, 

390. 
Gísli  ^órðarson,  lögmaður,  34. 
Gissursson,  sjá  Jón. 
Giæer,  sjá  Gayer. 
Gottfred  Mikkelsen,  sjá  Mikkelsen. 
Gottskálk,  byssuskytta,  104. 
Gottske,  byssuskytta,  122. 
Grabow,    Adolph   Friedrich,   yfir- 

arkelímeistari,  31,  71,  73,  87,  98, 

99,  125,  140-143,  145-146,  148, 

150-158,    162-173,    184,    190- 

191,  210. 
Gray,  Thomas,  skipstjóri  á  „kræ- 

skipi",  14. 
Gray,  Thomas,  skipstjóri,  18,  19. 


Gray,    WiUiam     [Vilhelm],    skip- 

stjóri,  21. 
Grettir   sterki  Ásmundarson  172. 
Griffin,   John,  sjómaður,   363,  368 

-369. 
Grímsson,  sjá  Jón. 
Grubbe,  Eiríkur,  fyrirliði,  189, 195 

-196,  254-255. 
Grubbe,  Ingeborg  Hansdatter  Gere 

kona  Eiríks  Gr.,  189—190. 
Græ,  sjá  Gray. 
Guðbrandsdóttir,  sjá  Ejristín,  Stein- 

unn. 
Guðbrandur    í'orláksson,     biskup, 

6,  7. 
Guðmundsdóttir,  sjá  Guðrún,  Ing- 

veldur. 
Guðmundsson,  sjá  Illhugi,  Jón. 
Guðmimdur  Jónsson,  stúdent,  34. 
Guðmundur  Skúlason,  pr.  í  Laug- 

ardal,  13,  14. 
Guðríður    Gísladóttir,    kona    Síra 

Jóns  Guðmundssonar,  34. 
Guðrún  Guðmundsdóttir  í  Hlíö,  8. 
Guðrún     Jónsdóttir     Sigmundar- 

sonar  7. 
Guðrún  Oddsdóttir  7. 
Guðrún  Pjetursdóttir  Skyttu  7. 
(xundersen,  Bertill,  hermaöur,  350, 

351. 
Gunnlaugsson,  sjá  Skeggi. 
Gústaf  II.  Adolf  hinn  mikli,  Svia- 

konungur,  98,  184—185. 
Gyldenlove,    Hans    Ulrik,    sonur 

Kr.  4.,  82. 
Gyldenlove,  Kr.  Ulrik,  sonur  Kr.  4., 

82. 
Hákon  Porsteinsson  Magnússonar 

142,  144. 
Hákonarson,  sjá  Gísli. 
Halldór  Arnason,  byssuskytta,  191. 
Halldór  Ólafsson,  bróðir  Jóns  India- 

fara,  7-9,   13,  30,  133,  264,  305, 

390,  399. 
Halldór  Ólafsson,   lögmaður,    316, 

318. 
Halldórsdóttir,  sjá  Marín. 
29 


444 


Halldórsson,  sjá  Jón. 
Hamborgarar  6,  12. 
Hannes,  sjá  Kort,  Hans. 
fíannes    konungur,    siá    Cunning- 

ham,  John. 
Hannes  skraddari,  45. 
Hannes  PjeturssonSkyttu,  6,  7,386. 
Hans  Buss,  sjá  Buss. 
Hans  Holst,  sjá  Holst. 
Hans  Jakobsson,  kjallaramaður,30. 
Hans  Krús,  sjá  Kruse,  Hans. 
HansMattssonLund,  sjáLund,H.M. 
Hans  Micbelsson,  vaktmeistari,  56. 
Hans  Pjetursson,  kokkur,  844,846 

-347,  874-876. 
Hans  Kesen,  sjá  Resen,  Hans. 
Hans  Therkelsen,  sjá  Therkelsen. 
Hans  Tobrich,  sjá  Tobrich. 
Hans  Vestfoling,  sjá  Vestfoling. 
Hanssen,  Iffuer  (=  Ivar  Jónsson?), 

261-268. 
Hansson,     sjá     Andrjes,     Jörgen, 

Kristján,  Pjetur,  Rasmus. 
Haraldur      harðráði      Sigurðsson, 

Noregskonungur,  181. 
Harbou,  Söfren,  aðalsmaður,   845, 

372. 
Hasenbart,  Jakob,  læknir,  72. 
Hasenbart,  Kristín,  72. 
Hasenbart,  Niels,  72-74. 
Helga  Jónsdóttir  7. 
Helgi  Jónsson,  prestur,  6. 
Helvad,  Niels,  skáld,  88. 
Helvaderus,  sjá  Helvad. 
Hemingur  Ásláksson.  181. 
Henning  Henningsson,  sjá  Nielsen, 

Henning. 
Henrich,  sjá  Hinrik. 
Hermann,  steikari,  86—87. 
Hermann  Rýgarðsson,    sjá  Seder- 

ward. 
Hermansen,  Joost,  höfuðbátsmað- 

ur,  207. 
Hess,    Henrik,    stjórnari    („guber- 

nator")    á    Dansborg,    203,   260, 

268,  803-304,  311,  815,  820-322, 

325,  831,  360,  362. 


Hieronymus  bókhaldari,   192,  310, 

835. 
Hildur  Arngrímsdóttir  7. 
Hildur  Helgadóttir  6,  7. 
Hinrik,  byssuskytta,  170—171,  325, 
Hinrik  læknir  77. 
Hinrik    (Bartholomeus)    meistari, 

sjá  Bartholomeus. 
Hinrik  Butzmand,  sjá  Butzmand. 
Hinrik  Gíslason,   sýslumaður,  140, 

147,  (150—153). 
Hinrik  Hansson,  sjá  Butzmand. 
Hinrik  Hess,  sjá  Hess. 
Hinrik  Smiður,  sjá  Smith. 
Hinrik  Vind,  sjá  Vind. 
Holgeir   Rosenkranz,    sjá   Rosen- 

kranz. 
Hollendingar  181, 184, 135,  229,  287, 

289,  241,  274,  289,  311,  348,  373. 
Hollenskir,  sjá  Hollendingar. 
Holst,  Andrjes,  arkelímeistari,  152, 

158. 
Holst,  Anna,   kona  Pjeturs  Holst, 

165—170. 
Holst,  Hans  Olafsson,  kaupmaður, 

149,  (150-151),  305. 
Holst,  Marteinn,  prófoss,  155—156, 

170,  178. 
Holst,     Peter    Asmussen    (Vejle), 

kapteinn,  165-166,  169—170. 
Honning,  Niels,  skipstjóri,  127. 
Hooke,  Francis,    kapteinn,    391 — 

393,  397—398. 
Hottentottar  240—241. 
Hundten,  Vilhelm,  12,  15-18. 
Húuk,  sjá  Hooke. 
IUhugason,  sjá  Ingjaldur. 
Illhugi  Guðmundsson,  prestur,  389. 
Indíanar  =  Indverjar. 
Indverjar    198,    272,  285,  286,  290, 

292,  296,  306-307,  815,  819,  387. 
Ingibjörg   Ólafsdóttir,    fyrri  kona 

Jóns  Ólafssonar.  389,  390,  399- 

402. 
Ingjaldur  Illhugason  sterki389, 390. 
Ingveldur  Guömundsdóttir,    kona 

Jóns  Magn.  yngra,  389,  399,  402. 


445 


frar,  370-373. 

Isach  Brommet,  sjá  Brommet. 
íslendingar,  69,  143,  159,  395,  396. 
ívar  Jónsson,  bátsmaður,  261—263. 
ívar  Pálsson,  borgmeistari  =Poul- 

sen,  Iver. 
Jacob,  8já  Jakob. 
Jakob  III.  Skotakonungur,  14. 
Jakob  IV.  Skotakonungur,  213. 
Jakob  I.  Englandskonungur  (=  Ja- 

kob  VI.  Skotakonungur),  21,  26 

—28,  213,  371. 
Jakob,  bartskeri,  63—64. 
Jakob,  hermaður,  64. 
Jakob,  ríki  hermaður,  98. 
Jakob,  skósmiður,  43. 
Jakob,  veitingamaður,  66,  68—70. 
Jakob     (Adríansson)     stýrimaður, 

sjá  Adrianssen,  Jakob. 
Jakob  Nielsson,  byssuskytta,   138. 
Jakob  Nýkauping,  sjá  Nykebing. 
Jakob  Pjetursson,  snúruvefari,  29. 
Jakob  Róð,  sjá  Roude. 
Jakobsen,  Sixt[us],  skipstjóri,  341 

-342,    345-346,   355,   363,   370, 

377-378,  383,  387. 
Jakobsson,  sjá  Hans. 
Jansen,    Jan,    frá  Alkmar,    segl- 

gjörðarmaður,  208—209. 
Járn,  Jóhann,  sjá  Jern. 
Jaspar,  kaupsveinn,  54. 
Javamenn,  274. 
Jehangír,  stórmógúll,  257,  309. 
Jens,  borgari  í  Elhöfn,  38—39. 
Jens,  byssuskytta,  81. 
Jens,  ferjumaður  44 — 45. 
Jens,  hórdómsmaður,  204. 
Jens,  prestur  á  Dansborgarkastala. 

269,  329—330. 
Jens,  skósmiður,  42—44. 
Jens  Andrjesson,  hermaður,  324. 
Jens  Brandt,  sjá  Brandt. 
Jens  Korser,  sjá  Korser,  Jens. 
Jens  Laurzon,  arkelímeistaramæti, 

109. 
Jens  Munk,  sjá  Munk. 
Jens  Piper,  sjá  Piper. 


Jensen,   Christian,   prestur,  208 — 

209,  219,  226,  264,  324. 
Jensen,  Thomas,  sjómaður,  217,223. 
Jensson,  sjá  Níels,  Pjetur. 
Jern,  Jóhann,  byssuskytta,  138,142. 
Jóhann  Belul,  sjá  Jón  Prestur. 
Jóhann  Cather,  sjá  Cather. 
Jóhann  Fálki,  sjá  Falk. 
Jóhann  Jern,  sjá  Jem. 
Jóhann  Kristjánsson,  byssuskytta, 

63,  152. 
Jóhann  Marteinsson  24. 
Jóhanna  ekkja  í  Newcastle  19. 
Jóhann[es]  Suan  (o :  Jean  Chouan  ?) 

392-398. 
Jóhannesarriddarar  223. 
Jóhannsson,  sjá  Kristján. 
Johansen,  Simon,    yfirkaupmaður, 

208,  209,  217,  219,  224,  227,  850, 

351,  373,  376,  377. 
Jón,  farmaður,  61. 
Jón,  HoUendingur,  360. 
Jón,  læknir,  77. 
Jón  Prestur  (Presbyter  Johannes), 

244. 
Jón  túlkur  133,  134,  137,  138. 
JónArason,  pr.  í  Vatnsfirði,  7,  390, 
Jón  Arnason  silfursmiður  191. 
Jón  Eyvindsson  11. 
Jón  Gissursson  skólameistari  34. 
Jón  Grábeinn  51. 
JónGrímsson,pr.  í  Ögurþingum,  11. 
Jón  Guðmundsson,  prófastur,  34. 
Jón  Halldórsson,  byssuskytta,  31, 

49,   51—52,   56,   59,   61,  69,  107, 

114-115,  119,  124,  186,  385. 
Jón  Hallvarðsson  7. 
Jón  Jónsson  Hallvarðssonar  7. 
Jón  Magnússon  á  Svalbarði  6. 
Jón    Magndsson    eldri    sýslum.    á 

Reykhólum,    140,     147,     (149— 

151;,  153. 
Jón  Magnússon   yngri    Dan,    389, 

399,  402. 
Jón  Matthíassonsænski,  prestur,  6. 
Jón    Olafsson    Færey(ski),    sýslu- 

maður,  120,  403. 

29* 


446 


Jón  Ólafssou  Indíafari,  fæðing  5, 
ætt  5—8;  slys  i  barnæsku  9; 
siglir  til  Englands  13;  dvöl  í 
Harwicli  16  osfr.;  fer  tilNewcastle 
18;  deila  við  Th.  Twidd  20; 
ræðst  til  M.  Twidd  21;  fer  til 
Lundúna  21;  fer  til  Danmerkur 
28;  hjálpar  til  í  hesthúsi  kon- 
ungs  29;  gengur  á  mála  sem 
byssuskytta  31 ;  er  við  jarðarför 
Páls  Sveinssonar  34;  finnur 
barnsh'k  35 ;  með  Kristjáni  4.  í 
siglingum47;  samtal  um  ísland 
við  Kr.  4.  49  osfr.;  hittir  Níels 
Akason  54;  missir  af  vörum  frá 
íslandi  54;  settur  á  vörð  við  tý- 
húsið  56;  prettaður  af  Pjetri 
Drageyri  58 — 59 ;  er  við  reynslu 
á  nýjum  fallbyssum  60—61; 
lumbrar  á  Pjetri  61;  á  í  deilum 
við  Martein  munnsterka  61 — 64 ; 
æfintýri  við  herramannasveina 
65;  æfintýri  með  Finni  Böðvars- 
syni  og  slagur  við  varðmenn 
66—69;  slær  dóna  er  talar  illa 
um  ísland  69—70;  á  verði  við 
týhúsið  og  í  slag  við  víntappára- 
sveina  71—74;  hjálpar  til  við 
líkneskjusteypu  74—75;  er  við 
innreiðFilippusar  biskups79— 82 ; 
bjargar  fylgdarmanni  biskups  84 
— 85 ;  vakir  yfir  Hermanui  steik- 
ara  86—87;  fer  til  Krónborgar 
87;  missætti  við  Caspar  vakt- 
meistara  92—96;  einvígi  við 
Svein  skáuska  96—97;  Katrín 
LoUiks  biður  hans  97;  reynir 
til  að  fara  til  Svíþjóðar  með 
konungi  98;  samtal  við  Kristínu 
Munk  99;  á  verði  í  toUbúð  í 
Helsingjaeyri  100;  fer  aftur  til 
Khafnar  101 ;  fer  til  Hvíta  hafs- 
ins  með  Jergen  Daa  107 ;  kemur 
tilVarðeyjar  109;  tiIKildin  110; 
í  lífsháska  í  Varðey  115;  kemur 
undir  Norðkap  117 ;  heldur  á  leið 
til  íslands  118;   kemur  til  Fær- 


eyja  120;  dvöl  þar  120-123; 
kemur  aftur  til  Hafuar  124; 
neitar  að  fara  til  Norðurhafa 
með  Jens  Munk  125;  fer  til 
Spitzbergen  með  Hinrik  Vind 
125;  kemur  í  Sir  Thomas  Smiths 
Bay  126;  verður  fyrir  reiði  að- 
míráls  128;  liðsinnir  Böskum 
hjá  aðmírál  134;  sættir  aðmírál 
og  Enevold  Kruse  136;  trakter- 
aður  af  aðmírál  136;  fær  Baska 
til  að  draga  upp  pumpu  137; 
kemur  til  Flekkefjord  138;  ill- 
deilur  við  Baska  139;  er  á  verði 
á  flotanum  140 ;  verður  fyrir 
óvild  Grabows  140—141 ;  tekinn 
fastur  og  ákærður  fyrir  afglöp 
á  verði  142;  Baltsar  Lynbech 
varar  hann  við  143;  settur  í 
Brockenhús  144;  dreginu  fyrir 
týhúsrjett  145;  settur  í  Bláturn 
146;  dreymir  um  úrslit  málsins 
146;  viuir  haus  biðja  fyrir  hon- 
um  148;  Lauritz  bóndi  spáir 
honum  149;  vinir  hans  heim- 
sækja  hann  í  fangelsið  149;  aftur 
fyrir  týhúsrjetti;  150—152;  dæmd- 
ur  til  dauða  152 ;  aftur  í  Bláturni 
154;  mál  hans  sett  fyrir  konung 
155;  Marteinn  Holst  tilkynnir 
honuin  kouungsúrskurð,  er  gefur 
hann  lausan  156;  leystur  úr 
Bláturni  156;  settur  í  járn  á 
Brimarhólmi  157 ;  viðtal  við  Sten 
Rosenviuge  157;  aðstoðar  smið- 
inn  í  týhúsiuu  158 ;  hjúkrar  Za- 
charías  turnsmið  160;  konuugur 
kemur  í  týhúsið  og  náðar  hann 
161—163;  Jón  gefiun  laus  164; 
drekkur  öl  við  líkkistu  Öunu 
konu  Pjeturs  Holst  168;  fer  til 
Ibstrup  170;  viuua  þar  og  glettur 
við  Grabow  171 — 172;  vanrækir 
varðskyldu  173;  settur  út  á  ís 
og  píndur  173 — 174;  býr  hjá 
Kristínu  Svölu  174;  nær  í  lækn- 
iugabók    hennar     175;     ^.        .., 


447 


Noregs  með  konungi  175;  æfin- 
týri  við  Bókn  178 — 79;  kemur 
til  Björgynjar  179;  í  lífshættu  á 
heimleiðinni  182;  kemur  aftur 
til  Hafnar  183 ;  skrifast  til  Indía- 
farar  184;  Friðrik  spáir  örlög- 
um  hans  185;  sendur  til  Boshou- 
wers  190;  reynir  til  Indíafarar, 
en  er  neitað  191 ;  kveður  Kristínu 
Svölu  205 ;  fer  á  stað  til  Ind- 
lands  206 ;  Grabov  kveður  hann 
210;  kemur  til  Plymouth  213; 
er  refsað  218;  í  h'fsháska  222; 
bjargar  skipinu  með  Pjetri  Van 
Bergen  224—225;  kennir  fje- 
lögum  sínum  að  lesa  231;  á 
pingvinaveiðum  234 ;  á  landi  við 
Saldanhaflóann  233-236;  fer  út 
á  enskt  herskip  við  Góðrarvonar- 
höfða  239 ;  dvöl  við  Góðrarvonar- 
höfða  239-243;  kemur  til  Ma- 
dagaskar  245 ;  á  verði  í 
bogspjótkörfunni  á  siglingunni 
yfir  Indlandshaf  253;  fer  í  land 
í  Trincomali  á  Ceylon  254; 
kemur  til  Tranquebar  260;  deilur 
við  ívar  Jónsson  261—63;  fer  í 
land  til  Dansborgar  263;  selur 
osta  á  laun  265;  sjer  sjóarorm 
265—266 ;  fer  alfarinn  í  land  266 ; 
settur  skutulsmeistari  267;  hreins- 
ar  pipar  268;  settur  djákni269; 
hlustar  á  danslæti  við  afguðabál 
280;  skoðar  musteri  í  Tranque- 
bar  280 ;  aftrar  meiðslum  á  goða- 
myndum  281;  kemur  í  klæða- 
verksmiðjur  295;  kaupir  gim- 
steina  296:  finnur  skjaldböku 
298;  særir  Indverja  og  er  settur 
í  fangelsi  en  fyrirgefið  300 — 
305;  skrifar  heim  til  íslands  305 ; 
veikiu-  af  blóðsótt  306;  kennir 
Cornelíus  timburmanni  og  á 
viðtal  við  hann  311;  fær  Aga- 
memnon  fyrir  þjón  312;  vinnur 
orm  312—315;  ber  áPjetri  Jens- 
syni    og  er  settur  á  trjehestinn 


316—317;  á  verði  við  skarð  í 
kastalamúrnum  323;  heimsækir 
Hermann  Syderward  og  Bernt 
Andrjesson  325;  talar  við  Rollant 
Crappé  325;  skoðar  burðarstól 
sonar  Calicuts  326;  skýtur  af 
fallbyssum  fyrir  Calicut  327; 
ríður  á  fíl  328;  fer  á  laiin  til 
Jens  prests  329;  stangaður  af 
hirti  331;  viðtal  við  Ljenarð  334 
—335;  hjúkrar  Páli  Arnasyni 
335—336;  skilst  við  Agamem- 
non  337;  fer  út  á  Perluna  337; 
ræður  úr  spurningum  Chr.  Boyes 
338;  meiðist  hroðalega  við  það 
að  fallbyssa  springur  339 — 344; 
neitar  boði  Crappés  um  að  verða 
eftir  344;  fer  frá  Indlandi  345; 
lega  346;  kemur  til  St.  Helena 
347;  sundurþykki  við  Arntz 
bartskera  út  af  afteknum  fingr- 
um  350;  ávítar  skipverja  fyrir 
ósiðsamlegan  dans  351;  dreymir 
fyrir  óförum  351—352;  viðtalvið 
Adrían  um  druknun  354;  biður 
fyrir  skipverjum  357;  afstýrir 
drápi  skipskattarins  360;  sjer 
írland  362;  fær  öxarþærubein 
364;  kveður  Chrf.  Boye  364;  við- 
brigði,  er  hann  fyrst  fær  öl  að 
drekka  eftir  volkið  367;  fer  í 
land  í  Youghál  368;  fær  hús- 
næði  í  Youghal  369;  lendir  í 
ónáð  skipstjóra  370;  heimsækir 
jarlinn  af  Cork  371 ;  Hans  kokkur 
ógnar  honum  375;  fertilNoregs 
og  Khafnar  378;  fær  meðmælis- 
brjef  frá  Kristjáni  prins  379; 
sækir  um  bætur  fyrir  örkumsl 
til  indv.  verslunarfjelagsins380; 
gefur  Söfren  skraddara  umboð 
381-383;  fer  til  íslands  og 
missir  af  eigumsínum  383— 384; 
býðst  hjónaband  og  atvinna  í 
Höfn  og  vist  í  Hamborg  386; 
kemur  tilíslands  388;  á  alþingi 
388;  dvelur  í  Bæ  á  E-auðasandi 


448 


388;  fær  jarðir  á  Höfðaströnd  í 
Ijen  389;  fellir  hug  til  Ingi- 
bjargar  Ólafsdóttur  389;  dvelur 
í  Álftafirði  389-390;  ífylgdAra 
í  Ögri  392;  sendur  af  honum  til 
Englendinga  og  síðan  til  Bessa- 
staða  til  að  fylgja  Jóh.  Suan 
393-394;  á  Bessastöðum  395— 
397;  giftist  Ingibjörgu  Ólafs- 
dóttur  399;  fer  til  Vestmanna- 
eyja  sem  konstabei  400;  fer 
þaðan  aftur  401;  missir  konu 
sína  402 ;  missir  son  sinn  403 ; 
giftist  aftur  forbjörgu  Einars- 
dóttur  og  flytur  til  Uppsala  og 
síðan  til  Eyrardals  403;  sækir 
um  uppgjöf  á  landskuldum  og 
fær  það  404—405 ;  tekur  börn  til 
kennslu  405—406;  elliár  405— 
406;  missir  síðari  konuna  406; 
deyr  ^l,  1679,  406. 

Jón  Sigmundarson,  lögmaður,  6,  7. 

Jón  Sveinsson  6. 

Jón  forgrímsson,  5,  6. 

Jón  forkelsson  Vídalín,  biskup,  7. 

Jónas  spámaðar  235,  282. 

Jónsdóttir,  sjá  Guðrún, 

Jónsson,  sjá  Andrjes,  Böðvar, 
Eyvindur,  Guðmundur,  Helgi, 
ívar,  Kristófer  Bogi,  Magnús, 
Olafur,  Porgrímur. 

Jóris,  stýrimaður,  212,  363. 

Jóseph,  St.,  79. 

Jóst  (Hermannson),  sjá  Herman- 
sen,  Joost, 

Jost  Losekyl,  sjá  Lossekull. 

Juel,  Jens,  landstjóri  í  Noregi,  179. 

Jurgin,  fangi  í  Bláturni,  147. 

Jurgin,  lúðurjþeytari,  217. 

Jurgin  Dá,  sjá  Daa,  Jorgen. 

JUrginKiempa,  sjáKiempe,  Jorgen. 

Jurgin  Hansson,  munsturskrifari, 
60. 

KaÉfar^)  240,  274. 

Kalden,  A.  von,  sjá  Kolden. 


Karl  I.,    Englandskonungur,    334, 

370,    391,    398    (rangl.    nefndur 

Jacob  391,  398). 
Kárseyri,  Jens,  sjá  Korser,  Jens. 
Kaspar,  vaktmeistari,  88—89,  92— 

96. 
Katrín  LoUiks,  sjá  Lolliks. 
Ketill  Jónsson  10,  11,  12. 
Keye  Rantzov,  sjá  Rantzau. 
Kiempe,  Jargen,  prófoss,  59. 
Kláus,  skipsmaður,  209. 
Kláus,  vaktmeistari,  203. 
Kláus  Dirichsen,  sjá  Dirichsen. 
Kláus  Eyjúlfsson,  lögrj  ettumaður^ 

391,  401. 
Kláus  From,  sjá  From(me). 
Kláus   Michelborg,    sjá   Mecklen- 

burg,  Ciaus. 
Knappstop,  Söfren,  konstabel,  197, 

367. 
Knudsen,  Anders    (=  Stóri  And- 

drjes?),  227,  228. 
Knútur  Markússon,  sjá  Markvard- 

sen,  Knud. 
Koch,  Ole  Jensen,  prestur,  36. 
Kolden,  Arent  von,  345,  372. 
Koning,  Pjetur,  byssuskytta,  209. 
Konráð  Islendingur,  12. 
Korsar,  Jens,  byssuskytta,  61. 
Kort,  Hans,  týmeistari,  31,  33. 
Krabbe,  Magnús,  126. 
Kringsteds,  Maren,  38. 
Kristín  Björnsdóttir  (Vatnsfjarðar- 

Kristín),  7. 
Kristín  Guðbrandsdóttir   biskups, 

7,  388. 
Kristín  Munk,  sjá  Munk,  Christine. 
Kristín  Svala,  sjá  Svale,  Christine. 
Krístín    Söfrensdóttir,    kona  Jóns 

Halldórssonar,  59,  69,  385. 
Kristján  IV,  konungur,    5,  21,  27, 

29,    30,    (33),  36,  44-45,  46-53, 

55,   (58),  60-61,  (72),  73,  74,  75, 

79-84,  (85),  98-99,  (102),  (106), 

107,  109,  110,  (111),  123,  124,  155, 


')  Orð  sem  ekki  standa  hjer  undir  K  má  leita  að  undir  C. 


449 


156,  158,  159-163,165,169-172, 

175-181,    183,    187—191,   (199— 

201),   205,    206,    254,    (311),    316, 

328,  330,  370-372,  378-380, 386, 

391,  393,  394,  398,  404. 
Kristján  (V.)  útvalinn  prins,  79—81, 

161,    (175),    379,   380,   386,  387, 

389. 
BJristján,  borgari  í  Khöfn,  29. 
Kristján  (áður  Catthei),  indverskur 

sveinn,  312. 
Kristján  matgjörðarmaður  51. 
Kristján  slátrari  44  —  45. 
Kristján  Davíðsson,  toUari,  95, 100. 
Kristján  Fris,  sjá  Friis,  Chr. 
Kristján  Hansson,  matreiðslumað- 

ur.  209. 
Kristján  Jensen,  prestur,  sjáJ  ensen. 
Kristján  Jóhannsson,  byssuskytta, 

370. 
Kristján  E-oss,  sjá  Ross,  Christian. 
Kristján    Skammelson,    sjá  Skam- 

melsen,  Chr. 
Kristjánsson,  sjá  Jóhann. 
Kristófer    skraddari,    byssuskytta, 

151. 
Kristófer  Bogi,  sjá  Boye. 
Kristófer  Bogi  Jónsson   Indíafara 

403. 
Kristófer  Hansson,  lautenant,  203. 
Kristófer  Milner,  (Malari,  Meller), 

sjá  Mohlen,  Chr.  van  der. 
Krús,  sjá  Kruse. 
Kruse,  Enevold,    landstjóri  í  Nor- 

egi,  48. 
Kruse,    Enevold    (rangl.    nefndur 

Gabríel  í  sögunni  sbr.  athugas. 

bls.  129),  kapteinn,  129,  133, 135, 

136. 
Kruse,  Gabríel,  aðmíráll,  129,  177, 

178. 
Kruse,  Hans,  prestTir  í  Helsingja- 

eyri,  100. 
Kúrlendingar,  121 
Köning,    Hans,   sjá   Cunningham, 

John. 
Lálik,  Láliks,  sjá  Lollik. 


Lammers,  Daníel,  kaupmaður,  208 

-209,  245,  246. 
Lange,  Eiríkur,  hermaður,  301,  367. 
Lauritz    (sjá   h'ka  Laurus),  bóndi, 

149,  154. 
Lauritz,  vefarasonur,  72—73. 
Lauritz  Brems,  sjá  Brems,  Lauritz. 
Laurits  Magnússon,bæjarfógeti,43. 
Laurits  Magnússon,  stýrimaður,  107 

-108. 
Lauritz    Símonsson,    byssuskytta, 

307-308. 
Laurits  Steingarð,  sjá  Steengaard. 
Lauritzdóttir,  sjá  Birgitta. 
Lauritzsen,  Boye,  kaupmaður,  149, 

150-151. 
Lauritzson,  sjá  Níels. 
Laurus    (sjá    h'ka    Lauritz),    skip- 

herra,  85. 
Laurzon  (sbr.  Lauritzson),  sjá  Jens 

Laurzon. 
Leon  Frijs,  sjá  Friis. 
I  Libenaer,  Jan,  kaupmaður,  309. 
Linnertt,  skipherra  (=Rúbentzíus) 

105-106 
Ljenarður,  byssuskytta,  333  —  335. 
LoUik,    Pjetur,    byssuskytta,    280, 

328,  351. 
Lolliks,  Katrín,  ekkja,  97. 
Losekyl,  sjá  Lossekull. 
Lossekull,  Joost,  kaupmaður,  149, 

(150-151). 
Lund    (Lundur),    Hans   Matthson, 

munsturskrifari,  96,  98,  150. 
Lynbeck,  Baltsar,  byssuskytta.  94, 

96,  143. 
MadsDavidsen,  sjá  Davidsen,Mads. 
Mads  Rasmussen,  sjá  Rasmussen, 

Mads. 
Magnús,  stallmeistari,  28—30. 
Magnús    Arason,    sýslumaður,   54, 

390. 
Magnús    Jónsson     prúði,     sýslu- 

maður,  6,  11,  388,  389. 
Magnús  Krabbe,  sjá  Krabbe. 
Magnús    Magnússon,    sýslumaður, 

389,  404-405. 


450 


Magnús  Sæmundsson,  sýslumaður, 

54. 
Magnússon,    sjá    Ari,    Biörn,  Jón, 

í*orleifur,  forsteinn. 
Magnússynir  (=  synir    Magnúsar 

prúða)   6;    sjá    líka    Ari,     Jón, 

forleifur  Magnússon. 
Mahómet.  sjá  Múhamed. 
Malabarar  274,  284,  289. 
Malcus,  bartskeri,  171. 
Mandaus,  sjá  Mendoza. 
Mandrup  Passborg,  sjá  Parsberg,  M. 
Marcus,  sjá  Markús. 
Margrjet      Skotadrotning,      dóttir 

Kristjáns  1 ,  14. 
MargrjetTudor,  Skotadrotning  213. 
María,  St.,  móðir  Krists,  79. 
María  Stuart,  Skotadrotning,  213. 
María,  portúgölsk  kona,  330. 
Marín  Halldórsdóttir  7. 
Marín  Kringsteds,  sjá  Kringsteds, 

M. 
Marín  Pjetursdóttir  Skyttu  6,  7. 
Markús  undirskipherra,  341. 
Markús  Wiblitz,  sjá  Wiblitz,  M. 
Markússon,  Kn.,  sjá  Markvardsen, 

Knud. 
Markvardsen,  Knud,  borgmeistari, 

55. 
Marteinn,  bróðir  Önnu  Holst,  169. 
Marteinn,  byssuskytta,  307. 
Marteinn  málari  66. 
Marteinn  munnsterki,  byssuskytta, 

61—64. 
Marteinn,  þjónn  J.  Daaes,  104. 
Marteinn  Holst,  sjá  Holst. 
Marteinsson,  sjá  Jóhann. 
Martinus,  sjá  Marteinn. 
Matthæus  (Rasmussen),  Herra,  sjá 

Rasmussen,  Mads. 
Mattheus   Davíðsson,   sjá    David- 

sen,  Mads. 
Matthías  (Rasmussen),  Herra,  sjá 

Rasmussen,  Mads. 
Matthildur,  sjá  Metta. 
Matthildur,  sjá  Friis,   Mette  Har- 
"  denberg. 


Maurus  knífsmiður,  45. 
Mecklenburg,      Claus,      próvíant- 

meistari,  71. 
Melchior   Pjeturson   Skyttu,   6,  7^ 

386  (rangl.  nefndur  þar  Balta:?ar). 
Mendoza,  Juan,  víkingur,    27,    28, 

102-106,  108. 
Mendoza,  Rúben,  28. 
Menelaus,  sjá  Næstved. 
Metta,  kona  Söfrens  Andrjessonar, 

164-166,  170. 
Mette,  sjá  Friis,  Mette  Hardenberg. 
Michael,    byssuskytta,  52,  81—82, 

155. 
Michael,     hermaður,     182    (=  M. 

byssuskytta?). 
Michael,  sjómaður,  217. 
Michael  (Jónsson),  lögrjettumaður 

í  Færeyjum,  120. 
Michael  Norðbaggi,  stúdent,  69. 
Michel,  sjá  Michael. 
Michell,  ítalskur  listamaöur,  76. 
Michelsson,  sjá  Andrjes,  Hans. 
Mikkelsen,  Gottfred,  týhússkrifari, 

150. 
Milner,  sjá  Mohlen,  Chrfr.  van  der. 
Mills,  Thomas,  kaupmaður,  309. 
MogúlaSoldánsson,sjáShah  Jehan. 
Mohlen,     Christopher     van     der, 

kaupstjóri  („rector")  á  Dansborg, 

203,  260,  303-304,315,320-322, 

327,  331,  374-375. 
Molúchar  274. 
Mórar  =  Serkir. 
Mórskir  =  Serkir. 
Mortensen,  Peder,  bryti,  208. 
Múhamed,  spámaður,  259. 
Muler,   Andrjes,    róðumeistari,   89 

-90. 
Muler,  Blasius,  bartskeri,  89. 
Munck,  sjá  Munk. 
Munk,  Jens,  kapteinn,  125, 126, 176 

-177. 
Munk,Christine,  konaKristjánsIV., 

99,  125. 
Mutten,  stýrimaður,  356. 
Mönting,  Franz,  sjómaður,  217. 


451 


Narasimha  (Narasingha),  konung- 

ur  í  Bisnagar,  255. 
Nibe,    Söfren,    prófoss,     142—146, 

150-151,  153-154. 
Nicholaus  Helvaderus,  sjá  Helvad. 
Nico  de  Regnate,  sjá  Raghunatha. 
Niculás,    Niculásson,    sjá  Nikulás, 

Nikulásson. 
Niels  kjallarasveinn  59. 
Níels,  turnvaktari,  146,  153. 
Níels  Akason,  kaupmaður,  54. 
Níels  Clemensson,  umboðsmaður  í 

Vestmannaeyjum,  400 — 401. 
Níels  Damsgarður,  sjá  Damsgaard, 

Niels. 
Niels  Dreyer,  sjá  Dreyer, 
Níels  Fris,  sjá  Friis. 
Níels  Gertzson,  sjá  Gerdtsen. 
Niels  Henningssen  180. 
Níels  Jensson,  assistent,  209. 
Níels  Lauritzson,  prófoss,  209. 
Níels  Skoster,  sjá  Skoster. 
Nielsen,  Boye,  kaupmaður,  396. 
Nielsen,  Henning   írangl.  nefndur 

Henning  Henningsson),  180. 
Nielsen,  Thord,  sjómaður,  219. 
Níelsson,     sjá      Andrjes,     Jakob, 

Pjetur,  Söfren. 
Nikulás,  prestur,  sjá  Aalborg,  N.  M. 
Nikulásson,  sjá  Thómas. 
Nold,  Margrjet  Gjedde,    kona  Th. 

Nolds,  96. 
Nold,     Thomas,     höfuðsmaður    á 

Krónborgarkastala,  96 — 97,  98. 
Norðbaggi,  sjá  Michael. 
Norðmenn  14,  116. 
Norðurálfumenn  292. 
Norskir  =  Norðmenn. 
Nýkauping.  sjá  Nykobing. 
Nykabing,  Jakob,  byssuskytta,  142. 
Næstved,  Menelaus  Poulsen,  prest- 

ur,  35—36. 
Oddsdóttir,  sjá  Guðrún. 
Oddur  Jónsson  digri  7. 
Ólafsdóttir,  sjá  Ingibjörg,  Randíð- 

ur,  T'óra. 
Ólafsson,  sjá  Andrjes,  Jón,Halldór. 


Ólafur.  bóndi  í  Færeyjum,  121. 

Olafur,  hermaður,  64-65. 

Ólafur  Egilsson,  pr.  í  Vestmanna- 

eyjum,  390. 
Olafur  Jónsson,  faðir  Jóns  Indía- 

fara,  5. 
Ólafur  Jónsson  Indíafara,  385,  386, 

405. 
Ólafur   Jónsson,    pr.    á    Stað,    sjá 

Ólafur  Sveinsson. 
01af(ur)Kock,sjáKoch,  Ole  Jensen. 
Olafur  Sveinsson  6. 
Ólafur  Sveinsson,    prestur  á  Stað 

í  Súgandafirði,  390,  399  (blandað 

saman    við    Síra    Ólaf   Jónsson 

ranglega  í  sumum  hdr.  390). 
Ólafur  Vismar,  sjá  Wismar,  Olafur. 
Ólöf   Jónsdöttir,    kona   Magnúsar 

Magnússonar  sýslum.,  389. 
Ólöf  f  orsteinsdóttir,  móðir  J.  Ind. 

5,  6,  7,  133. 
Ormur  Stórólfsson,  172. 
Overbury,  Sir  John,  27. 
Páll  Árnason,  fyrirliði,  331,  335- 

336. 
Páll  Sveinsson,  bartskeri,  34. 
Páll  Vídalín,  lögmaður,  7. 
Pálnatóki,  181. 
Pálsdóttir,  sjá  f  orkatla. 
Pálsson,  sjá  Ivar. 
paríar  274,  288—289. 
Parsberg,  Anna  Brahe,  85—87. 
Parsberg,  Manderup,  ráðherra,  85 

-87. 
Parsborg,  sjá  Parsberg. 
Pedersen.  Lauritz,  bryti,  208. 
Pedersen,  Peder,  sjá  Van  Bergen. 
Pedersen,  Söfren,  prestur,  40—42. 
Philippus,   sjá  Filippus  Sigmund- 

ur. 
Pilleiyar  =  Ganesha. 
Piper,  Jens,  hermaður,  193. 
Pjetur,  bartskeri,  171. 
Pjetur,  skipherra,  174. 
Pjetur,  stúdent,  38. 
Pjetur,  stýrimaður,  211. 
Pjetur  Alchmar,  sjá  Alkmar. 


452 


Pjetur  Andrjesson,  skipherra,  209, 

377. 
Pjetur  Arndal,  ajá  Arendal. 
Pjetur  Drageyri,  sjá  Dragor,  P. 
Pjetur  Jansson,  sjómaður,  224, 
Pjetur  Falk  (Fálki),  sjá  Falk. 
Pjetur  Franzson,   bryti,   209,    349, 

355,  360,  367,  369,  370. 
Pjetur    Hansson,     skipherra,    177, 

181—183. 
Pjetur  Jensson,  byssuskj^tta,  316. 
Pietur  Koning,  sjá  Koning. 
Pjetur  Níelssoii,  byssuskytta,  182. 
Pjetur  Níelsson,  skipherra,  109, 111. 
Pjetur  Róð,  sjá  Róð. 
Pjetur    Skytta    (Schytt)  líláusson 

(eðaTrúlsson),  hirðstjóri,  6, 7,386. 
Pjetur  Snur,  sjá  Snur,  Pjetur, 
Pjetur  Stot,  sjá  Stot, 
Pjetursdóttir,  sjá  Guðrún,  Marin. 
Pjetursson,    sjá    Hannes,    Jakob, 

Melchior, 
Portogaliskir  =  Portúgalsmenn, 
Portúgalsmenn,  188,  195,  226,  227, 

249,  255,  274,  303,  348. 
Poulsen,  Iver,  borgmeistari,54— 55. 
Presbyter     Johannes,      sjá     Jón 

Prestur. 
Prester  John  =  Jón  Prestur. 
Preto  Johann  =  Jón  Prestur. 
Pricker,  Ernst  Gerritsen,  kapteinn, 

260-263,  302-304. 
Prægier  =.  paríar. 
Pýjþagoras  spekingur  272. 
Raghunatha  konungur  í  Tandsjúr, 

197-202,  272-275,  320—321,  328. 

332-334,  337. 
Ragnheiður    Pjelursdóttir,    (R,    á 

rauðum  sokkum)  6. 
Rama,  guðsheiti,  277—278. 
Rambandra,  konungsson,  272 — 273, 

275. 
Randers,  Thómas,  byssuskytta,  92. 
Randíður  Ólafsdóttir,  mágkona  J. 

Ól„  8,  390,  399. 
Randulf,    Peter    Andersen,    borg- 

meistari,  54—56. 


Rantzau,  Cai,  slotsherra,  147,  160, 

161,  165, 
Rasmus,  bátsmaður,  51. 
Rasmus,  könnusteypari,  31. 
Rasmus  Hansson,  byssuskytta,  56. 
Rasmus  Rúss,  sjá  Rúss, 
Rasmus  Söfrensson,  farmaður,  164. 
Rasmus  Winter,  sjá  Winter,  R. 
Rasmussen,    Mads,    prestur,    194, 
195,  330,  341,  343,  345,  346,  347, 
351,  354,  364,  370. 
R'esen,  Hans,    Sjálandsbiskup,  36, 

235. 
Róbert,   hafnsögumaður,  363 — 364. 
Róð,  Pjetur,  byssuskytta,  142, 143, 

151. 
RoUant  Crappe,  sjá  Crappé. 
Rosenkranz,      Holger,      kapteinn, 
síðar  höfuðsmaður,  109,  112,  127, 
341,   (379-380),   387—389,  393— 
398. 
Rosenvinge,    Sten  Villumsen,    að- 

míráll,  157,  184-185. 
Ross,  Christian,  skipherra,  28. 
Roude,  Jakob,  byssuskytta,  217. 
Rúben,  sjómaður,  15. 
Rúben    Mandaus,     sjá    Mendoza, 

Rúben. 
Rúbentzíus,skipherra(=Linnertt), 

105-106. 
Rúss,  Rasmus,  konstabelsmæti,  125. 
Rússar  109,  113,  258. 
Rýskir  =  Rússar. 
Sál  konungur,  163. 
Salómon,  byssuskytta,  300,  314, 333. 
Samúel,  ítalskur  listamaður,  74,  75. 
Sand,  Augustinus,  prestur  í  Hels- 

ingjaeyri,  100. 
Sandvik,  Anders,  byssuskytta,  62. 
Schwenke,  Christoífer,  týmeistari, 
145,  150,  152-153,  157,  161,  J63, 
164. 
Schytt,  sjá  Pjetur  Skytta. 
Selingar  (—  Chelingar)  274. 
Senerata,  Ceylonskeisari,  187—188, 

194—196,  254-255. 
Serkir  274,  296,  336. 


453 


Sesselja,  mágkona  Th.  Nolds,  96. 
Sliah    Jehan     (Sultan    Kharram), 

stórmógúU    (1627—1658),     309- 

310. 
Shíva,  guðsheiti,  277. 
Sigmundur  Egilsson,  prestur,  7,  8. 
Símon  Jóhannsson,  sjá  Johansen, 

Simon. 
Simonsson,  sjá  Lauritz,  Sveinn. 
Sivile,  þjónn  Jóns  Ólafssonar,  (= 

DjivUej  ?)  302-304,  312. 
Sixtus  Jakobsson,  sjá  Jacobsen,  S. 
Skammelsen,  Chr.,  víntappari,  50. 
Skeel,  Albert,  ríkisaðmíráll,  48—50. 
Skeggi  Gunnlaugsson,  bóndi,  9,  10. 
Skoster,  Niels,  konstabel,  125,  209. 
Skotar  14. 
Skúlason,     sjá    Guömundur,    f*or- 

lákur. 
Skjrtta,  sjá  Pjetur  Skytta. 
Smith,  Henrik,  rithöfundur,  175. 
Snur,  Pjetur,  byssuskytta,  72—73. 
Solveig  forleifsdóttir  7. 
Somerset  lávarður  27. 
Sophía,  drotning  Friðriks  II.,  37. 
Spánverjar  119,  226,  237,  348. 
Spanskir  =  Spánverjar. 
Steinn    Vilhjálmsson,    sjá   Rosen- 

vinge. 
Steinunn  Guðbrandsdóttir  7. 
Stefán    Andrjesson,    byssuskytta, 

307-308. 
Stephanus,  sjá  Sefrensen,  Steffen. 
Stengaard,  Lauritz,   undirprófoss, 

173-174. 
Stórólfsson,  sjá  Ormur. 
Stot,    Peitter    Henrichsen,    kaup- 

maður,  208-209. 
Strafford,      Thomas     Wentworth, 

jarl  af,  371. 
Stygge,  Enevold,  kapteinn,  104. 
Suami  (=  suamin),  guðsheiti,  277 

-278. 
Suan,  sjá  Jóhannes  Suan. 
Sunderborg,  sjá  Senderborg. 
Svale,    Christine,    húsmóðir    Jóns 

Indiafara,  174—175,  185,  205. 


Svale,    Ermegaard,    kona   Steffen 

Serensens,  174,  205. 
Svale,    Verner    Bertelsen,    lands- 

dómari,  174. 
Svartsson,  sjá  Porkell. 
Sveinn,  borgari  í  Khöfn,  65. 
Sveinn  skánski,  hermaður,  96—97. 
Sveinn    Símonarson,    pr.    í   Holti, 

6,  34. 
Sveinsson,     sjá    Brynjólfur,    Jón, 

Ólafur,  Páll,  Pórður. 
Svenke,  sjá  Schwenke. 
Sæmundsson,  sjá  Magnús. 
Sæmundur  Arnason,    sýslumaður, 

390. 
Sæmund[ur]  Kock,  sjáCock,Simon. 
Sederward,  Hermann  Rygaardsen, 

konstabelsmæti,    208,    209,    249, 

324-325. 
Sefren   Andrjesson,     byssuskytta, 

164. 
Söfren  Gedling,  sjá  Gedling,  Söfren. 
Söfren  Harebó,  sjá  Harbó. 
Söfren  Knappstop,  sjá  Knappstop. 
Söfren  Níelson,  assistent,  231. 
Söfren  (Nibe)  prófoss,  sjá  Nibe. 
Söfren  (Pedersen?),  prestur  40—42. 
Síífren    Villatsson    skraddari    159, 

381,  383,  387. 
Sefren  Trafn,  sjá  Trafn,  S. 
Sefrensdóttir,  sjá  Kristín. 
Söfrenseu,  Anders,  kokkur,  208. 
Sefrensen,  Steffen,   kapteinn,   174, 

205. 
Senderborg,     Hans     Naunesen(!), 

bartskeri,  298—209. 
Tameran  (=  tamburán),  guðsheiti, 

277-278. 
Temperentzía,  kona  Hieronymusar 

bókhaldara  192,  310,  335. 
Temperenz    (Twidd),    sjá    Twidd, 

Temperence. 
Therkelsen,  Hans,  kaapmaður,  149. 
Thómas  Græ,  sjá  Gray. 
Thómas  Niculásson,   fógeti,  404— 

405. 
Thómas  Nold,  sjá  Nold. 


454 


Thómas  (Jensen?),  sjá  Jensen,  Th. 
Thómas  Randers,  sjá  E-anders. 
Thómas  Tvidd,  sjá  Twidd.Thomas. 
Thómas     Pórðarson,      prestur     á 

Stað,  11. 
Thorkelsson,  sjá  Therkelsen. 
Tille,  sjá  Tilly. 
TiUy,  hershöfóingi,  381. 
Tobrich,    Hans,    róðumeistari^  88, 

94-97. 
Torfi  Snæbjörnsson,  prestur,  403. 
Trafn,  Söfren,     vaktmeistari,     37, 

67-69. 
Tril  =  Trille. 

Trille,  kapteinn,391-  394,397—398. 
Trúels,  kaupmaður,  12. 
Tryl  =  Trille. 
Tvidd,  sjá  Twidd. 
Twidd,  Bersabe,  18,  20,  21,  22. 
Twidd,  Michael,  21. 
Twidd,  Temperence,  18,  20,  21. 
Twidd,  Thomas,  gestgjafi,  17-18, 

20,  21, 
Tyli  =  TiUy. 
Tyrkir,  223,  258,  259,  272, 359,  390, 

391,  394-399. 
Uldrich,  sjá  Úlrik. 
Ulfeldt,  Jakob,  kanslari,  160-162. 
Ulrik,    hertogi   og    biskup,   bróðir 

Kr.  IV.,  79-81. 
Úh'ik,  prÍDs,  sonurKr.IV.,  79-81, 

161,  175. 
Van  Beigen,   Pjetur,    byssaskytta, 

224,  225,  264,  305. 
Vatnsfjarðar-Krislín,    sjá    Kristín 

Björnsdóttir. 
Vestfoling,  Hans,  smiður,  162. 
Vibe,  Michel,  borgmeistari,  54—55. 
Wiblitz,  M.  jurtagarðsmeistari,  53. 
Vídah'n,  sjá  Arngrímur,  Jón,  Páll, 

Porkell. 
Vigfús  Gíslason,   sýslumaöur,    400 

—401. 
Vilhelm  hafnsögumaður    363—364 

(=  John  Griffin?). 
Vilhelm  Giæer,  sjá  Gayer. 


Vilhelm  Græ,  sjá  Gray,  W. 
Vilhelm  Hundten,  sjá  Hundten. 
Vilhjálmur  bartskeri  329, 341-843, 

367. 
Vilhjálmur  Hundten,  sjá  Hundten. 
Vind,  Henrich.  aðmíráll,  126-127, 

131,  133—139. 
Vind,  Jörgen,  126. 
Vinsentzíus  bátmeistari,  12  —  15. 
Winter,    Rasmus,     arkelímeistari, 

109. 
Viseer,  sjá  Wismar. 
Vishnu,  guðsheiti,  277. 
Wismar,    Ólafur,     kapteinn,    330, 

335-336. 
Zacharías.  turnsmiður,  159  -  160. 
■þjóðverjar  288,  381. 
í*óra  Olafsdóttir,  systir  Jóns  Indía- 

fara,  7,  9. 
I*orbjörg  Einarsdóttir,  síðari  kona 

Jóns  Ólafssonar,  403,  405—406. 
forbjörg    í*orsteinsdóttir,     stjúp- 

dóttir  J.  ÓL,  405. 
fórðarson,  sjá  Gísli,  Thómas. 
fórður,  Norðmaður,  121. 
fórður,  timburmaður,  219,  236. 
fórður  Sveinsson  6, 
íorgrímur  Jónsson  5. 
f  orkatla  Pálsdóttir  8 
Þorkell  snikkari,  byssuskytta,  82. 
Porkell  Arngrímsson  Vídalín,  prest- 

ur,  7. 
forkell   Gamlason,   ráðsmpður  33, 

145. 
f  orkell  Svartsson,  bóndi  á  Tröð,  402 . 
forkelsson,  sjá  íorlákur. 
forlákur  Skúlason,  biskup,  7,  387. 
forlákurPorkelsson.  stúdent,  siðar 

prestur,  33,  35,  50,  59,  145. 
forleifur  Magnússon,  sýslumaður, 

388,  400. 
í*orsteinn  Magnússon,  sýslumaður, 

140-142,  147,  (149-53). 
Porsteinn  Sveinsson  6. 
f  orsteinsdóttir,  sjá  Ólöf,  í*orbjörg. 
fórunn  Bjarna(r)dóttir  6,  34. 


455 


B.    Stadanöfn. 


Abissini,  sjá  Abyssinia. 
Abrolhos  226. 
Abyssinia  (Abissini)  244. 
Aðalvílíurjarðir  403—405. 
Admiranteseyjarnar  253. 
Afríka  192,  217,  222,  224,  226,  227, 

233,  243,  244,  249,  253,  257,  258, 

298,  347,  357. 
Akureyri  149. 
Álftaíjarðarjarðir  403-405. 
Álftafjörður  5,  10,  11,  13,  120,  133, 

305,  388,  389,  390,  399.  401—405. 
Algeir  222,  258. 
Alkmaar  208. 
Amakarland,  sjá  Amakur. 
Amakur  (Amager)  53,  54. 
Amapettah  832. 
Ambroul,  sjá  Abrolhos. 
Amerika  214. 

Amsturdam  (Amsterdam)  222,  349. 
Anabon,  sjá  Annobon. 
Anatoli  258. 
Anholt  181. 
Anjouan  (Ansvan)  251. 
Annobon  192,  227. 
Antiochia  259. 
Antvorskov  85. 
Arabía  243,  258—259,  296. 
Arabía  Grýtta  259. 
Arakan  257. 
Araran  =  Arakan. 
Archangel,  siá  Archangelsk. 
Archangelsk  27,  217. 
Armenía  litla  258,  259. 
Armenía  stóra  258. 
Arnardalur  392—394. 
Amarfiörður,  133. 
Arnarnes  214,  392. 
Arnes^í  Trjekyllisvík  11. 
Ascension  360. 

Asía  103,  113, 187,  243, 257,  258,  259. 
Ava  257. 
Ave  =  Ava. 
Asoris,  sjá  Azoreyjamar, 
Atlas  243. 


Austfirðir  390,  391,  394. 

Austindien,  sjá  Indland. 

Austurey  120. 

Austursjórinn,  sjá  Eystrasalt. 

Azoreyjarnar  224,  226. 

Bachian  256. 

Back  van  E,a,  sjá  Bókn. 

Bacom  (=  Pagan?)  257. 

Banda  258. 

Bandan  (=  Bandaeyjarnar)  256. 

Bandora  255. 

Bantam  256. 

Barbaríið,  sjá  Tyrkiríið. 

Barðastrandasýsla  54,  388. 

Barlengaeyjar,   sjá  Berlengaeyjar. 

Barlis,  sjá  Berlengaeyjar. 

Baskalönd  124,  212. 

Bassein  (Ba^aim)  255. 

Bay   van  Sardanien  =  Saldanha- 

íióinn. 
j  Bazuinum  =  Bassein. 
Belle  Isle  216. 
Bengal  (Bengalaland)  256,  257,  308. 

337. 
Bengala,  borg,  256. 
Bergen,  sjá  Björgvin. 
Bergen-op-Zoom  225. 
Berlengaeyjar  (=  Barlis)  216.  221. 
Bessastaðir  387,  388,  389,  393,  395 

—397,  404-405. 
Bethlehem  259. 
Betsau  (=  Bútzow)  79,  80. 
Bhamo  257. 

Bisnagar  =  Vijayanagar. 
Bjarmaland  126. 
Björgvin    36,    176,    178,    179-181, 

225,  Garpabryggjan  179,  181. 
Bláland  192. 
Blálandshaf  226. 
Bókn   við  Faneíjöið  í  Noregi  178 

-179. 
Bókn  við  Stafangur  179. 
Bordon,  sjá  Kullen. 
Borgarfjörður34,140(Bfj.-sýsla),394. 
Bomeo  (ey)  256. 


456 


Borneo(borg)  =  Brunei  256. 

Brama  =  Bhamo. 

Brasilía  222,  226. 

Breiðabólstaður  í  Vesturhópi  6. 

Breiðafjörður  391. 

Bremen  79. 

Bretagne  216. 

Brimar,  sjá  Bremen. 

Brunei  256. 

Buðlungavík  390. 

Buk  van  Raa,  sjá  Bókn  við  Fane- 

fjörð. 
Buk  van  See,    sjá  Bókn  við  Staf- 

angur. 
Bungo  256. 

Búskaia,  sjá  Baskalönd. 
Butzow  79. 

Bær  á  Rauðasandi  388. 
Cabo  Verde,  sjá  Grænhöfði^). 
Cadz  =  Jerúsalem. 
Calais  212. 
Calamanfjörður,    sjá     Sölmundar- 

fjörður  og  Kaldbaksfjörður. 
Calicut  255,  257. 
Cális,  sjá  Calais. 
Cambaia  =  Cambay. 
Cambay  (Khambhat)  255,  257. 
Campaia  =  Cambay. 
Campenel  =  Champanir. 
Cana  259. 
Canacor  255. 
Cananore  255. 
Canarisku    Eylönd,     sjá    Kanarí- 

eyjarnar. 
Canton  260. 
Cap  Bajador  226. 
Cap   Bona  Sperantia,    sjá  Góðrar- 

vonarhöfði. 
Cap  de  Ferda,  sjá  Grænhöfði. 
Cap  Leo,  sjá  Cap  Lopez. 
Cap  Lo  Consalvie,  sjá  Cap  Lopez. 
Cap  Lopez  194. 
Cap  Nord  (Norðcaput,  Knöskanes?) 

117,  118,  125. 
Capernaum  259. 


Capoverde,  sjá  Grænhöfði. 
Capoverdisku  Eylönd,   sjá    Græn- 

höfóaej^jar. 
Cappadocía  258,  259. 
Caput  de . . . ,  sjá  Cap. 
Caramino  259. 
Carical  198,  200,  202,  297. 
Carmandel,  sjá  Coromandelströnd- 

in. 
Caspiska  hafið,  sjá  Kaspíahaf. 
Cathay  259. 
Ceylon    187—189,    194—197,    254, 

255,  256,  258,  292. 
Champanir  255. 
Chandernagor  256. 

Chatigam  (=  Chaiidernagor?)  256. 

Chína  =  Kína. 

Chrim,  sjá  Krím. 

Cilicia  258. 

Coccin  =  Cochin  (Kachhi). 

Cochin  255,  .832. 

Coleroon  =  Cularun. 

Colombo  187. 

Colmucki  187,  256. 

Comorisku  eyjarnar  251. 

Cork  370-371. 

Coromandelströndin  197,  198,  255, 

256,  311. 
Corvo  224,  226. 

Cost  van  Carmandel,  sjá  Coro- 
mandelströndin. 

Cotzína  =  Cochin. 

Covo,  sjá  Corvo. 

Cranganor  255. 

Culan  =  Kayan  Kulam. 

Cularunfljótið  338. 

Cyprus  (Cypren)  259. 

Daðastaðir  389-390. 

Daman[um]  255. 

Damascus  259. 

Danmörk  5,  14,  16,  28,  29,  81,  33, 
49,  79,  84,  85,  92,  97,  102,  108, 
111,  117,  123,  124,  126,  128,  131, 
135,  188,  191,  192,  195-197,  199 
—201,  204,  206,  217,  235,  243,  260, 


')  Orð  sem  ekki  finnast  hjer  undir  C  má  leita  að  undir  K. 


457 


263,  264,  265,  266,  269,  300,  309, 
312,  324,  331,  337,  366,  372,  373, 
379,  381,  386,  391. 

Dansborg  176,  197,  202,  255,  256, 
260,  263,  268-270,  280-283, 296, 
305,  360,  311,  320—327,338—339, 
342-343,  345:  sjá  lika  Tranque- 
bar. 

Dansken,  sjá  Danzig. 

Danzig  100. 

Dekan  197. 

Delhi  257. 

Delli  =  Delhi. 

Diu  (Dium)  255. 

Djajakarta,  sjá  Djakatra. 

Djakatra,  315. 

Djúpavogur  891,  397. 

Dofurinn,  sjá  Dover. 

Don  258. 

Dover  212. 

Drageyri  (Dragor)  47. 

Drake's  Island  213. 

Dvergasteinn  9,  402. 

Dvergasteinshlíð  9. 

Dýrafjarðarþing  8. 

Egyptaland  243,  258,  272,  294,  296. 

Egyptska  haf  258. 

Ellefu  þúsund  eyjar,  sjá  Admi- 
ranteseyjarnar. 

England  12,  13,  14,  15,  16,  21,  27, 
49,  100,  102,  130,  131,  174,  192, 
211,  212,  213,  214,  215,  221,  223, 

264,  358,  361,  362,  368,  372,  389, 
391,  394,  398,  399. 

Ermarsund  (La  Manche)  212. 

Evrópa  113,  188,  224,  243,257,269. 

EyjafjöU  119. 

Eyjafjörður  49,  69. 

Eyjasandur  401. 

Eyrarbakki  155, 

Eja-ardalur  við  ÁlftaQörð  9,  400— 

405. 
Eyrarkirkjusókn  5. 
Eyrarsund   47,   48,    53,  91,  98,  99, 

100,  107,  110,  125,  183,  208,  210, 

211,  330,  387. 
Eyri  í  Skutilsfirði  7,  8. 


Eyri  við  Seyðisfjörð  389,  399,  402. 

Eystrasalt  99 

Faial,  sjá  Faj^al. 

Falstur  37. 

Famagusta  259. 

Fayal  224. 

Filipseyjar  257. 

Finnmörk  109,  115,  117,  118,  126. 

Fjarðará  9. 

Fjónn  174. 

Flamsku  eylönd,  sjá  Azoreyjarnar. 

Flekkerey    48,    50,    102,   107,   109, 

204,  211. 
Flekkefjörður  í  Noregi  29,  138. 
Flensborg  232,  234,  237. 
Flores  224,  226. 
Floris,  sjá  Flores. 
Frakkland  16, 124, 211, 212, 362,  391. 
Frankaríki,  sjá  Frakkland. 
Frans  =  Frakkland. 
Frederiksborg  44,  74.  75,  155,  170, 

183. 
Frideriksborg,  sjá  Frederiksborg. 
Færeyjar  14,  102,  119,  120, 121, 122. 
Galílea  259. 
Gallicia  259. 
Gallogrecia  259. 
Gaur  (Gauro)  256. 
Gaza  259. 

Gibraltarsundið,  sjá  Njörfasund. 
Góðrarvonarhöfði    233,     237,    244, 

245,  347. 
Graciosa  224. 
Grafsund,  sjá  Gravesend. 
Gravesend  22,  26,  28,  29. 
Gregoria,  sjá  Graciosa. 
Grindavík  390,  391,  394,  397. 
Grýtta  Arabía,  sjá  Arabia  Grýtta. 
Grænhöfðaeyj  ar  226  -  227. 
Grænhöfði  192,  227. 
Grænland,  sjá  Spitzbergen. 
Guineaffóinn  192. 
Guzarath  255. 
Hafnarfjörður  119,  395. 
Halland  52,  98,  107,  181,  182,  211. 
Halmstaður  98. 
Hálogaland  115,  117,  126,  378. 


458 


Hamborg  7,  54,  117,  211,  286. 
Hammermölle  99. 
Hang-tschou  260. 
Hanton,  sjá  Plymouth. 
Harits  =  Harwich. 
Harwich  16,  21,  23. 
Hattardalur  8,  meiri  402, 
Hedsjas  259. 
Hekla  243. 
Hellebæk  99. 

Helsingjaborg  53,  90,  91,  208. 
Helsingjaeyri   53,   91,   95,   97,   99, 
100,  107,  159,  183,  189,  260,  387. 
MaríukirkjalOO,  St.Ólafskirkja 
100,  sbr.  h'ka  Krónborg. 
Hítardalur  34. 
Hjaltland  14,  138. 
Hlíðarendi  388,  400. 
Hljesey  181. 
Hofsós  149. 

Hólar  33,  34,  50,  59,  121. 
Hóll  í  Buðlungavík  390. 
Hoiland  16,  100,  102,  137,  183,  188, 
203,  206,  211,  217,  225,  260,  264, 
310,  366,  373,  383. 
Hólmurinn  (=  Reykjavik)  395. 
Holsten,    Holstein,    sjá    Holtseta- 

land 
Holt  í  Önundaríirði  6,  34. 
Holtsetaland    31,   41,   54,   69,  166, 

169,  209,  372,  373,  386. 
Horn  við  Hornafjörð  14. 
Húsavik  119,  316. 
Hvidovre  33. 

Hvíta  hafið   27,  102,  103,  110,  113. 
Hvoll  í  Rangárvallasýslu  401. 
Hæðin,  sjá  Ermarsund. 
Höfðaströnd  389. 
Ibstrup  170-171. 
Idúmea  259. 
India  extra  Gangem  256,  sbr.  Ind- 

land. 
India  intra  Gangem  255,  sbr.  Ind. 

land. 
Indien,  sjá  Indland. 
Indiand   27,  72,  103,  176,  177,  183 
-185,  187—188,  190,  192,  195- 


197,  205,  214,  216,  227,  230.  231, 
232,  255,  256,  257,  258,  261,  265, 
277,  288,  291,  294,  296,  300,  305, 
316,  324,  325,  329,  330,  331,  337, 
347,  851,  354,  359,  367,  877,  378, 
383. 

Landaskifting  255—258;  vefn- 
aður  og  smíðar  270;  notkun 
pálmatrjánna  271—  272;  274;  must- 
steri  276-277,  280,  281;  átrún- 
aður  277  —  285;  dansmeyjar 
(„kirkjuhórur")  279,  283;  lík- 
brennsla  286-290;  mál  (tamíl) 
291 ;  refsingar  290-292 ;  verslun 
og  afurðir  292—294,  iðnaður  og 
smíðar  294;  skip  296;  vopn  297; 
fiskiveiðar  297;  hjónaband  318; 
útrekstur  óhreinna  anda  319— 
320. 

Indlandshaf  243,  258. 

Ingveldarstaðir  389-390. 

Ipsits,  sjá  Ipswich. 

Ipswich  20. 

írlaud  214,  222,  315,  362-364, 366, 
367,  368,  370—373,  377,  378,  383, 
387. 

ísafjarðardjúp  12,  54,  133,  208,  214. 

^  388,  392. 

ísafjarðarprófastsdæmi  6. 

ísafjarðarsýsla    5,    389,    392,    897, 

^  403-404. 

ísafjörður  =  ísafjarðardjúp. 

íshafið,  sjá  Norðuríshafið. 

ísland  15,  (17),  (24),  27,  34,  50,  70, 
118,  120,  132,  137,  140,  214,  252, 
264,  305,  361,  379,  380—384,  386 
—388,  390-391,  398,  399,  405. 

ítalía  74,  76,  245. 

Jackitra,  sjá  Djakatra. 

Jakatra,  sjá  Djakatra. 

Japan  256. 

Jarmóð,  sjá  Yarmouth. 

Java  256,  258,  315. 

Jericho  259. 

Jerúsalem  55,  259. 

Jóchel,  sjá  Youghal. 

Jóhel,  sjá  Youghal. 


459 


Joppe  259. 

Jótland  29,  30,  86,  92,  97,  107, 147, 

205,  261.  373,  378,  381,  386. 
Jótlandsskagi  29,  107,  181. 
Júdea  259. 
Jutland  =  Jótland. 
Jægersborg  170. 
Kaldbaksfjörður  ^     120     (kallaður 

Calaman;     eða    =    Sölmundar- 

Qörður?) 
Kamb(s)nes  402. 
Kanaríeyjarnar  226. 
Kandy  187. 
Kariska  hafið  103. 
Kariska  sundið,  sjá  ^aigatsundið. 
Kaspíahaf  113,  114,  258. 
Kaupinhafn,   sjá  Kaupmannahöfn, 
Kaupmannahöfn   5,  27,  28,  29,  30, 

33,   34,  35,  37,  38,  40,  42,  44,  46, 

50,  53,  54,  55,  66,  75,  77,  78,  79, 

80.  84,  85,  86,  89,  99,   101,  105, 

106,   107,  108,  110,  124,  125,  126, 

140,   156,  159,  169,  170,  179,  180, 

183,   185,  204,  206,  208,  225,  242, 

314,  330,  342,  372,  373,  377,  378, 

380-385,  387,  397. 

Amagertorv  66,  77. 

Amaliegade  208. 

Amalienborg  86 

Austurport  (0sterport)  26, 28, 86. 

Austurstræti  (0stergade)  63,  66, 
163. 

Bláturn  71, 146-149, 153, 154, 155, 
156,  169. 

Brimarhóimur  (Bremerholm)  30, 
37,  46,  47,  69,  77,  84,  141,  142, 
148,  157,  158,  184. 

Brockenhús-fangelsi  144. 

Friðriksspitali  208. 

Frúarkirkja  (Vor  Frue  Kirke) 
35,  42. 

Gamaltorg  (Gammeltorv)  166. 

Gamla  Mynt  (Gammelment)  60. 

Garð-kík-inn  (Gaard-kig-ind)  66. 

Gamli  hofmeistaragarðurinn  141. 


Hábrú  (Hajbro )  29,  44,  56,  78,  83. 
Heilagsandakirkja  34. 
Holmens  Kirke  84,  168. 
Kífunes  53. 
Klæðabúöirnar  45. 
Knippelsbrú  53. 
Leirstræti  (Læderstræde)  37. 
Litla  Ferjustræti  38. 
Læderstræde  37. 
Lækkerbisken(=Garð-kík-inn)66 . 
Norðurport  (Nerreport)  168. 
Nýbúðir  84. 
Nýkirkjugarður  168, 
Proviantgarðurinn  71,  173. 
E.áðhústurninn  78. 
Rosenborg,    Rosenborgargarður 

53. 
St.  Nikulásarkirkja  35, 36, 168, 179. 
St.  Nikulásarkirkjugarður  36,  39. 
St.  Nikulás  Kirkjustræti  42. 
St.  Pjeturskirkjan  65. 
St.  Önnubrú  53,  123,  208. 
Slotið    140,    143,    146,    152,    153, 

163,  169. 

Store  Kirkestræde  66. 
Stærra  Ferjustræti  165. 
Truncen  (fangelsi)  37. 
Týhúsið  31,  33,  56,  71,  96,  150— 
151,    154,    156,   158,  159.  160- 

164,  172,  173,  190-191. 
Vagnmannsstræti    (Vognmager- 

gade)  35,  174. 
Vesturport  38,  40,  44,  77. 
Vingarðsstræti    (Vingaardsstræ- 

de)  44,  59,   68,  155. 
?ýska   kirkjan,    sjá  St.  Pjeturs- 

kirkjan. 
0stergade,  sjá  Austurstræti. 
0sterport,  sjá  Austurport. 
Kárseyri  sjá  (Korsör), 
Kayan  Kulam  255. 
Keflavík  395. 
Khambhat  =  Cambay. 
Kielden,  sjá  Kildin. 
Kildin  102,  109,  110,  114,  219. 


1)  Orð  sem  ekki  standa  hjer  undir  K  má  leita  að  undir  C. 

30 


460 


Kínsi  256—260,  296. 

Kioto  256,  257. 

Kirkjuhöfn  (á  St.  Helena  ?)  B48. 

Kiushiu  256. 

Kjósaríiýsla  140. 

Knöskanes  117. 

Kola  102. 

Koldinghus  379,  380. 

Koparmylla  99. 

Korsör  38. 

Krím  113. 

Kronborg  31,  87,  88,  90,  91,  92,  99, 

100,  101,  107,  140,  150,  176,  181, 

183.  189,  210,  sbr.  Helsingjaeyri. 
Kullen  (nefndur  Bordon)  181. 
Kúrland  96,  113. 
Kvíarmið  392. 

Kvinsborg.  sjá  Queenborough. 
La  Rochelle,  391. 
Láland  37. 
Lambhagi  120. 
Landsk'róna  209. 
Látrabjarg  391. 
Laugardalur  13. 
Leipzig  381. 
Lessey  =  Hljesey. 
Líðandisnes  137. 
Lífland  113. 
Lissabon  (Lisbon)  224. 
Lithauen  (Littav)  113. 
Litla-Asía  258. 
Littav,  sjá  Lithauen. 
Luconia  =  Luzon. 
Lundún  =  Lundúnaborg. 
Lundiínaborg  21—26,  28—29,  212, 

238,  372     Mynd  af  Lundúnabrú 

24-25. 
Lutter  am  Barenberg  145,  381. 
Luzou  257. 
Lýbeck  100. 
Lybia  244. 
Machian  256. 
Macin  257. 
Madabar  255, 
Madagaskar  245,  251. 
Madras  311. 
Magellansundið  209. 


Magellianum,  sjá.  Magellanssundiö. 

Maglö  96. 

Magnopolis  259. 

Malabari  (=  Malabarströndin)  255, 

332. 
Malala  251. 
Malapuram  355. 
Maliapar  255. 
Mahnis  102,  103,  110. 
Malta  223. 
Mandi  257. 
Mandro  =  Mandi 
Mandsjúríið  259. 
Marazaia  256. 
Margana  256. 
Marokkó  222. 
Masulipatam  308-309. 
Mauritiusey  233. 
Mayotha  =  (Mayotte). 
Mayotsku  eylönd,   sjá  Comorisku 

eyjarnar. 
Mayotte  251. 
Meacum  =  Kioto. 
Medína  259. 
Melinta  257. 

Meslapoten  =  Masulipatam. 
Mesopotomia  258. 
Mið-Ameríka  214. 
Miðfjörður  6,  389. 
Miðjarðarhaf  223,  227,  243?  259. 
Mindanao  257. 
Mirandu  257. 
Mohilla  (Mohéli)  261. 
Molachisku    eylönd    =   Mólúkka- 

eyjar. 
Mólúkkaeyjar  256,  258,  329. 
Mongólííð  259. 
Moritzen,  sjá  Mauritiusey. 
Mórland  244,  294,  309. 
Mórska  hafið,  sjá  Indlandshaf. 
Moscovia,  sjá  Moskva  og  Rússland. 
Moskva  111. 
Motir  256. 

Múli  í  Aðalreykjadal  34. 
Möðruvellir  316. 
Narfeyri  191. 
Narsiuga,  sjá  Vijayanagar. 


461 


Natolía  =  Anatoli. 

Nazareth  259. 

Negapatam  197,  202,  337. 

Newcastle  15,  16,  18,  19. 

Newfoundland  (kallað  Torney)  358. 

Newport  212. 

Nichopolin  (=  Nicopolis)  259. 

Nicopotan,  sjá  Negapatam. 

Nicosia  259. 

Nigritterland    (=    Nigritia),      sjá 

Súdan. 
Njörfasund  222,  243. 
Norðcaput,  sjá  Cap  Nord. 
Norðland  125. 
Norðurálfa,  sjá  Evrópa. 
Norður-Afríka,  sjá  Afríka. 
Norðurhaf  113. 
Norðuríshafið  102,  103,  219. 
Norðurlönd  188. 
Noregur    16,  29,  31,  36,  46,  48,  50, 

51,  77,  79,  92,  100,  102.  107, 108. 

109,  115,  120,  125,  126,  137,  138, 

147,   176.  179,  180,  192,  204,  211, 

225,  266,  378,  379,  383. 
Novaja  Semlja  (köUuð  NovaZemla) 

103,  113. 
Numidia  243. 

Nýfundnaland,  sjá  NewfoundTand. 
Nýkastali,^  sjá  Newcastle. 
Nýport,  sjá  Newport. 
Næstved  35. 
Opsló,  sjá  Osló. 
Orkneyjar  14. 
Óshlíð  13. 
Osló  46.  107,  124. 
Osnabrúck  79. 
Pagan  257. 
Palestína  259. 
Pamphilia  258,  259. 
Panay  257. 
Paphos  259. 
Paquin  =  Peking. 
Patreksfjörður  27. 
Pavoasa  227. 
Pegú  202,  256,  257. 
Peita  332. 
Peking  260. 


Persíen  =  Porsland. 
Persland  257-259. 
Philippinesku    eylönd    =    Filips- 

eyjar. 
Phoenicia  259. 
Pico  224. 
Pisco,  sjá  Pico. 
Plemen  213. 
Plymfljótið  213. 
Plymouth  213-215. 

Drakshallir   213,  214,   Drakshús 
213. 
Plymouth-Sound  213. 
Podolien  113. 
Pomeren,  sjá  Pommeren. 
Pommern  80. 
Pompejopolis  259. 
Portúgal  216,  224  (kallað  Spanía), 

300. 
Prestbakki  í  Hrútafirði  11. 
Proma  =  Prome. 
Prome  257. 
Pudukota  332 
Pularom  =  Cularun. 
Pulicat  311,  315. 
Queenborough  22. 
Quinsay  =  Hang-tschou. 
Rafuseyri  13. 

Rauðahafið  243,  253,  254,  258. 
Rauðisjór,  sjá  Rauðahaf. 
Ravellum  255. 
Reykhólar  54,  140. 
Reykholt  34. 

Reykir  í  Miðfirði  389—390. 
Rej'kjaströnd  389. 
Rhodos  258,  259. 
Rín  340. 

Rodes  =  Rhodos. 
Róm,  sjá  Rómaborg, 
Rómaborg  (á  ítalíu)  55. 
Rómaborg  við  ísafjarðardjúp  12. 
Rostock  80,  100. 
Ruhr  340. 

Rússía  =  Rússland. 
Rússland  27,  28,  45,  102,  109,  111, 

113,  114,  117,  258. 
Rýsslaud,  sjá  Rússland. 
30* 


462 


Sakaido  256. 

Saldanhaflóinn  233,  347. 

Samaría  259. 

Sanca  (=  Sanchi?)  257. 

Sanchi  257. 

St.  Georgi,  sjá  Sáo  Jorge. 

St.  Helena  227,  347-349,  359. 

St.  Laarentz,  sjá  Madagascar. 

St.  Michael,  sjá  Sáo  Miguel. 

St.  Nicholas  213. 

St.  Thómas  Eyland  227. 

Sáo  Jorge  224. 

Sao  Miguel  224. 

Santa  Maria  224. 

Satigam  =  Satgaon. 

Satgaon  256. 

Sauerland  340. 

Saxen,  sjá  Saxland. 

Saxland  387. 

Schwerin  79. 

Scillyeyjarnar  361. 

Seila  387,  395,  396-398. 

Seljalandsós  9. 

Sem  Ostrovov  103,  110. 

Senegambía  192. 

Seychelleseyjarnar  253, 

Seyðisíjörður  389,  399,  402,  403. 

Shikoku  256. 

Síam  201-202,  256,  257. 

Sían  =  Síam. 

Sidon  259. 

Sieg  340. 

Sinaifjall  259. 

Sindingahjerað  97. 

Sir  Thomas  Smith's  Bay  126. 

Sjáland  38,42,92,97, 99, 107,180,235. 

Sjö  Eylönd  =  Sem  Ostrovov. 

Sjörlis,  sjá  Scillyeyjar. 

Skaftafellssýsla  (140).  388. 

Skagi  =  Jótlandsskagi. 

Skálholt  i  Biskupstungum  6,  34. 

Skáney   52,  91,  107,  181,  211,  330, 

331,  381. 
Skarð  á  Reykjaströnd  389—890. 
Skelskör  208. 

Skógshöfði  (Skovshoved)  208. 
Skotland  14,  100. 


Skutilsíjarðareyri  384,  397,  400. 
Skutilsíjörður    54,    305,    384,    391, 

396,  397. 
Skævinge  40. 
Slesía  79. 
Snedinge  97. 
Sníðingahjerað  97. 
Smyrna  258. 

Snæfjallaströnd(kölluðSnæfjöll)10. 
Snæfjallakirkjusókn    =    Staður   á 

Snæfjallaströnd. 
Snæfjöll,    sjá    Snæfjallaströnd    og 

Staður  á  Snæfjallaströnd. 
Sokotra  253. 
Solofci,  sjá  Solovetzki. 
Solovetzki  113. 
Spanía  =  Spánn. 
Spánn  21,  64,  65,  99,  124,  164,  211, 

216,  221,  224,  235,  257,  336,  358. 
Spánski    sjórinn    (Spánska    hafið) 

192,  222,  358,  366. 
Spisberg,  sjá  Spitzbergen. 
Spitzbergen     (kallað    Grænland    í 

sögunni)  49,  124,  126,  135,  316. 
Staður  á  Snæfjallaströnd  6,  11. 
Staður  í  Súgandaíirði  390,  399. 
Stafangur  179. 

Stórá  Tartaria,  sjá  Tartaria. 
Stralsund  100,  217. 
Strandasýsla  403. 
Stræti,  sjá  Miðjarðarhaf  ogNjörfa- 

sund. 
Súdan  244. 
Súðavík  7,  305,  402. 
Suður-Afríka,  sjá  Afríka. 
Suðureyjar  14. 
Suðurnes  395. 
Súgandafjörður  390,  399. 
Súmatra  256.  258. 
Sunda  256. 

Sunnlendingafjórðungur  34. 
Surate  255. 

Súrland  =  Saueriand. 
Svalbarð  6. 

Svarfhóll  í  Álftafirði  10. 
Svarthamar  5,  9,  133. 
Svíþjóð  38,  98,  100,  113. 


463 


Syría  =  Sýrland. 
Sýrland  258,  259. 
Sæland.  sjá  Sjáland. 
Sölmundarfjörður(?)     120    (rangn. 

Calaman;  eöa  KaldbaksQörður?) 
Tálknafjörður  13. 
Tamarfljótið  213. 
Tanais  =  Don  258. 
Tandair  257. 
Tandsjúr  (kallað  af  J.  Ól.  Travan- 

zour)    195-198,    200—202,    268, 

273-276,  290,  320,  321,  328,  332, 

333,  337. 
Tangút  =  Taungu. 
Tanjore,  sjá  Tandsjúr. 
Tarnasseri  255,  sbr.  Tenasserim. 
Tarsus  259. 

Tartaría  (mikla)  113,  258,  259. 
Taungu  257. 
Tenasserim     202,    256,    263,    264, 

302,  305,  324. 
Ternasseri,  sjá  Tenasserim. 
Terceira  224. 
Tercora,  sjá  Terceira. 
Ternate  256. 

Terre  Neuve,  sjá  Newfoundland. 
Thómas  Smiðs  Bæ  =  Sir  Thomas 

Smiths  Bay. 
Tidor  256. 

Tirukkadhavur  285,  323. 
Tonsa  =  Tosa. 
Torney,  sjá  Newfoundland. 
Tosa  256. 

Trangobarich,  sjá  Tranquebar. 
Tranquebar  196,  200,  202,  203,  277, 

281,  283,  299,  325-326,  332,  338 

(sjá  líka  Dansborg). 
Travancore  197,  255. 
Travanzour,  sjá  Tandsjúr. 
Trichlagour  =  Tirukkadhavur. 
Trikkelore,  sjá  Tirukkadhavur. 
Trinchlumala,  sjá  Trinconomali. 
Trincomali,  sjá  Trinconomali. 
Trinconomali  195,  254. 
Tröð  við  Álftafjörð  399. 
Tröð  við  Súðavík  402. 
Túnis  222. 


Tyrkjaveldi  258-  259. 

Tyrkirí  (=  Barbarí,  Víkingjaríkin 

á  norðurströnd  Afríku)  191, 192, 

220,  222,  223,  224—225,  233,  243, 

350,  359. 
Týrus  (Tyro)  259. 
Uppsalir  í  Seyðisfirði  403. 
Vaigatsj  (eyja)  103. 
Vaigatsundið      (Veigat,      Kariska 

sundið)  27,  103,  124, 125,  177,  214. 
Vallensbek  330. 
Varberg  48.  52,  181. 
Varðey  109,  110. 
Varðeyjarslot  =  Vardehus. 
Vardehus  109,  115, 
Vatneyri  27. 
Veigat  =  Vaigatsundið    (Kariska 

sundið). 
Verden  79. 

Vestfirðir  214,  395,  402. 
Vestmannaeyjar    12,    14,  390,  391, 

394,  396,  397,  400-402. 
Vesturhaf  222,  244. 
Vestur-Indíalönd  214. 
Vestursjórinn  45. 
Wight  192,  212,  217. 
Vigt,  sjá  Wight. 
Vigur  402. 
Vijayanagar  (=  Bisnagar  og  Nars- 

inga)  255—257,  285,  292. 
Volga  114. 
Vordingborg  180. 
Yarmouth  15,  16. 
Youghal   (köUuð  Jóhel)   363,   365, 

366,  368. 
Zocotora,  sjá  Sokotra. 
1*ingeyjarprófastsdæmi  34. 
f  órshöfn  120. 

frándheimur  121,  179,  180. 
Pykkvabæjarklaustur  140,  141. 
f  ýskaland   16,   45,   211,   372,   381, 

386-387. 
Æðey  5. 
Ögur   11,   54,    133,   390,  392-394, 

397.  403. 
ögurþinghá  7,  11. 
Önundarfjörður  10,  11. 


PRENTVILLUR. 


Bls.  IV^^  endur  1.  endar  —  4^  embætti  1.  embættis  — 36^^  slotinu,  ásamt 
1.  slotinu  ásamt  —  47  nmgr.  3  1.  2  —  67^^  passera  1.  grassera  —  72^  áttu  1. 
átti  —  7728-29  farið.  Bæði  1.  farið,  bæði  —  87*  runninu  1.  runninn  —  90^' 
stríðsmanering  1.  stríðs  manering  —  92,  neðanmálsgr.  1.  1.  Hvert  1. 
Hvort  —  952*  málstæki  1.  máltæki  —  101^»  og  1.  eg  —  llö^^  stjórsjó  1. 
stórsjó  —  11822  kveðjum  1.  kærum  kveðjum  —  121^2  gjj-^  \  skóm; 
komman  á  eftir  „vörpum"  ætti  að  falla  burt.  —  122^2  Unhlaupa  1.  lim- 
hlaupa  —  l^^^''  grynninginum  1.  grynningunum  —  125,  1.  neðanmgr., 
1.  1.  hans  1.  hann  —  1322»  komman  eftir  „sinn"  falli  burt.  —  133^^ 
skilnaður  1.  skilnaðar  —  l^ö^i  Ein  1.  Einn  —  136'*  lestst  1.  leskst  - 
137^^  ham  1.  hann  —  138^°  sunna-    1.  sunnu-  —  138^«  annara  1.  annari 

—  143^'  slippa  1.  sleppa  —  144^  Petta  1.  fetta  (brotinn  stafur).  — 
1462«  herða  1.  hegða  —  1532°  ^^1^  j  j^itt  —  1582»  aðfinni  1.  aðfyndni  — 
168^«  hvarúti  1.  hvarúti  —  172»*  kallist  1.  kallast  —  177»  Christofer  1. 
Christofor  —  181'*  om  1.  um  —  183«  Hinn  1.  Hin  —  187^^  ^^^^  i  iuní 
190*  géneral  1.  generall  —  197^  Dansborg.  far  1.  Dansborg,  þar  — 
224  nmgr.  1,  5.  h'nu:  þar  1.  þær  —  23423  láu  1.  lágu  —  2631'  kastal- 
anum;  á  1.  kastalanum,  á  —  264^^  neðar  1.  neðan  —  266"  nokkra  1. 
nokkurra  —  2792^^  brameni;  gengur  1.  brameni,  gengur  —  305^^  farsala 
1.  farsæla  —  317^^  nokkra  1.  nokkurra  —  322*^  stríðsmeun  1.  stríðsmenn 

—  323^^  á  1.  í  —  324"  yfirtók  óvinanna  1.  yfirtók,  óvinanna  —  325« 
skutulbróður  1.  skutulbróðir  —  329*  farlega  1.  fárlega  —  ^^ö^^íessir  1. 
fessi  —  342^*  óslitinna  1.  slitinna  —  347,  nmgr.  1, 1.  1,  Góðar-  l.Góðrar- 

—  365^^  afboð  1.  ofboð  —  371^  þágum  1.  þágum,  -  371,  nmgr.  2,  1.  13, 
virðuglega  =  virðulegu  —  389,  nmgr.  1,  1.  3,  Jarðirnir  1.  Jarðirnar  — 
4092  472  1.  473  —  4093*  882*  i  gg26.  kaflanum  er  sleppt  frá  greinaskift- 
unum.  —  409^8  942»  1.  94^2  -  410^  ósekja  1.  ósekju  -  411"  heldiö  1. 
haldið. 

Lesandinn  er  beðinn  að  afsaka,  að  við  hreinprentuninahafa  brotnað 
högg  ofan  af  upphafsstöfum  sumstaðar. 


^í^S 


EFNISYFIRLIT. 


Formáli bls.  IIÍ— XXXII 

Æfisagan 1-406 

Orðamunur 407—415 

Viðaukar : 

1.  Um  Pjetur  Skyttu  og  ætt  hans 416—417 

2.  Niðjatal  Jóns  Ólafssonar  Indíafara 418—429 

3.  Pjóðsögur  um  Jón  Olafsson  Indíafara 429—431 

4.  Vitnisburður  Níels  Clemenssonar  umboðsmanns  í  Vest- 

mannaeyjum 431 

5.  Athugasemdir 432—439 

Registur 440-463 


/fc^ 


co 


cð 


^      í     í 


t   4 


4    S 


Q 

rr^ 

fDl 

M 

*H| 

ö1 

VÍ 

H 

^ 

^ 

0 

,fl 

u 

University  of  Toronto 
Library 


DO  NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 


Acme  Librarj'  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File" 

Made  by  LIBRARY  BUREAU 


